Ŵ' 


1/ 


(yù  J^^ì^\^-Âa^^ 


S 


HANES  YBEDYDDWYR 

A'U    HEGWYDDORION, 
0  ganrif  i  ganrif  hyd  yr    amser   presenol. 

GAN   Y 

PARCH.  WILLIAM  STOKES,  MANCHESTEE, 

Ml 
(yr     ail     AEGEAFFIAD     WEDr     BI    DDIWYGIO.) 

Wedi  ei  gyfieithu  i'r  Gyinmraeggan  y 


Hefyd,   gaii   y    Cyfieithydd, 

TRAETHAWD 

SEP 

HANES   Y    BEDYDÜWYR    CYMMREIG, 

O'u  dechreuad  ya  y  caurif  cyntaf,  hyd  yr  adeg  bresenol.j^ 


OWMAVON: 

ARGRAFFWYD    A   CHYHOEDDWYD   GAN   D.    GEIFFITHS. 
M,DCCC,LXIX. 


RHAGYMADRODD    Y    CYFIEITHYDü. 


Ddaullhnydd  Anwyi,> — 

Gallai  y  dysgwylir  rhesyniau  dros  gyhoeddi  y  gvfroi 
hon  o  eiddo  Mr.  Stokes  yn  y  Ciyinmraeg,  yn  nghyd  a'r  traethuvyd 
ychwauegol  ar  "Ilanes  y  Bedyddwy  Cymmi-eig.''  Teimlid 
lawer  gvvaith  fod  y  Bedyddwyr  C  minreig,  yn  gyffiedin,  yn 
annwybodus  o  han'es,  treialon,  &c.,  yr  enwad  y  peitbynant  iddo; 
■ac  nad  oedd  ganddynt  gyfryngau  cyfleus  at  feddu  y  wybodaeth 
hono.  >  id  vdynt  yn  deall,  (oddieithr  eithriadau,)  y  iaith 
Saesonaeg'j  ac  nid  oos  ganddynt  amser.  neu  ni  chymmerant 
aiTiser,  i  ddavllen  cyfrolau  mawrion.  Ac  niae  yr  hyn  a  dd>  wedir 
am  y  Bodyddwyr,  gan  hanesvvyi-  o  enwadau  eraill  yn  unochrog 
a  rhagfai-nllyd.  O  lierwydd  pcthau  fel  hyn,  a'u  cyfFelyb,  tybid 
fod  crynodeh  byr  a  chywir  o'u  hanes  yn  angeiirheidiol,  ac  y 
byddai  hefyd  yn  dderbyniol.  Ac  wrth  ddaillen  yr  Hanes  hwn 
o  eiddo  Mr.  Stokes,  tybid  y  byddai  cyfieithad  o  hono  yn  llanw 
bwlch  yn  llenyddiaetli  Bedyddwyr  y  Dywysogaetli ;  ac  y  dylai 
gael  ei  ddai'llen,  yn  ncillduol,  gan  bob  Bedyddiwi-  Cyrami'eig. 

Kid  yw  y  Cyfieithydd  yn  profFesu  mabwysiadu  pob  syniad 
athrawiaethol  o  eiddo  Mi".  Stokes;  pethau  yn  perthyn  i  Mr.  S. 
ydyw  y  rhai  hynvj  ond  am  y  ifcithiau  hanesyddol,  pethaix 
cyfFredinol — yn  pertbyn  i  bawb  ydynt. 

Wrth  ddai-llen  a  chyfieitliu  Hanes  Mr.  Stokes,  teimlai  y 
Cyfieithvdd  fod  ynddo  ddiffyg  mawr  gyda  gohvg  ar  gvvrdd  ag 
angen  y  Bedyddwyr  Cymmreig,  yn  neillduol ;  oblegyd  nad  oes 
ynddo  ond  ycbydig  yu  cael  ei  ddweyd,  (yr  hyn  ni  ellid  oi  ddys- 
gw>l  ychwaith,')  am  danynt  hwy,  y  rhai  ydynt  Gristionogion 
cyntaf,  a  boncyff  Cristionogaeth  y  Deyrnas  hon.  Yn  ngwyneb 
byn,  penderfynodd  ysgrifenu  traethawd  yn  cynnwys  eu  hanes 
mor  fyr,  cryno  a  chywir,  ag  y  gallai  yq  ol  y  gofod,  o'u  deohreuad 
hyd  yn  bresenol.  Beth  bynag  a  fernir  am  dano,  y  mae  wedi 
costio  Uafur  mawr  i'vv  ysgrifenydd,  yn  noilldnol  mewn  yrachwilio 
a  chymharu.  Ymdrechwyd  dilyn  y  llinell  liyd  yn  awr.  Pa  mor 
bell  y  cyrhaeddwyd  hyny,  y  darllenydd  biau  barnu.  Ond 
gwnaeth  gyfiawnder  a'l'  ffeitbiau,  a  dodwyd  hwy  o  flaen  y  dar- 
llenydd yn  y  raodd  mwyçif  cywir  a  gonest  ag  y  gallai  wneyd. 
Credir  y  bydd  hwn  yn  gynnorthwy  hyd  nes  y  ceir  banes  hel- 
aethach  a  manylaoh.  D)  wedvvn  etto,  nad  ydym  fel  enwad  yn  cael 
chwareu   teg   oddiar   law   haneswyr  o  envvada,u   e:aiUi    maeiit 


naill  ai'n  rliagfarnrivd  iicu  yn  annwybodus  o'u  haues.  Gwna  pob 
un  o'l-  ddau  hanes  yn  ann^çhywir,  a  gwaeth  na  divvoitl».  Bod 
yn  foddion  i  wneyd  ein  pobl  ieuanc  yn  fwy  hyddysg  yn  haiies 
ein  ht-nwad,  neu  y  Bedyddwyr  Cymmreig,  oedd  y  piif  amcan 
mewn  golwg  \n  ysgi-ifeniad  y  traethawd. 

Mae  egwyddorion  gwahaniaethol  y  Bedyddwyr,  yn  rnyned  yn 
fwy  fwy  ar  g  nuydd,  ac  yn  ennill  tir  yn  bariums.  Maent  yn  Piiol 
en  h;iddef  gHn  bregethwyr  yr  boll  enwadan,  o'f  pvvlpudau,  yn  eii 
gwaitb  yn  jive^ethu  Ed'/cii-toch,  Ffadd,  Ufiidd~dod  permnol.  kc. 
Yno  pioget.liir  mai  edifcirwcb.  ifydd,  ufudd-dod.  &,c.,  ydynt 
ddechreuad  crefydd  mewn  dyn;  ae  ni  cbydnabyddir,  o'r  pwl- 
pndau,  ddini  yn  grefydd  yn  flaenorol  i'r  petbau  byn.  Daw  yr 
amser  pan  bydden  harferiadau  yn  cyduno  a'r  byn  a  biegetbant. 
Mae  wedi  dyfod  ftliy  eisiocs,  i  raildau  belaetb  yn  America,  yn 
mblitb  y  gwabanol  enw.idau;  mae  bedyddio,  neu  daenellu  niab- 
anod  ar  ei  leibad ;  a  bedydd  y  cvediniol  tiwy  suddiad,  ar  ei 
gyunydd  yn  gyflym.  Mae  arwyddion  yn  yniddangos  yn  y  pell- 
ter  y  cymmer  yr  un  pefb  le,  cyn  hir,  yn  tin  gwlad  ni.  Mae 
rhyw  gynbwrf  rhytedd  o  bartbed  egwyddorion  ciefyddol, — o 
bartbed  i  safon  crefydd, — pa  un  ai  yr  EgUvys  nen  j  Bibl  ydyw. 
Dyna  lie  mae  y  pwnc  mawr  yn  troi.  Dyna  benderfyna  y  mater 
yn  y  pen  draw.  Dywedodd  yr  enwog  Spnrgeon  yn  ddiweddar, 
fod  y  byd  crefyddol  yn  symud  yn  gyflym  tuas  at  un  o  ddaii 
bwynt: — 'Sef  at  Babyddiaetb  ar  un  Haw;  neu  y  Bedyddwyr  ar  y 
ILiw  arall — at  y  rbai  y  mas  yr  Eglwys  yn  bob  petb,  safon  ac 
awdurdod,  neu  at  ■  rhai  y  mae  y  Bibl  yn  unig  yn  pob  petb — 
safon  ac  awdurdod  mewn  petbau  crefyddol.  llbaid  fydd  arrivo 
cyn  bir  yn  un  o'r  ddau  le  yna.  Ymddengys  i  ni  y  bydd  y  frwydr 
fawr  ddiweddaf,  brwydr  egwyddorion  ciefyddol,  yn  cael  ei  hym- 
ladd  rhwng  y  ddwy  oolir  yna.  Nid  oes  ynom  bryder  pwy  a 
ennilla  y  dydd.  Rhaid  i  wirionedd  yr  Ysgrytbyrau  ennill  y 
maes  yn  y  man.  A  plian  daw  y  Bibl,  a'r  bibl  yn  unig  i  gael 
ei  gydnabod  yr  unig  reel,  safon,  ac  awdurdod  mewn  petbau 
crefyddol,  yna  tyr  gwawr  dedw  dd  y  "Mil  Bltnyddoedd." 
Brysied  yr  anissr  i  ben;  a  bydded  i'r  gy.^i'ol  bon  wneyd  ei  rhan 
tuag  at  ddwyn  byny  oddiamgylch. 

J.  ROWLANDS. 
Cwmafouj  MubeBn  7,  1869. 


KHAGYMADRODD    MR.    STOKES    I'R    AIL 
ARGRAFFIAD. 


Trwy  saredisrwydfl  haelionus  y  corff  o  Fedyfldwyr  yn  benaf, 
fe  ddyhysbyddwyil  yu  fuan  yr  ArtTaffiad  l)l»enaf  o'r  Hanes  hwn, 
ac  fe  íîyiliaeddodd  ceisiadau  lluosog  yr  awdwr  am  gopiau  o 
wahanol  bartliau  o'r  deyrnas  hon,  ac  o  Unol  Dalaethan  America, 
yn  mhell  ar  ol  iddynt  iiael  eu  gwerthu.  Gorfodwyd  yr  awdwr, 
o  herwydd  I'i  alwedigaethau  lluosoir,  i  ohirio,  am  amser,  ddygiad 
allan  yr  Ail  Ar;.n'affiad;  ond  hydera  nad  yw  wedi  troseddu 
gormod  ar  iimynedd,  yr  hwn  y  buasai  wedi  ei  foddloni  yn  llawer 
cynt,  pe  yn  ddicbonadwy. 

Mae  yr  Aruraffiad  hwn  wedi  cael  ei  rev'tso  yn  ofalus,  a  fiurfiau 
neu  yraadroddion  gwrthebadwy  wedi  cael  eu  nhewid  neu  eu  gadael 
allan,  ac  yma  a  tliraw  ychwanegiadau  ysgafn  wedi  cael  eu 
gwneyd. 

î'r  corff  o  Fedyddwyr  yn  gyffredinol,  y  mae  yr  awdwr  yn 
cyflwyno  ei  ddiolchiadan  cywiraf  am  y  gwerthiad  cyHym  o'r 
Argraffiad  blaenaf,  yu  nghyd  ag  am  yr  hysp^'siadau  o  gymmerad- 
wyaeth;  ac  fe  awgrymai  yn  barchus  fod  "  i  osparth  Hanes  y  Bed- 
yddwyr"  yn  cael  eu  ffurfio  mewn  cyssylltiad  a  phob  eglwys  a 
chynnulleidfa,  i'r  dyben  o  addysgu  ysgoleigion  hynaf  yr  ysgol- 
ion  Sabbcthol,  a  pbersonau  ieuanc  eraill  yn  hanes  ein  heg- 
wyddorion.  Byddai  y  fath  ddosparthiadau  o  ddefnydd  mawr 
i'r  euwad  yn  gyffredinol ;  a  phe  byddai  y  gwaith  hwn  yn 
cael  ei  ddefnyddio  fel  llaw-lyfr  mewn  gwasanaeth  mor  bwysig 
dichon  y  byddai  ei  gyhoeddiad  yn  gynnorthwyol,  i  ryw  raddau 
yn  nygiad  oddiamgyleh  gyfn«d  goleuach,  pan  bydd  Gwir- 
loxEDD  Y  BiBL  YN  uKiG,  ac  nid  dyfeisiau  dynol,  yn  llyw- 
odraethu  Eglwys  brofFesedig  Duw. 

W.  S, 
Manchester,  Meh.  1866. 


GWELLIANT  GWALLAU. 

Tudalen  20,  llinell  21.  yn  He  "ag  ydoedd  bcdydd."  dar- 
llener,  ''ag  ydoedd  i  fcdydd." 

Tudalen  23,  llinell  27,  yn  lie  "yr  Affrica,"  darllener. 
'■yn  Affiica," 


HANES   Y  BEDYDD^VYR. 


T    CAÎS-RIF     CYNTAF. 

^*  Bedyäd  loan,  o  ha  le  yr  oedd, — o'r  nef,  ai  o  ddyn- 
ion?"  (Math.  xsi.  25;  Marc  xi.  30;  Luc  xx,  4.)  Mae 
y  g-ofyniad  hwa.  yn  penderfynii  pwnc  pwysig,  hyny 
yw,  uad  defnyddio  arferiad  ag  oedd  yn  bodoli  yn 
barod  yn  mhlith  yr  luddewon  ddarfu  loan,  fel  mae 
rhai  wedi  haeru,  ond  mai  dechreu  gweinidogaeth  o 
ordeiniad  dwyfol  ddarfu  iddo,  a  hyny  trwy  weiuyddiad 
ordinhad  o  ordeiniad  dwyfol  Y  hedydd  ei  hun  (nid  y 
dyn)  y  gofynid  o  barthed  iddo,  ai  o'r  nef,  yute  o 
ddynion  yr  oedd.  Ar  yr  un  pwynt  hwn  y  mae  pwysig- 
rwydd  neillduol bedydd  yn  ymddibynu.  Oso  ddynion, 
nid  oes  ganddo  ond  awdurdod  dynol;  ond  os  o'r  nef, 
bydded  i  ddynion  ymochelyd  rhag  cellwair  gyda  sef- 
ydliad  a  ddaeth  yn  uniongyrchol  oddiwrth  Dduw. 
"Gan  hyny  (medd  Storr  and  Flatt),  pwybynag  sydd 
yn  wybodus  a  gwirfoddol  yn  gwrthod  bedydd,  y  mae 
yn  trafod  gyda  difaterwch  orchymyn  y  cenadwr  gor- 
uchelaf  o  eiddo  Duw  (loan  iii.  31),  ie,  eiddo  yr  Argl- 
wydd  ei  hunan."     (Math,  xxviii.  18.) 

Tr  oedd  loan  yn  brophwyd  neillduol  wedi  ei  anfon 
gan  Dduw  i  gyflawni  gwaith  neillduol.  Ei  swydd 
ydoedd  agorwr,  neu  barottowr,  "iddarparu  i'r  Ar. 
glwydd  bobl  barod,"  (Luc  i.  17.)  Efe  yn  swyddogol 
A  agorodd  yr  oruchwyliaeth  Gristionogol.  Efe  oedd 
ei  rhagflaenor  ordeiniedig,  wedi  ei  anfon  yn  mlaen  fel 
"  lilef  un  yn  llefain  yn  y  diffaethwch,  parottowch  . 
íFordd  yr  Arglwydd,  gwnewch  yn  uniawn  ei  Iwybrnu 


2  HANES    T    BEDYDDWYR. 

Ef,"  (Math.  iii.  3;  Luo  iii.  4).  Fel  mae  y  seren  foreu 
yn  blaenori  y  dydd,  felly  yr  oedd  loan  Fedyddiwr  yn 
cyhoeddi  dyfodiad  y  Gwaredwr,  ac  yn  parottoi  y  ffordd 
i'w  ymddangosiad  cyhoeddus.  Fe  ddyg-wyd  yr  oruch- 
wyliaeth  newydd,  i'r  hon  yr  oedd  loan  ei  rhagredeg- 
ydd  mawr,  i  mewn  ganddo  fe,  trwy  ddefnyddio  ordin- 
had  newydd, — egwyddorol,  dechreuol — un  ag  oedd 
wedi  dyfod  yn  uniongyrcliol  o'r  nefoedd,  yn  arddangos 
raarwolaeth  yr  orncliwyliaeth  Fosenaidd  o  seremoniau, 
ac  adgyfodiad  yr  nn  newydd  ag  oedd  yn  ngbylch  ym- 
ddangos  yn  Nghrist.  Bedydd  ydoedd  yr  ordinhad 
yma,  neu  suddiad  i  lawr  yn  arwyddocâd  o  farwolaeth 
ac  o  adgyfodiad  i  iyuy  drachefn  i  fywyd.  Arwyddai 
yr  ordinhad  newydd,  ac  mewn  effaith,  sicrliai  fod  yr 
orucliwyliaetb  Fosenaidd  yn  nghylch  marw,  ac  fod 
dynolryw  i  edrych  arnynt  eu  hunain  o  hyn  allan,  fel 
wedi  eu  bedyddio  i  oruchwyliaetli  arall,  ac  un  well. 
Dyma  ydoedd  bedydd  loan;  ac  fel  mae  goleuni'r  boreu, 
er  yn  wan,  yn  rhan  o'r  dydd,  felly  yr  oedd  bedydd 
loan  yn  hanfodol  yn  fedydd  Cristionogol,  oblegyd  fod 
edifeirwcb,  yr  hwn  ydoedd  ci  nodv^edd  fawr  arbenigol 
wedi  bod  erioed  yn  ras  Cristionogol.  Yr  oedd  Paul 
yn  3'rnresymu  o  barthed  iddo,  ac  yn  ei  gydnabod  felly, 
yr  hwn,  yn  mhellach,  sydd  yn  ei  gyssylltu  â  ffydd  yu 
Nghrist  (Act.  xix.  4);  ac  yn  ganlynoi,  y  dylai  bedydd 
bob  amser,  gael  ei  ystyi'ied  yn  foreu-wawr  y  dydd 
Cristionogol.* 

KTid  ydyw  bedydd  proselytaidd  yr  luddewon,  ar  yr 
hwny  mynrhai  fod  bedydd  loan  wedi  ei  sylfaenu,  ond 
fiPug-chwedl  ar  ei  wyneb  ef.  Pa  fodd  y  gallasai  bed- 
ydd loan  fod  "o'r  nef,"  os  nad  oedd  ond  dynwarediad 


*  "Yr  oedd  bedydd  loan  yn  sylweddol  yr  nn  â  bedydd  Crist; 
■ond  yr  oedd  yn  gwahaniaethu  yn  ffurf  y  geiriau  a  ddefnyddid  yn  ei 
•weinyddiad.  Yr  oedd  bedydd  (  rist  hefyd  yn  cael  ei  weinyddu  gyda 
ffiirf  bwycicaeb  o  eiriau,  Yn  enw  y  Tad,  y  Mab,  a'r  Ysbryd  Giàn." 
Milton  on  Christian  Doctrine,  chap.  2S,  See  also  Di .  Gill  oih 
Baptism,  in  his  Body  of  Divinity. 


BEDTDD    PEOSELTTAIDD,  3 

o  arferiad  luddewig  ag-  oedd  yn  bodoli  yn  barod? 
Heblaw  byny,  y  mae  yu  sicr  ta  bwnt  i  ddadl,  na  cbeir 
yn  ngbyfraith  Moses,  nac  raewn  uu  rhan  arall  o'r 
Hen  Destament,  fod  bedydd,  mewn  unrhyw  ddull, 
yn  cael  ei  weinyddu  i  broselytiaid.  Os  darfu  iddo, 
gan  byny,  erioed  fodoli  mewn  ffurf  o  fedydd  proselyt- 
aidd,  y  mae  yn  ddigon  amhvg  nad  ydoedd  o  Ddaw, 
ond  wedi  cael  ei  ddwyn  i  fodolaetb  gan  y  Rabbiniaid 
luddewig,  traddodiadau  ac  arferion  newyddion  y  rbai 
yr  oedd  yr  lacbawdwr  yn  eu  condemnio  mor  nertbol 
a  pbenderfynol.     (Math.  xv.  2;  Marc  viii.  3 — 13. 

Oud  nid  ydyw  etto  wedi  ei  irofi,  fod  bedydd  brosel- 
ytaidd  wedi  bodoli  erioed,  byd  yn  bir  ar  ol  gwasgar- 
iad  yr  luddewon.  Mae  History  of  Baptism,  gan 
Robinson,  yn  bysbysu  yn  eglur  "fod  piircdigaethau 
proselyfciaid  yn  bod,  ond  na  fa  erioed  y  fatb  seremoni 
a  bedydd  mewn  ymarferiad  cyn  amser  loan."  Mae 
Dr.  Lardner  befyd  yn  sicrhau  yn  beuderfynol,  "  gyda 
golwg  ar  fedydd  proselytaidd,  yr  wyf  fi  yn  ei  gym- 
meryd  fel  perffaitb  ifag-chwedl  y  Rabbiniaid,  trwy  y 
rbai  yr  ydym  yn  rby  fynycb  wedi  goddef  ein  hunain  i 
gael  ein  twyllo."  Kid  ydyw  Dr.  Jennings  yn  llai 
penderfynol  pan  mae  yn  dyweyd,  "T  mae  yn  arcs 
etto  i  gael  ei  brofi,  nid  yn  nnig  fod  y  bedydd  Crist- 
ionogol  wedi  cael  ei  ddwyn  i  mewn  yn  lie  bedydd 
proselytaidd,  ond  fod  gan  yr  luddewon  y  cyfryw  fed- 
ydd yn  amser  ein  Hiacbawdwr."  Ac  y  mae  ef  yn 
sylwi  yn  mbellacb — "Nid  oes  cymmaint  a  gair  am 
dano  yn  Pbilo,  na  cbwaitb  yn  Josepbus,  er  ei  fod  yn 
rhoddi  banes  proselyteiddio  yn  Idumeaid  gan  Hyr- 
canus."  Y  mae  Dr.  Owen  yn  dyweyd  am  dano, — 
"  Nid  oes  esiampl  o  bono  yn  yr  ben  goflyfrau  byny 
(yr  Hen  Destament),  ac  ni  ddefnyddiwyd  ef  erioed  i 
dderbyn  i  mewn  broselytiaid,  tra  parbaodd  yr  eglwys 
luddewig.  Nid  oes  crybwylliad  am  dano  yn  Pbilo, 
yn  Josepbus,  yn  banes  Jesus  fab  Syracb,  nae  yu  yr 
Hanes  Efengylaidd."     Ac  j  mae  Dr.  Gill,  ar  ol  cbwilio 


4  HANES    T    BEDYDDVVTR. 

J  pwnc  gjda.  gofal  neillduol  yn  gorphen  ei  draethawd 
meistrolgar,  (yr  hwn  sydd  erioed  heb  ei  ateb),  trwy 
ddysveyd — "  Os  hyn  ydyw  sylfaen  bedydd  mabanod,  y 
mae  wedi  ei  adeiladu  ar  y  tywod,  a  chyn  fair  fe  syrtli, 
ac  ni  fydd  mwy." 

Yr  oedd  gweinidogaeth  mor    newydd,    mor    riod- 

weddiadol,  ac  yn  ymddangosiad  mor   eofn  wahanol  i 

grefydd  sefydledig  Moees,  yn  neillduol  gyiaddas  i  gfyn- 

hyrfu  sylw  j  bobl  Inddewig,   ac   mor   belled  yr  oedd 

yn  cael  ei   deall,    yr   oedd  yn   sicrhaii  poblogrwydd 

mawr  a  chyiFredinol.     Felly  yr  oedd  gyda  bedydd  loan. 

Yr  oedd  y  bobl  yn  cael  eu  cynhyrfu  gymmaint,   "fel 

yr  aetli  allan  ato  ef  Jerusalem,  a    boll   Judea,  a'r  holl 

wlad  o  amgylcb  yr   lorddonen,   a  bwy  a  fedyddiwyd 

ganddo  ef  yn  yr  lorddonen,  gan  gyffesu  eu  pechodau." 

(Alatb.  iii.  5,  6;  Marc  i.  5;  Luc  iii.   8,  7.)     Darfu  ei 

bregethu  grymus,  a'i   ymosodiad  cyhoeddus  yn  erbyn 

y    rhagritb    cenedlaethol    gynhyrfu   yr    boll   deyruas 

(Luc  iii.  7,  9).     Nertb   Eiias  ydoedd   (Matb.  xi.    14; 

Luc  i.  17),  i  ddeíFroi  pobl  gysglyd,  ac  i'w  parotoi  ar 

gy f'er  dyfodiad  yr  Arglivydd. 

Ond   yr    amgylcbiad    mwyaf  pwysig    o    lawer    yn 
ngweinidogaetli  loan,  ydoedd  bedyddiad  yr  Arglwydd 
ei    hunan.      Nid  oedd   ufudd-dod  y   bobl   i'r   ddeddf 
newydd  yn  ddim  neillduol  iawn,   pan  gofir   fed  loan 
"yn    bropbwyd  i'r  Gorucbaf."       (Luc  i.    70.)      Ond 
fod    Arglwydd  y   nefoedd,    Deddfroddwr    angelion  a 
dynion,  yn  ymosfcwng  i  nfuddhaui'w  ddeddf  ei  hun,  ac 
yn  gosod  ei  hun  ar  yr  un  tir  a'r   luddew  mwyaf  gos- 
tyngedig  a  ddaetb  at  loan  i'w   fedyddio,  sydd  yn   ar- 
ddangosiad    o  ymosfcyngiad    anugbymmarol,     ac  yn 
dyagu,  tu  bwuti  allu  y  rhesymau  eryfaf,  y  pwysigrwydd 
o  ufudd-dod,  hyd  y  nod  mewn  petbau  bychain.     Darfu 
y  Gwaredwr,  mewn  moddcyssegredig  anrhydeddu,  yr 
byn  mae  rhai  pobl  auystyriol  yn  ddewis    alw  "ya   un 
o'r  gorchymynion   lleiaf  byn;"  ac   os   darfu  iddo  Ef 
•vrnojd  hyn,— OS  na  ddarfu  iddo  Ef,   y  Pryniawdwr 


BED-TDDIAD    lESÜ    GKIST.  Ö 

Hollalluog,  ddiystyru  hedydd  loan,  sicr  ynte  na  ddylai 
neb  ddiystyru  hedydd  yr  Arglufydd  ei  hun.  Os  darfu 
Crist  mor  gyhoeddus  anrhydeddu  bedydd  loan,  bydded 
jnte  i  ni  oil  gydag  ufudd-dod  santaidd  yn  yr  un 
ddyledswydd  dalu  anrhydedd  i  fedydd  Crist  ei  hun. 
(Math.  iii.  13—17;  Marc  i.  9—11,  &c.) 

0  ganlyniad,  yr  oedd   lesu  Grist,   Arglwydd  pawb 
oil  yn  Fedyddiwr.     Bernir  i'r  bendigedig  lachawdwr 
ddyfod  o  tua  phedisar  ugain  milldir  o  flbrdd  i  gyflawni 
y  ddyledswydd  bwysig  hon  (Math.  iii.  13);  ac  ond  i  ni 
gofio  arferion  pobl  y  wlad  bono  yn  yr  oes  grybwylled- 
ig,  y  mae  yn  hollol  debygol  iddo  daithio  yr  boll  ffordd 
bono  ar  ei  draed,   bob  cam.     T  fath  brawf  o   barch 
crefyddol  i  ddyledswydd;  a'r  fath  gerydd  i'r  personau 
sydd  ya  gwyhod  eu  dyiedswydd,  ag  nad  ydynt  byth  yn 
ei  chyflawui!     Maent  yn  wastad  yn   siarad  am  dani, 
ond  yn  gadael  i  rwymedigaeth  mor  bwysig,  flwyddyn 
ar  ol  blwyddyn,  i  ddybenu  gyda  hwy  mewn  siarad  yn 
unig!     Beth  raid  fydd  y  cerydd  llym   a  ga  y  cyfryw 
ber-'onau  dderbyn  oddiwrthy  Gwaredwr  yn  ydiwedd? 
Yr  oedd  Bfe  yn  gwybod  ei  ddyledswydd,   ac  a  ufudd- 
haodd  iddi  yn  wrol  a  chyhoeddus;  ond  mae  y  personal! 
hyn   ag  sydd  yn   oedi   yr   amser,   ar   wyliadwriaeth 
gwastadol  am  esgusodion  i  noddi  eu  hesgeulustra  eu 
hunain.     Pa  fodd  y  cyfarfyddantyn  y  diwedd  â'i  lygad 
Ef,  esiampl  yr  hwu  y  darfu  iddynt  ar   hyd  eu  hoes  ei 
diystyru?     T  mae  hwn  yn  ofyniad  gorbwysig,  ac  yn 
un  y  dylid  ei  ystyried   gyda'r  difrifoldeb  dwysaf,  cyn 
yr  elo  yn  rhy  ddiweddar. 

Ar  ol  i'r  Gwaredwr  gael  ei  fedyddio,  dechreuodd 
ar  ei  weinidogaeth  gyhoeddus  trwy  bregethu  a  bed- 
yddio,  ac  fe  ddaeth  yn  fuan  yn  Beif  Fedyddiwr  tr 
Oes.  Adfeiliodd  gweinidogaeth  loan.  Rhag-gan- 
fyddodd  loan  hyn,  a  rhag-hysbysodd  ef  hefyd  pan 
ddywedodd;  "  Rhaid  ydyw  iddo  Ef  gynnyddu  ac  i 
minau  leihau,"  ac  yr  oedd  yn  llaweuychu  i  gael  rhoddi 
ei  le  i  un   ag  oedd  yn  fwy  nag   ef  ei   hun,  (loan  iii. 


6  HANES   T  BEDTDDWYR. 

28 — 30),  Fe  gymmerocld  yr  Arglwydd  yn  awr  j 
gwaith  mewn  Haw,  ac  Efe  a  aeth  allan  trwy'r  holl 
wlad  gan  addysgu,  pregefchu,  a  bedyddio,  (Math.  iv. 
23—25;  ix.  35—38,  &c.)  Fe  ddaeth  ei  fedydd  yn 
fuan  iawn  yn  fwy  dylanwadol  yn  mhlitli  y  bobl  nag 
oedd  eiddo  loan  wedi  bod.  "  Tr  oedd  pawb  yn  dyfod 
ato  Bf,"  ac  yr  oedd  y  Phariseaid  yn  teimlo  yn  flin 
fed  un  arall  wedi  ymddangos,  yr  hwn  "oedd  yn 
gwneyd  ac  yn  bedyddio  mwy  o  ddysgyblion  nag  loan," 
(loan  iii.  22 — 26;  iv.  1,  2.)  Yr  oedd  yr  Arglwydd 
yn  gweithreda  yn.  y  gwaith  mawr  hwn  gydag  urddas 
breninol,  yn  rhoddi  gofal  y  ddyledswydd  i'w  ddysg- 
yblion, tra  yr  oedd  Efe  fel  brenin  yn  dwyn  allan  y 
gyfraith,  ac  yn  gorchymyn  ei  chyflawniad.  Tr  oedd 
hyn  yn  fawreddog  ac  yn  dywysogaidd.  Efe  a  ddyg- 
odd  allan  y  ddeddf,  ac  a  adawodd  i'w  ddysgyblion  i 
edrych  ei  bod  yn  cael  ufudd-dod  manwyl,  (loan  iv.  2.) 
Eithr  yn  mhlith  y  tyrfaoedd  a  ddaethant  i'r  bedydd 
hwn,  ac  i  fedydd  loan,  nid  ocs  grybwylliad  yn  oael 
ei  wneyd  am  blant  neu  fabanod.  Ar  un  amgylchiad 
cyfarv7ydd.odd  yr  lachawdwr  ei  Bylw  at  "  blant  bych- 
ain,"  ond  uid  i'w  bedyddio  hwy.  Efe  a  osododd  ei 
ddwylaw  arnynt  ac  a'u  bendithiodd  hwy,  ond  nid  oes 
un,  gair  yn  cael  ei  lefaru  ag  sydd  yn  eu  cyssylltn  hwy 
â  bedydd,  (Math.  xix.  13—15;  Marc  x.  13—16.)  T 
cyfryw  a  ddaethant  "gan  gyifesu  eu  pechodau"' 
oeddynt  y  rhai  a  fedyddiwyd,  (Math.  iii.  6),  ac  ni 
ellir  cymhwyso  hyn  at  neb  ond  rhai  mewn  oedran  i 
wybod  fod  ganddynt  bechodau  i'w  cyiFesu.  Ond  a 
allasai  mabanod  wybod  am  bechod  neu  ei  gyffesu? 

Wedi  i  fedydd,  yn  gyntaf  gan  loan,  ac  wedi  hyny 
gan  i  y  Gwaredwr  ei  hun  arwyddocâu  dechreuad 
yr  oruchwyliaeth  Gristionogol;  nid  oedd  mwy  yn 
ofynol  i  roddi  iddo  bob  gallu  ac  awdurdod  o  rwymed- 
igaeth  barhaol  yn  yr  oruchwyliaeth  bono,  ond  deddf 
bendant  gan  ei  Frenin  Goruchaf.  Yn  absenoldeb  y 
cyfryw  ddeddf,  buasai  dim  ond  arferiad  yn  unig  o'r 


PAKHAD    BEDTDD.  7 

ordinhad  hon,  yn  ei  gosod  yn  arnddiHid  o  awdurdod 
deddf  barhaol,  a  gallasai  ddarfod  o  ddiifyg  gorcLymyn 
arbenig  i'w  gwneyd  yn  rliwymedig,  yn  wastadol,  a 
pharhaus.  I  ragflaenu  byn,  ac  yn  mhellach  i  brofi 
fod  bedydd  i  aros  yn  ddeddf  barbaus — yn  un  o  rwym- 
edigaetb  gwastadol,  cybyd  ag  y  parbai  yr  orucbwyl- 
iaeth  Gristionogol  yn  mblitb  dynion,  fe  roddodd  yr 
I  acbawdwr  iddo  le  ac  awdurdod  cyfraiib  neu  deddf  sefyd- 
logac  anngbyfnewidiol,  sef  byd  ddiwedd  y  byd,"  trwy 
ei  ddwyn  allan  fel  ei  orcbymyn.  "Ewcb,  gan  byny,  a 
dysgwcb  yr  boll  genedloedd,  gan  eu  bedyddio  bwy  i 
enw  y  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Ysbryd  Glàu;"  "Y  neb  a 
gredo  ac  a  fedyddier  a  fydd  cadwedig."  ('Matb. 
xxxviii.  19;  Marc  xvi,  16.) 

Tu  bwut  i  bob  dadl  dyma  T  Gtfraith, — cyfraith 
olaf  ac  anngbyfnewidiol  Crist,  oblegyd  pwy  ond  Crist 
ei  bunan  a  all  gyfnewid,  gwrtbdroi.  nea  alw  yn  ol  j 
ddeddf  bon?  Wedi  derbyn  pob  gallu,  ac  mewn  can- 
lyniad,  pob  awdurdod,  yn  y  nefoedd  ac  ar  y  ddaiar, 
Efe  a  roddodd  bon  fel  Ei  gyfraith  fawr  i  wabaniaetbu 
Ei  Eglwys  a'i  bobl  Ef  "byd  ddiwedd  y  bj'd;"  ond  tra 
y  mae  y  ddeddf  bon  yn  feddiannol  ar  bob  awdurdod 
rheol  Ddwyfol;  tra  mae  yn  sefyll  allan  fel  mynegiad 
cyboeddus  o'i  ewyllys  Ef,  yr  Hwn  ni  watworir;  y  mae 
yn  un  ag  sydd  yn  amcauu  am  yr  anrbydedd  ucbclaf 
trwy  sefydlu  yr  undeb  niwyaf  perffaitb  a'r  Arglwydd 
ei  bun.  Mae  ei  bamcan  i'w  bobl  i  fod  yn.  un  ag  Ef 
mewn  anrbydedd,  trwy  fod  yn  un  ag  Ef  mown  ufudd- 
dod  rbydd  ac  ew;ÿllysgar.  Yn  gymmaint  ag  iddo  Ef 
gael  ei  fedyddio  felly  mae  yn  ewyllysio  fod  iddynt 
bwytbau  befyd  gael  eu  bedyddio  gydag  Ef;  a  He  mae 
y  dyn  i'w  gael  ag  sydd  yn  ddigon  haerllug,  balcb,  ac 
annuwiol  i  ddywedyd,  "Nid  ydwyf  fi  yn  ystyried  hyn 
yn  un  matb  o  anrbydedd?"  ni  fj^ddai  geiriau  a 
rbesymau  gyda  y  cyfryw  ddyn  ond  oferedd,  oblegyd 
mae  y  dyn  nad  yw  yn  ystyried  bod  yn  dcbyg  i  Grist 


ö  HANES   T   BEDTDDWTE. 

yn  anrliydedd, — y  mae  j  dyn  liwnw  lieb   erioed  etto 
ddjsgu  beth  ydyw  gwir  anrhydedd. 

Wedi  i'r  Gwaredwr  liysbysu  a  sefydla  y  gyfraith, 
darfu  iddo  ar  unwaith  awdurdodi  ei  ddysgyblion  i 
fyned  allan  i  blitb  yr  holl  genedloedd,  gan  orcbymyn 
i  bawb  a  gredent  dalu  ufudd-dod  idd  ei  ewyllys  Ef. 
Tr  oeddynt  fel  hyn  i  ledaenu,  hyd  y  nod  "i  bob  cre- 
adur"  y  cyhoeddiad  o'r  Efengyl,  ac  i  wneyd  dysgybl- 
ion  a  thansuddo  pa  le  bynag  yr  elent.  Nid  oeddynt 
i  wyro  oddiwrth  y  commisiwTi  ai'  un  cyírif  yn  y  byd, 
end  i  ymlynu  wrtho  yn  ddiysgog  fel  deddf  fawr  ddi- 
weddaí  yr  Hwn  oedd  wedi  cael  ei  "wneuthur  yn  Ben 
uwchlaw  pob  peth  i'r  Eglwys."  Ac  ni  w^rasant  oddi- 
wrthi  mewa  dim.  Wedi  arcs  yn  Jerusalem  am  y 
"nertb  o'r  ucbelder,''  (Lac  xxiv.  49),  a  derbyn  y 
cyflawniad  nertliol  o'r  addewid  bono  ar  ddydd  y 
Pentecost,  bwy  a  aetbant  allan  i  wneyd  ewjllys  eo 
Mheistr,  i  addysgu  a  bedyddio  y  bobl  oeddynt  yn 
credn  ynddo  Ef.  Yn  Jerusalem,  mewn  un  diwrnod, 
bu  i  dair  mil  gredu  a  chael  eu  bedyddio,  (A.ct.  ii.  41.) 
Y  Samariaid  befyd,  ar  eu  gwaitb  yn  credu,  a  fedydd- 
iwyd  ac  ycbwanegwyd  bwy  at  yr  Eglwys,  ' '  yn  wỳr  ac 
yn  wragedd,"  (Act.  viii.  12).  Felly  yrun  moddgyda'r 
Eunucb  crediniol — Saul  o  Tarsis,  pan  credodd — Cor- 
nelius, yn  ngbyd  a'i  gyfeillion  crediniol — Lydia  ai 
tbylwytb  crediniol — ceidwad  y  carcbar — j  Corintb- 
iaid — ^yr  Epbesiaid — y  Colosiaid — j  Rbufeiniaid — y 
Galatiaid — j  rbai  byn  oil,  ar  ea  gwaitb  yn  proSesu 
ffydd  yn  Ngbrist  a  fedyddiwyd  ac  a  ycbwanegwyd  at 
yr  Eglwys;  fel  prawf  o  byn,  gwel  Act.  viii.  35;  ix. 
18;  X.  47,48;  xvi.  15,  33,  34;  xviii.  8;  xix.  5;  Col. 
ii.  10,  12;  Rbaf.  vi.  3;  Gal.  iii.  26,  27.  Mae  yr 
acbosion  byn  yn  arddangos  gwcitbrediad  yr  un  gyf- 
raitb — cyfraitb  ddiweddaf  Crist — ac  yn  dangos  tu 
liwnt  i  bob  ammbeuaetb  fod  yr  oil  ag  oeddent  yn 
credu  yn  yr  oes  Apostolaidd,  yn  cael  eu  bedyddio,  pa 
lin  bynag  ai  luddew   ai  Cenedl-ddyn,  caetb  neu   rydd; 


TTSTIOLAETHAU   AM   PEDTDD,  9 

ac  fod  lloll  Eglwys  Crist  yn  yr  oes  bono  yn  un  Eglwys 
Fedyddiedig  eang  yn  ei  hymledaeniad. 

Y  mae  hyn  yn  cael  ei  gadarnhau  gan  lu  o  ysgrifen- 
wyr  gwahanol  oesaa  a  gwledydd,  ond  ni  chaniata  eiu 
go  fod  i  ni  ddyfynu  ond  ychydig  o  lionynt. 

Mae  y  MAGDEBURa  Centuriator8  yn  dyweyd, — 
"  Yn  yr  oes  hon,  maenfc  yn  cael  allan  eu  bod  yn  bed- 
yddio  yn  unig  rai  wedi  tyfa  fyny,  neu  rai  mewn  oed- 
rau,  pa  un  bynag  ai  luddewon  ai  Cenedloedd,  o'r  hyn 
dywedant  fod  genym  engreiflftiau.  Ond  gvda  golwg 
ar  fedyddio  mabanod,  cyffesant  na  ddarllenant  am  un 
esiampl." 

Salmasius  a  ysgrifena  fel  hyn: — "  Trochiad  ydyw 
hedydd,  ac  yr  oedd  yn  cael  ei  weinyddu  yn  yr  amser- 
oedd  gynt  yn  unol  â  grym  ac  yatyr  y  gair.  Yn  awr 
rhaiitism  neu  daenelliad  yn  unig  ydyw,  ac  nid  trochiad 
neu  dauauddiad. 

Calvin : — "Oddiwrth  y  geiriau  hyn, — loan  iii.  23, 
gellif  oasglu  fod  bedydd  yn  cael  ei  weinyddu  gan  loan 
a  Christ  trwy  osodiad  yr  holl  gorff  dan  ddwfr." 

MosHEiM: — "Y  personau  hyny  sydd  wedi  tyfa  i 
fyny  ag  ydynt  yn  dymuno  cael  en  bedyddio,  y  macnt 
yn  derbyn  sacrament  y  bedydd  yn  ol  y  dull  henafol  a 
chyntefig  o  weinyddu  y  sefydliad  hwnw  sef  trwy 
drochiad." 

Dr,  BloomSeld  ar  Marc  i.  9,  yn  llythyrenol,  "a 
drochwyd  neu  a  dansoddwyd  iddo."  Xotes  on  the 
Greek  Testament. 

CüMCELiAEUS: — "îîi  ddechreuodd  yr  arferiad  o  fed- 
yddio  mabanod  cyn  y  trydydd  canrif  ar  ol  Crist,  ac  ni 
ymddengys  yr  olion  lleiuf  o  hono  yn  y  ddau  ganrif 
cyntaf." 

Neander: — "  Nid  hyd  gofnod  mor  ddiweddar  (ag  o 
leiaf,  yn  sicr  nid  yn  gynt  nag)  Irenaeus  yr  ymddengys 
dim  o  fedydd  mabanod." 

Milton : — "Oddiwrth  hyn  y  mae  yn  canlyn  nad 
ydyw  mabanod  i  gael  eu  bedyddio,  yn  gymmaint  a'u 


10  HANES   T   BEDYDDWYR. 

bod  yn  annalluog  i  dderbyn  addysgiaetli,  neu  i  gredm, 
neu  i  fjBed  i  gyfammod,  neu  i  wneyd  addewid,  neu  i 
ateb  drostynt  eu  hunain,  neu,  hyd  J»  nod,  i  wrando  y 
gair." 

John  Wbslet: — "Bydded  i  waith  ein  Harglwydd 
yn  ymostwng  i  fedydd  ddysgu  i  ni  fanylwcb  santaidd 
mewn  ufudd-dod  i'r  sefydliadau  hyny,  y  rhai  y  mae 
rhwymedigaeth  iddynt  yn  ymddibynu  yn  unig  ar 
orcliymyn  dwyfol;  yn  ddiammheuol,  fel  hyn  y  mae  yn 
weddus  i  ni  gyflawni  pob  cyfiawnder."  (Sylw  ar 
Math.  iii.  16). 

Oddiwrth.  yr  awdurdodau  hyn,  a'r  hyn  sydd  an- 
nhraethol  bwysicach,  o'r  Testament  Newydd  ei  hun, 
mae  yn  amlwg  mai  ledydcl  y  crcdiniol  oedd  yr  unig 
fedydd  yn  yr  oes  Apostolaidd.  Yr  oedd  taenelliad  yn 
hollol  anadnabyddas,  ac  nid  oedd  bedydd  maban  wedi 
dyfod  i  mewn  i'r  Eglwys  i  anurddo  achos  Crist. 
Achos  ydoedd  ef  y  pryd  hyny,  i  "  wỳr  a  gwragedd" 
ag  oeddynt  yn  credu,  y  rhai  ag  oeddynt  yn  gwisgo 
am  danynt  Grist  yn  ngwyneb  byd  ag.  oedd  yn 
gwgu  arnynt,  y  rhai  mewn  bywyd  o  santeidd- 
rwydd  Efengylaidd  a  roddasant  dystiolaeth  i'r 
gwirionedd  eu  bod  hwy  "wedi  eu  claddu  gydag  ef 
trwy  fedydd  i  farwolaeth."  Yn  ei  marweiddiad  i'r 
byd;  yn  ei  hymlyniad  crefyddol  wrth  Grist,  yn  ei 
hamynedd  mewn  dyoddefiadau,  ac  yn  ei  pharodrwydd 
i  farw  dros  y  gwirionedd  fel  y  mae  yn  yr  lesu,  yr  oedd 
yr  Eglwys  yr  adeg  bono  yn  sefyll  i  fyny  yn  ogoniant 
y  greadigaeth.  Nid  oedd  y  fath  gymdeithas  arall  o 
W}'r  a  gwragedd  yn  nghreadigaeth  orfawr  Duw;  ac 
nid  mewn  un  man  arall  yr  ymddangosodd  gras  Crist 
gyda'r  fath  ardderchawgrwydd  nefol — a'r  rhai  hyu 
oeddynt  Eedtddwtr  t  Canrif  Ctxtaf. 


DTGIAD   TR   EFEXGTL    I   FRTDAIX.  11 

CAXRIF    T  R    AIL . 

Y  MAE  dau  amg-ylchiad  a  ddaliant  gyssylltiad  ago  3  â'r 
canrif  cyntaf  o'r  cyfnod  Cristionogol  ag*  sydd  yn  galw 
am  sylw  byr  cyn  myned  rhagom  gyda'r  lianes  cyffred- 
inol.  Yr  amgylchiadau  liya  ydynfc,  dygiad  yr  Efengyl 
i  Frydain,  a'r  erlidigaethau  creulon,  y  rhai  y  gorfod- 
wyd  canlynwyr  ffyddlou  y  Gwaredwr  iV  dyoddef  flan 
deyrniaid  Faganaidd  y  byd  Rhrffeinig. 

Yr  oedd  dygiad  yr  Efengyl  i  Frydain  yn  amgylch- 
iad  pwysig.  Gorweddai  yr  ynysoedd  hyn  mewn  pell- 
der  mawr  oddiwrth  seddle  y  gallu  Rhufoinig,  ac  nid 
oeddynt  yn  adnabyddus  ond  i  raddau  by  chain,  cyn  y 
goresgyniad  gan  Julius  Cassar,  i  genedloedd  Cyfandir 
Ewrop.  Gau  fod  y  rhai  hyn  yn  gorwedd  yn  mhell 
yn  y  gorllewin,  ac  mewn  cyfeiriad  gwahanol  i  olyg- 
feydd  mwy  swynol  yr  hen  lywodraeth,  y  rhai  oeddynt 
harthau  clasurol  yr  oes  hono  o'r  byd;  yr  oedd  yr  ynys- 
oedd Prydoinig  yn  mhlith  y  lleoedd  mwyaf  annhebyg 
ar  y  ddaiar  i  dynu  sylw  ac  i  ddenu  dynion  i  lafurio,  y 
rhai  na  ddj'sgwylient  am  wobr  ond  yn  y  lyd  hwn  yn 
unig.  Ond  yn  yr  oes  Apostolaidd  yr  oedd  dynion  i'w 
cael,  y  rhai  "nad  gwerthfawr  yn  eu  gol\yg  oedd  eu 
bywyd  eu  hunain,"  y  rhai  yn  awyddfryd  tanllyd  eu 
Bel  i  bregethu  yr  efengyl  i  bob  creadur,  a  edrychent 
ar  gyflwr  gresynol  ac  esgeulustra  yn  alwadau  ychwan- 
egol  ar  eucydymdeimlad,  ac  yn  rhesymau  cryfach  dros 
ystyriaeth  a  gweithgarwch  diattreg.  Y  cyfryw  gym- 
hellion,  galhvn  yn  hawdd  ddychymmygu,  oeddynt  yn 
llywodraethu  meddyliau  y  rhai  hyny  yn  yr  oes  Apostol- 
aidd; y  rhai  wediiddyntgflywed  am  goelgrefyddau  Fag- 
anaidd y  Frydeiniaid,  a  wnaethant  frys  i  lanio  yn  ein 
tiriogaefchau,  gyda  Gair  y  Bywyd — Efengyl  y  Bendi- 
gedig  Dduw. 

Y  mae  braidd  tu  hwnt  i  bob  ammheuaeth  fod  y 
Groes  yn  cael  ei  phregethu  yn  Mrydain  yn  ystod  yr 
oes  Apostolaidd.     Nid  oes  ond  ychydig  ffeithiau  yn 


12  HA"VES   T   BKDTBDWYR. 

fcddiannol  ar  fwy  o  brofion  onioneyrcLol  ria'r  ffaith 
fod  Cristionogaeth  wedi  cael  ei  dwyn  i'r  ynysoedd  hyn 
yn  flaenorol  i  dd'Tiystr  Jerusalem,  yr  hvm  gymmerodd 
le  yn  y  flwyddyn  70.  Mae  yr  Esgob  Newton  ar  y 
propbwydoliaethan,  pen.  18,  yn  ysgrifenu  ar  y  pwnc 
yn  dra  eglur,  fel  byn: — "  Ymddengys  fod  ein  cyn- 
dadnn,  yn  yr  ynys  hon,  yn  byw  mor  belled  oddi"vyTth 
olygfeydd  gweitbredoedd  ein  Hiacbawdwr,  o'r  braidd, 
ag  nnrbyw  genedl;  ac  en  bod  yn  bobl  mor  anfoesgar 
ac  annghroesawgar.  ac  mor  annbebyg  agnnrhyvvbobl, 
pa  bynag,  i  roddi  derbyniad  i  sefydliad  mor  foesol  yn  ei 
natur.  Ond  etto,  y  mae  rbyw  debygolrwydd  fod  yr 
Efengyl  wedi  cael  ei  phregethn  yma  gan  Simon  yr 
Apostol;  y  mae  llawer  mwy  o  debygolrwydd  iddi  gael 
eipbregetbu  yma  eanPanl:  acymaesicrwyddperffaith 
fod  Oristionogaeth  wedi  cael  ei  phlann  yn  y  wlad  bon 
yn  nyddian  yr  Apostolion,  cyn  dinystr  Jerusalem.  Yn 
unol  â  byn,  y  mae  EnsebiuB  yn  ein  bysbysn  i'r  Apos- 
tolion bregetbu  yr  Efengyl  yn  yr  boll  fyd,  ac  i  rai 
o  bonynt  fyned  dros  y  mor  i'r  Tnysoedd  Prydeinig. 
Mae  Tbeodoret  befyd,  yr  nn  modd  yn  sicrbau  fod  yr 
Apostolion    wedi    taeddu  pob    cenedl    a    pbob    math 

0  ddynion  i  gofleidio  yr  Efengyl,  ac  yn  mblith  y  cen- 
edloedd  argyhoeddedig,  y  mae  mewn  modd  neillduol 
yn  cyfrif  y  Brytboniaid." 

Y  mae  awdwr  diweddaracb,  yr  bwn  sydd  wedi 
rboddi  llawer  o  sylw  i'r  pwnc  bwn,  a'r  bwn  sydd  yn 
ysgrifenu  yn  rbagorol,  gvdag  eglurder,  ac  anmbleid- 
garwch,  yn  gwneyd  y  sylwadau  caulynol: — " — mae 
y  dystiolaetb  sydd  wedi  cael  ei  dwyn  yn  mlaen,  yn 
ein  bar  wain  i  gasglu  fod,  yn  ol  pob  tebygolrwydd,  y 
wybodaetb  gyntaf  am  Gristionogaetb  wedi  cael  ei 
dwyn  i'r  ynys  bon  naill  ai  gan  yr  Apostol  Paul,  neu 
gan  Braw,  tad  Caractacus,  pan  oedd  Paul  yn  Rbufain; 
ac  fod  y  ffydd  santaidd  bon  wedi  cael  ei  cbofleidio  ar 

01  byn  gan  y  Brenin  Lucius,  ac  wedi  cael  ei  dercbafn, 
— -lledaenu,  ti-wy  ei  gymmeradwyaeth  a'i  ddylanwad. 


T   BREÎíní   LUCIUS.  13 

Hysbysir  ni  fod  y  tywysog  hwn  wecli  ymdrechu 
llawer  er  hyrwyddo  yn  ei  flaen  yr  achos  Cristionog-ol 
— iddo  adeiladu  lleoedd  cyfaddas  i  addoli,  &c.,  ac  fel 
hyn  iddo  wneyd  llawer  taag*  at  ledaeniad  y  g-wirionedd. 
.  Mae  un  amgylchiad,  fodd  bynag,  ya 
ymddangos  yn  sicr,  sef,  fod  Cristioiiogion  Prydaiu, 
yn  ystod  y  canrifoedd  cyntaf  a'r  ail,  yn  mwynbau 
eithriad  dedwydd  oddiwrtb  gyfeiliornadau  atbraw- 
iaethol  ag  oeddynt  yn  poeni  rbanau  ereill  o'r  Eglwys. 
Fe  gyfododd  amrywiol  hereticiaid  yn  Asia  ac  yn  yr 
Aipbt,  y  rbai  a  ddygasant  i  mewn  araryw  ddaliadau 
crefyddol  a  fuont  rwystrau  ar  ffordd  mynediad  yr 
Efengyl  yn  mlaen;  ond  fe  gafodd  Criationoonion 
Prydain  eu  cadw  rbag  y  petbau  byn,  o  berwydd  eu 
pellter  mawr  oddiwrtb  y  lleoedd  byny,  yn  ngbyda'a 
sefyllfa  ynysawl.  Parbausant  yn  bir  i  fw}Tib»a 
golenni  yr  Efengyl  yn  ei  burdeb  cyntefig;  ac  yr  oedd 
byn  yn  gynnortbwy  nid  bychan  i  Iwyddiant  mewnol, 
yn  ngbyda  diogelwcb  allanol  yr  Eglwys  ieuanc  yn 
Mbrydain,  ac  i'w  cbadw  rbag  llawer  o'r  gofidiau  a 
Byrthiasant  i  ran  eglwysi  eraill,  y  rbai  a  lygrwyd 
trwy  yr  beresiau  byn."  * 

Gellir  yn  bawdd  yobwanegu  tystiolaetbau  eraill  o 
bwys  mawr  ar  y  pwnc;  ond  mae  y  rbai  byn  yn  ber- 
ifaitb  ddigon  i  warantu  y  ddau  gasgliad  canlynoI.+ 

*  "Religion  of  Aocient  Britain,"  by  G.  Smith,  F.A.S. 

t  "  However  historians  may  differ  as  to  the  precise  year  of  the 
introduction  of  Christianity  into  Britain,  tliey  are  unanimous  in 
stating  that  the  Gospel  was  urst  preached  here  in  the  very  infancy  of 
the  i^hurch.  Eusebius  positively  asserts  that  the  apostles  them- 
selves first  introduced  it To  these  authorities  of  the 

first  six  centuries  may  be  added  the  later,  but  very  high  testimony 
of  Archb'shop  Parker,  who  states  his  persuasion  that  St.  Paul 
preached  the  Gospel  to  the  Britons  in  the  interval  between  his 
first  and  second  imprisonment  at  Rome;  and  with  him  agree  also 
the  opinions  of  Camden,  Usher,  Stillingfleet,  Cave,  Gibson, 
Godwin,  Rapin,  and  many  others  who  have  closely  examined  the 
question,  and  who  are  all  decided  m  their  belief  that  St.  Paul 
was  the  founder  o/ the  British  Church."  Peranzabuloe;  or  the 
Lost  Church  Found,  by  the  Rev.  C.  T.  Collins,  M.A-,  Rector 
of  Timsbury,  pp.  38— 1Í. 


14  HANES   T  BEDTDDWTR, 

Tn  gyntaf,  fod  yn  yr  oes  buraf  o  eiddo  Cristionog- 
aeth,  a  chanrifoedd  cyn  i  Rufain  Babaidd  draws- 
feddianna  yr  awdardod  eglwysig  uchelaf,  a  chyn  fod 
y  fath  beth  yn  adnabyddus  yn  Mrydain,  yr  oedd 
Eglwysi  Efengylaidd  wedi  eu  sefydlu  yn  yr  ynys  hon. 

Tn  ail,  ei  fod  tuhwnt  i  bob  dadl  mai  trochiad, 
credinwyr  wedi  tyfu  i  fyny  oedd  rheol  holl  Eglwysi 
Efengylaidd  yr  oes  bono.  Eglwysi  trocbedig  neu 
fedyddiedig  oedd  Eglwysi  cyataf  Brydain,  ac  o  angen- 
rheidrwydd,  cyn  fod  Pabyddiaetb  na  tbaenelliad  niab- 
anod  wedi  ymddangos  yn  Lloegr.  Eglwysi  Bedydd- 
iedig  oedd  yn  gwneyd  i  fyny  grefydd  y  wlad  bon. 
Mae  o  bwys  i  gadw  y  casgliadau  byn  yn  y  côf,  gan  en 
bodyn  rboddi  allwedd,  beb  yr  bwn  ui  cllid  rboddi  cyfrif 
am  amddygiad  anmblygedig  monachod  Bangor-Icoed, 
y  rbai  yn  ngbylcb  y  fl^vyddyn  697*,  a  lofruddiwyd 
mewn  modd  creulon  trwy  ysfcryw  Awstin,  cenad  y 
Pab  i  Brydain,  am  wrtbod,  yn  mblitb  petbau  eraill, 
"roddi  Cristionogaeth  i  blant,"  se£  eu.  Cristioneiddio  (!) 
trwy  en  bedyddio.  Cynnortbwya  befyd  i  roddi  cyfrif 
am  yr  ymddangosiad  achlysurol  o  Fedyddwyr  yn 
Lloegr  yn  flaenorol  i'r  diuyjiad  Lutheraidd,  ac  y  mae 
befyd  yn  myned  yn  mbell  i  gyfiawnbau  y  dybiaetb  fod 
egwyddorion  y  Bedyddwyr  wedi  bodoli  yn  Mrydain 
o'r  088  Apostolaidd,  er  eu  bod  yn  fynycb  yn  guddiedig 
ac  anweledig. 

Yr  ail  amgylcbiad  i'w  gofio  ydyw  yr  erlidigaethau 
ofnadwy  ar  Eglwys  Crist  oddiar  ddwylaw  Ymerawd- 
wyr  Rbnfain  baganaidd.  Decbreuodd  y  cyntaf  dan 
Nero,  yn  y  flwyddyn  64-,  a'r  ail  dan  Domitian  yn  y 
flwyddyn  90 4  T  Domitian  bwn  yn  y  flwyddyn  87, 
mewn  modd   cableddus  a   argymmerodd  iddo   ei  bun 


•The  Anglo-Saxon  Chronicle. 
X  Dan  y  Domitian  hwn  yr  alltudiwyd  loan  i  ynys  Patmos,  lie 
y   gwelodd,  clywodd,   ac   yr   ysgrii'enodd  y  pethau  a  gynnwys 
*'  Llyfr  y  Liadguddiad."' 


ERLIDIGAETHAU   NERO,    DOMITUN.  15 

nrddasan  dwyfol,  yn  hawlio  cael  ei  alw  yn  Arglwjdd 
ac  jn  Dduw;  a  thebygol  yw,  mai  gwrthodiad  pender- 
fynol  y  Cristionog-ion  i'w  addoli  ef  ei  liun,  neu  ei  au- 
dduwiau  Rhufeinig,  yn  gyssylltiedig  a'i  ofn  eiddig- 
eddus  ond  annwybodus  o'r  Brenin  lesu,  yr  hwn  yr 
oeddynt  hwy  yn  wasanaethu,  oeddynt  yu  mhlith  yr 
achosion  penaf  o'r  erlidigaeth  hwnw. 

0  barthed  i'r  erlidigaeth  cyntaf,  dan  Nero,  mae 
Tacitus^  yr  hanesydd  Rhufeinig  yn  rhoddi  y  darluniad 
canlynol,  fel  yn  arddangos  dyoddefiadau  ofnadwy  y 
Cristionogion : — "  Yr  oeddynt  yn  cael  en  rhoddi  i 
farwolaeth  gyda  y  crenlondeb  mwyaf  arteithiol,  ac  at 
eu  dyoddefiadau  yr  oedd  Nero  yn  ychwanegu  gwawd 
a  dirmyg.  Yr  oedd  rhai  yn  cael  eu  gwisgo  â  chrwyn 
bwystfilod  gwylltion,  a  gadewid  hwy  i  gael  eu  llarpio 
gan  gvvn;  eraill  yn  cael  eu  hoelio  wrth  groesan; 
cafodd  nifcroedd  eu  claddu  yn  fyw;  a  lluaws  a  wisgwyd 
mewn  defuydd  llosgadwy,  ac  a  roddwyd  ar  dan  pan 
fyddai  y  dydd  yn  darfod  i  oleno  yn  lie  lampau  ar  hyd 
y  nos.  Ao  er  mwyn  cael  cyfleustra  i  weled  yr  olygfa 
arswydol  hon,  yr  oedd  yr  Ymerawdwr  yn  rhoddi 
benthyg  ei  erddi  ei  hun.  Yr  oedd  hefyd  yn  ychwan- 
egu at  y  pcthau  hyn  chwareuyddiaethau  y  circus,  ac 
yn  cynnorthwyo  ei  hunan,  weitbiau  trwy  yru  mewn 
cerbyd  ysgafn,  ac  yn  achlysurol  yn  ymgymmysgu  efo 
J  dorf  anfad  yn  ugwisg  ei  gerbydwr.* 

Dyna  y  fath  adyn  oedd  meistr  y  byd  Rhufeinig — 
weithiaa  yn  gythraul,  ac  weithiau  yn  ddrelyn  ffol 
dirmygQS.  Gwae  i  ddynolryw  pan  caniateir  i'r  fath 
gymmysgedd  o  gythreuleiddiwch  a  ffilineb  i  eistedd. 
ar  yr  orsedd.  Ond  fe'i  tarawodd  Duw  ef  i'r  llawr  o'r 
diwedd.  Bu  fyw  yn  anghenfil,  a  bu  farw  mewn  gwarth 

Yr  oedd  yr  ail  erlidigaeth  dan  Domitian  yn  echrys- 
lawn  tra  y  parhaodd;  ond  darfu  i  Reolwr  mawr  bren- 

t  Annal's,  Book  15 


16  HANES    T   BEDYDDWTR. 

inoedd   a  thywysogion  alw  y  gormeswr  ytnaith  yn 
ddirybudd,  ac  a  waredodd  Ei  Eglwys  anwyl. 

Tn  awr  awn  \  n  mlaen  efo'r  hanes.  Yr  oedd  yr  ail 
ganrif  yn  cael  ei  hynodi  gan  gymmysgedd  galarus  o 
ffyddlondeb  ac  o  nychdod  gwirionffol.  Er  fod,  gan 
mwyaf,  ymlyniad  cyifredinol  wrth  wirioneddau  a  sef- 
ydliadau  pendant  yr  Efengyl,  etto  mae  yn  hawddcanfod 
nad  oedd  yr  ymlyniad  hwn  ond  11  ac  mewu  amryw 
gyfeiriadan,  a  thua  diwedd  y  canrif  yr  oedd  newydd- 
bethau  finovations)  o  duedd  ddirywedig  mewn  atbraw- 
iaeth  ac  ymarferiad  wedi  cael  derbyniad.  Y  mae  yr 
hoU  haneswyr  eglwysig  ag  y  gellir  ymddibynu  arnynt 
yn  cydnno  ar  gywirdeb  yr  hysbysiadau  canlynol  o 
eiddo  Mosbeim: — "Yroeddyr  ordinhad  o  fedydd  yn 
cael  ei  weinyddn  ddwywaith,  yn  gyboeddus  bob 
blwyddyn,  ar  wyliau  y  Pasc  a'r  Pentecost,  neu  y 
Sulgwyn,  naill  ai  gan  yr  esgob  (bngail),  neu  gan  yr 
benaduriaid  mewn  canlyniad  i'w  awdurdodiad  a'i 
apwyntiad.  Yr  oedd  y  personau  ag  oeddynt  i  gael 
eu  bedyddio,  ar  ol  iddynt  adrodd  y  credo,  cyffesu  ac 
ymwadu  à'u  pecbodau,  ac  yn  enwedig  y  diafol  a'i 
bndoliaetbau  rbwysgfawr,  yn  cael  eu  trochi  dan  dclwfr, 
ac  yn  cael  eu  derbyn  i  deyrnas  Crist  trwy  weddi  ddif- 
rifol  ar  y  Tad,^y  Mab,  a'r  Ysbryd  Glân,  yn  ol  gor- 
chymyn  eglar  ein  Harglwydd  bendigedig."  Ac  yn 
dylyn  yr  hysbysiad  bwn  yn  union,  y  mae  yr  un  han- 
esydd  yn  myned  yn  mlaen  ac  yn  darlunio  petbau  ag 
mae  yn  rbaid  i  ni  eu  galw  yn  ycbwanegiadau  fibl 
ac  anysgrytbyrol,  at  y  sefydliad  pwysigaf  bwn: — "Ar 
ol  bedydd  yr  oeddynt  yn  derbyn  arwydd  y  groes,  yn 
cael  eu  htneinio,  a  thrwy  %oeddi»u  ac  arddodiad  dwylaw, 
yr  oeddynt  yn  cael  eu  cyflwyno  yn  ddifrifol  i  drngaredd 
Duw,  a'u  cyssegru  idd  ei  wasanaetb  Ef;  mewn  can- 
lyniad i  byn  yr  oeddynt  yn  derbyn  Ilaeth  a  mel,  yr  byn 
oedd  yn  dybenu  y  seremoni."  Dygiad  i  mewn  y 
newydd-betbau  byn  ar  draws  symylrwydd  bardd  bed. 
ydd  y  crediniol,  oeddynt  ddecbreuadau  bycbain  i  Bab- 


DECHEEUAD   PABYDDIAETH.  17 

yddiaeth;  y  rhai  ar  ol  hyn  a  chwyddasant  i  faintioli 
dadblygiadol  y  Dyn  Pechod.  Dyn,  heb  ymfoddloni 
ar  y  perffeithrwydd  sydd  bob  amser  yn  gwahaniaetliu 
sefydliadau  syml  y  nefoedd,  a  fyn  ychwanegu  rhyw 
beth  o'i  eiddo  ei  hun  atynt  mewn  ffordd  o  welliant  ar 
ddoethineb  Duw.  Ni  ad  efe  i  Dduw  gyflawni  ei  waith 
ei  hun,  yn  ei  íFordd  ei  bun;  tra  nad  yw  ya  boddloni 
ar  ufuddhau,  y  mae  yn  rhyfygus  yn  argymmeryd  á 
hyfforddi;  a  lie  y  dylai  lawenhau  am  fod  cauiatad  iddo 
i  wasanaethu,  y  mae  yn  argymmeryd  arno  y  Bwydd 
o  ddeddfFoddwr.  Y  fath  greadur  gwael  yw  dyn!  Nid 
ydyw  ffoliueb  dynol  yn  fwy  amlwg  mewn  dim,  neu  yn 
fwy  dirmygedig  nag  yn  ei  waith  yn  ymgynnyg  at 
welliant  yn  neddfau  ei  Feistr  Dwyfol. 

Alae  cynghor  TertuUian  o  berthynas  i  fedydd  yn 
dango3  mawredd  y  pwysigrwydd  a  briodolid  iddo  yn 
y  canrif  hwn  gan  y  rhai  oedd  yn  deall  ei  gymmeriad 
gwirioneddol.  ' '  Y  mae  yn  well  (dywedai)  i  bob  un 
ohirio  ei  fedydd  yn  ol  ei  aeiyllfa,  ei  dueddiad  a'i  oedran, 
yn  neilldaol  y  rhai  ieuanc.  Bydded  iddynt  ddyfod  ar 
oliddyntgyrhaedd  addfedrwydd  oedran;  byddediádyut 
ddyfod  ar  ol  iddynt  feddiannu  gwybodaeth  ddigonol — • 
wedi  iddynt  gael  eu  dysgu  paham  y  maent  yn  dyfod; 
bydded  iddynt  ddyfod  yn  Gristionogion  (trwy  fedydd) 
wedi  iddynt  gyrbaeddyd  gwybodaeth  gyfaddas  am 
Grist."  Y  mae  hyn  yn  gloedigaeth  yn  erbyn  bedydd 
mabanod,  trwy  ei  fod  yn  gofyn  am  wybodaeth  o 
Grist  o  flacn  bedydd,  ac  y  mae  yn  hollol  gyfiawnhau 
sylw  Curoellaeus  o  Geneva,  "fod  bedydd  mabanod 
yn  berffaith  anadnabyddus  yn  y  canrif  cyntaf  a'r  ail." 
Taa  diwedd  y  canrif  hwn,  er  hyny,  fe  gafodd  bedydd 
ei  gamddefnyddio  gymmaint  fel  yr  ysgrifenodd  Ter- 
tuUian ei  hunan  i  gondemnio  yr  arfcriad  o  weinyddu  yr 
ordinhad  i  bersonau  anfoesol. 

Yr  oedd  bedydd  yn  cael  ei  weinydda'n  gyhoeddus  hyd 
ddiwedd  y  canrif  hwn.  Mae  Jestyn  Martyr  yn  hys- 
bysn  yn  bendant  o  barthed  ei  gymmeriad  cyhoeddus; 


18  HAXES   T   BEDYDD'ttTB, 

ac  mae  Lyn  jn  cael  ei  gadarnlsau  gan  Mosheim  yn 
y  frawddeg  a  ddyfynwyd  yn  barod  o'i  banesiaeth. 
Yn  y  trydydd  canrif  fe  ddirywiodd  i  rbyw  ddirgdicch 
ciiddiedig  (^secret  mystery')  yn  mblitb  dyfeisiau  dirgelaidd 
dynol  eraill,  ac  fc  barbaodd  felly  byd  tua  cbannol  y 
pummed  caurif,  pan  daetb  bedydd  mabanod  yn  rhy 
boblogaidd  a  rhy  ennillfawr  i'r  oiFeiriadaetb  i  ymdra- 
ffertbu  i  gadw  y  dirgchveh  yn  bwy.  Yn  mbob  oes  j 
mae  dirgelcdigaetbau  wedi  bod  yn  werthfawr  yn  ol 
maint  yr  enniîl  a  ddygent  iV  coleddwyr.  Pan  maent 
yn  peidio  talu,  i  boddir  bwy  i  i^iiy  yn  uniongyrcbol 
i'w  tynged  eu  bun. 

Yn  yitod  J  cani'if  bwn  yr  oedd  cymmundeb  yr 
Eglwys  yn  gaetb,  a'i  llywodractb  yn  auuibj'nol.  0 
bertbynas  i'r  cymmundeb  y  mae  Dr.  Cave  jn  sylwi: — 
"  Gyda  golwg  ar  y  personau  a  gyfrauogent  o'r 
sacrament  bwn  [Swpper  yr  Arglwydd],  yn  y 
decbreuad  yr  boll  Eglwys,  neu  gorff  y  Cristionogion, 
o  fe\vn  cylcb  y  cyfryw  amser,  ag  oeddynt  wedi 
cofleidio  athrawiaetb  yr  Efeugyl,  a'a  bedyddio  i  ffydd 
Crist,  y  cyfryw  a  afferent  ymgyunull  gyda  eu  gylydd 
wrtb  Fwrdd  yr  Ai'glwydd.  Fel  yr  oedd  Cristionog- 
ion yn  lluosogi,  ac  angenrbeidrwydd  am  ddysgyblaeth 
fwy  manwl,  nid  oedd  neb  yn  cael  eu  derbyn  i'r 
ordinbad  bon,  byd  nes  y  cyrbaeddent  y  cymmeriad 
(degree)  o  ffyddlawn;  oblegyd,  ag  edrycb  ar  Swpper 
yr  Arglwydd  fel  y  weitbi-ed  ucbelaf  a  mwyaf  sant- 
aidd  ag  oedd  yn  perthyn  i  grefydd,  yr  oeddynt  yn 
ystyried  na  allent  hyth  gymmeryd  dig  on  o  ofal  yny  gicein- 
yddiad  o  Jioni." 

Ni  all  un  dystiolaetb  fed  yn  egluracb,  neu  yn  fwy 
i'r  pwyntna  bon;  ac  os  oedd  y  Cristionogion  boreuol 
byn,  yn  y  modd  yma  yn  gaetb  yn  ngbadwad  Oym- 
mundeb  Eglwys  eu  Harglwydd,  onid  ydyw  yn  arwydd 
o  ddirywiad  fod  cynnifer  o  Fedyddwyr  diweddar  yn 
ddifater  o  bertbynas  i'r  pwncf      A  ellir  dyweyd  am 


TR  EGLWTS    TÎÍ   AXNIBTXOL.  19 

danynt  hwy  eu  bod  yn   cymmeryd   gofal   priodol  am 
etifeddiaeth  eu  Harglwydd? 

Yr  oedd  Eglwysi  y  canrif  liwn  "hefyd  yn  annibynol 
yn  eu'  l]y^yod^aeth.  I  hyn  y  mae  Mosbeim  yn  dwyn  y 
dystiolaeth  ganlynol: — "  Tr  oedd  pob  cynnulleidfa 
Gristionogol  yn  etifeddiaeth  (estate)  fecban,  yn  cael 
ei  llywodraetbu  gan  ei  deddfau  ei  hun,  naill  a'i  wedi 
cael  eu  sefydlu,  neu  o  leiaf,  eu  cymmeradwyo  gan  y 
Gymdeitbas."  Yna  y  mae  yn  myned  yn  mlaen  i 
ddangos  ymadawiadau  graddol  yr  eglwysi  oddiwrtb  y 
ffurf  Ysgrythyrol  yma  o  lywodraetb ,  trwy  gyngreiriau 
acbymmanfaoedd  (st/noch)  ]leol,bydnes  oedd  esgobydd- 
iaetb  wedi  addfedn  i  Babyddiaetb,  ac  i  Esgob  Rbufain 
bawlio  Uywodraetb  yr  Eglwys  gyffredinol.  Yn 
raddol,  yohydig  ac  ycbydig,  darfa  i'r  eghvysi  ymadael 
â'u  hunau-lywodraetbiad  annibynol,  a  rhoddi  fyny  yn 
ddistaw  eu  haicl  en  hiinain  i  law  yr  oiFeiriadaetb,  y  rbai 
yn  eu  tro,  trwy  luosogrwydd  o  addefiadau  gwaelion,  a 
greuasant  ofFei-yn  eu  cosp  cyfFredinol  sef  y  Pab  oRufain, 
0  bob  caetbwasanaetb,  caetbwasanaetb  crefyddol  ydyw 
y  gwacthaf;  ond  y  mae  eglwysi  yn  cynnortbwyo  i  grea 
y  drwg  hwn  mewn  cyfartaledd  i'w  gwaitb  yn  peidio 
bod  yn  fanwl  {strict)  yn  eu  llywodraetb,  cymmundeb 
neu  eu  batbrawiaeth.  Pany  deuant,  yn  y  neillduolion 
byn,  yn  gydffurfiol  a  bygytbol,  y  maenfc  o'r  foment 
bono  allan,  megys  yn  rboddi  gwaboddiad  i  iau  tra- 
arglwyddiaetbol  eglwysyddiaeth.  Mae  gwir  ryddid 
yn  gynnwysedig  mewn  ymlyniad  annibynol  wrtb 
egwyddorj  a'r  mwyaf  manwl  (strict)  y  byddo  eglwysi 
yn  cadw  at  yr  egwyddor  bon,  mwyaf  i  gyd  fydd  y 
rbyddid  a  fwynbanb.  Ond  pan  fyddout  yn  llaciu  eu 
gafael  yn  byn, — pan  fyddont  mewn  eflfaitb,  yn  cyf- 
ncwid  hunan-lywodraetbiad,  manwl,  yn  nnol  â  Gair 
Duw,  am  iinrlfjw  gyfaddawd  (compromise)  dynol,  y 
maent  y  pryd  byny,  yn  gwertbu  eu  genedigaetb  fraint 
am  "  Baig  o  gawl,"  ac  yn  cyduno  i  fabwysiadu  cyfun- 


20  HANES   T   BEDTDDWTR. 

drefti,  a'a  gwnant  yn  gynnarach  neu  yn  ddiweddai'- 
ach,  yn  gaethion. 


CANRIF  Y  TRTDYDD. 

Dechreuodd    symlrwydd   y    gwirionedd    Efengylaidd 
ddyoddef  adfeiliad  galarus  yn  y  canrif  hwn.     Us  nad 
oedd  yr  awyrgylch  yn  dywyllwch  liollol,   yr  oedd  yn 
gwisgo  caddug  da  a  thrymaidd;  a  cbymmylau  tewion 
yn  cwbwfan  o  amgylcli  y  gorwel,  yn  tafla  cysgodion 
mynych  ar  draws  Ihvybr  yr  Eglwys  Gristionogol.     Yr 
oedd  yn  amlvrg  fod  tymhestl  yn  ymgasglu  yn  y  pelltsr; 
ac  nid  oedd  angen   am  graS'ter   mawr  i   ganfod,  pan 
fuasai  yn   dytoá,   y  buasai  yr   ymrysonfa  rbwng   yr 
elfenau  gwrtbwynebol  yn  un  erwin  iavvn.       Yr  oedd 
cyfeibornad  mewn  amrywiol  ffurfiau  yn  cael  ei  oddef, 
OS  nid  ei  gofleidio;  ac  yr  oedd  yr   Eglwys  ei  bun  yn 
myned  yn  mlaen  yn  gyflym  yn   ei  gwaitb  gresynol  o 
gofleidio    golygiadau    ac  arferiadau,   ag  oeddynt  yn 
anurddo,neu  yn  balogi  sefydliadausantaiddMab  Duw. 
Ond  nid  oedd  yr  arferiadan  newyddion  byn  mor  eglur  a 
niweidiol   i  unrbyw  atbrawiaetb  bertbynol  i'r  gwir- 
ionedd  Efengylaidd  ag  ydoedd  bedydd;   ac  er  i'r  arfer- 
iadau niweidiol  byn  ddyfod  yn  fwy  cyboeddus  a  cbyf- 
lawn  ar  ol  byn,  etto  fe  bauwyd  yn  y  canrif  bwn ,  yr  bad 
a'u  cynnyrcbodd  bwy  oil,  mewn  amserau  dylynol.    Mae 
cyfeiliornadau,     fel  cbwyn  yn  cynuyddu  ac  ymledu 
gyda  cbyflymder  rbyfeddol,  os  na  "ddiwreiddir  bwy;" 
ond  mae  gofyn  gofal   yn  yr  amaetbwr,   am  yr  bwn 
ofal    yr    edrycbir    yn    ofer    oddiwrtb     ofíeiriadaetb 
esmwytb  Bydd  wedi  ymlygru.       TJn  o  rasusau  ucbelaf 
y  cymmeriad  Cristionogol,  ydyw  cariad  at  wirionedd 
par.      Lie  bynag  mae  y  gras   bwn  yn  cael  caniatad  i 
fyw    ac  i  weitbredu,   y    mae    yn    gwylio  fel   y   gall 
wrtbsefyll  dyncBÌadaa  tyntaf  cyfeiliornad;  ond  pan  uu- 
waitb  yr  anmbarir  ef,  y  mae  yn   dirywio  i  raddau  o 


DECHKEUAD  BEDTDD  MÄBANOP.  21 

ddifaterwch  cyflawn,  neu  i  ymfoddlonedd  dall  mewn 
twyll,  hyd  y  nod,  i  gredu  celwydd,  (2  Thes.  ii.  10-12. 
Nid  ar  unwaith  neu  yn  ddisymwth  mae  yr  eithaf- 
nod  ofnadwy  hwn  yn  cael  ei  gyrhaedd;  etto  mae  y 
cam  cyntaf  mor  uniong-yrcliolyneiffafr  a'r  undiweddaf, 
yr  hon  a  sudda  yr  anturiwr  diofal  yn  \r  anoddyn  du  is- 
law.  Gyda  golwg-  ar  gynnydd  cyfeiliornad,  nid  ydyw 
cam  diweddaf  i  ddistryw,  ond  y  cam  cyntaf  yn  cael 
ei  hail-gymmeryd  yn  fynych.  Felly  yr  oedd  gyda 
bedydd  y  trydydd  canrif  Amhvg  oedd,  fed  ei  amcan 
a'i  ystyr  ysbrydol  ar  ei  leihad,  ac  fel  canlyniad  nid 
oedd  yn  cael  edrych  arno  yn  hollol  fel  bedydd  y  cred- 
iniol.  Nid  oedd  y  rhag-ofynol,  sef  ffydd,  ond  anmher- 
íFaith  yn  cael  ei  dal  allan;  ac  fel  canlyniad  naturiol, 
daeth  mabanod  y  rbai  ni  alleni  gredu,  yn  bwnc  o 
ddadl  fel  deiliaid  cymhwys  i  fedydd. 

Yr  oedd,  yn  ol  y  synwyr-graff  Bochmer,  ddan 
acbos  uniongyrchol  wrth  y  gwaith  o  gynnyrchu  y 
dirywiad  hwn;  nn  oedd,  cydgorfForiad  y  seremoniau 
luddewig  a  Phaganaidd  a  sefydliadau  syml  ond  pwys- 
ig  y  Gwaredwr;  a'r  Hall  oedd  llygriad  moesau  Crist- 
ionogol  i  raddau  mawrion. 

Yr  oedd  bedydd  mabanod,  yn  amcanu,  yn  y  cyfnod 
boreuol  hwn,iunoIuddewon  a  Phaganiaid,trwy  impio 
ordinhadau  cnawdol  yr  Iuddew,yn  nghydagarferiadaa 
eulanaddolgar  y  cenedl-ddyn  ar  y  sefydliad  Cristion- 
ogol.  Yr  oedd  yr  luddew  a'r  cenedl-ddyn,  y  naill  yn 
gystal  a'r  Hall,  yn  dadleu  dros  y  maban,  gan  fod 
enwaediad  yn  cael  eiarfer  ar  blentyn^/í'í'y/í'yr  luddew, 
(ond  nid  (ir  y  henyio),  a  seremoni  eulanaddolgar  wrthun 
gan  y  cenedl-ddyn  ar  yr  eiddo  yntau — yr  oedd  hyn  yn 
eu  gwneyd  yr  un  mor  goelgrefyddol  gyda  golwg-  ar  eu 
mbabanod,  ar  eu  gwaith  hwy  yn  proffesu  dyfod  yn 
öristionogion  eu  hunain.  Mae  Robinson  yn  rhoddi 
yr  hanes  canlynol  o'r  puredigaetb  hwn  ar  fabanod 
yn  mhlith  y  Paganiaid: — "Yn  Ngroeg,  'roadd  y 
mabanod  yn  cael  eu  puro  [trwy  ddwfr]  ar  y  pummed 


22  HANES    T    BEDTDDWTR. 

dydd  ar  ol  eu  çeni,  ac  yn  derbyn  eu  lienwau  ar  y 
seitlifed.  'Roedd  y  Rhufeiniaid  yn  cyflawni  y 
seremoni  ar  y  plant  benywaidd  ar  yr  wythfed  dydd,  ac 
ar  y  rliai  gwryw  ar  y  nawfed,  Gvveinyddid  y  puredig-- 
aeth  gartref,  a  rhoddid  yr  enw  yr  un  adeg-,  yn  cael  ei 
ddylyn  gan  amrywiol  weinyddiadau  coel-grefyddol, 
yna  dygid  y  maban  i  demlaa  y  duwiau,  yna  edrycbid 
arno  fel  wedi  ei  ddwyn  i  mewn  (initiated).  Yr  oidd 
gwledd  yn  cael  ei  gwneyd,  perthynasau  a  cbyfeillion 
yn  cael  eu  gwahodd,  y  fam  yn  derbyn  dymuniadau  da 
y  gwahoddedigion  mewn  cyfarchiadau  moesgar,  a  cby- 
flwyniad  rboddion  yn  cael  ei  wneyd  i'r  fam  a'r  plenty n.* 

Yn  ol  y  graddau  yr  oedd  yr  Eglwys  wedi  colli  ei 
fifydd  yn  egwyddorion  mawrion  y  gwirionedd  Dwyfoi: 
mewn  geiriau  eraill,  yn  ol  y  mesur  'roedd  yr  Eglwys 
wedi  myned  yn  anffyddlawn  i  Grist,  yn  ol  y  graddau 
hyny  yr  ymddangosai  yn  fydol — ddoetb  i  foddloni  yr 
luddcwon  a'r  Paganiaid,  trwy  wneyd  rbyw  betb  i 
fabanod  y  ddau  tu  fewn  i'w  muriau  ei  hun.  Betb 
oedd  y  rbywbetb  bwnw  i  fod?  Mewn  gwirionedd, 
betb  allasai  fod  ond  eu  bedyddio  bwyP  Eel  byn  y 
cafodd  bedydd  mabanod  ei  ddecbreuad  mewn  bydol 
gyfrwystra  anysgrytbyrol,  yr  hwn  y  buasai  yr  Eglwys 
yn  ei  ddirmygu,  oni  bai  ei  bod  bi,  fel  Samson,  wedi 
colli  ei  nbertb,  trwy  ymdrytbyllu  gyda'r  byd.  Etto, 
ni  fu  y  petb  newydd  bwn  ond  araf,  ac  megys  yn  cloifi 
rbwng  dau  feddwl  am  gyfnod  bir,  a  cban  na  ellid 
dwyn  awdurdod  Ysgrytbyrol  o  blaid  bedydd 
mabanod,  rbaid  oedd  cynniweirio  am  ddyfais,  yr  bon 
nad  ydyw  Pabyddiaetb  wedi  methu  ei  defnyddio  at 
amrywiol  ddybenion  o  byny  byd  yn  awr. 

Dadleuir,  er  nad  oedd  awdurdod  Ysgrytbyrol  dros 
fedydd  mabanod,  etto,  y  gellid  dwyn  traddodiad 
apostolaidd  o'i  blaid.  Ar  y  pwnc  hwn,  y  mae 
Neander  yn  ysgrifenu  (Planting,  &c.,  book  iii.  cb.  5.) 

*  Mor  debyg  y  gwneir  gyda  y  seremoni  o  daenellu  ar  fabanodj 


AFFRICA  T  LLE  T  DECEREUODD  3EDTDD  MABANOD.  23 

"Nid  hyd  gyfnod  mor  ddiweddar  ag"  (o  leiaf,  mae  yn 
sicr  nid  yn  gynt  nag)  Irenaeus,  y  canfyddir  olion  bed- 
ydd  mabanod;  ac  ei  fod  wedi  cael  ei  gjalnabod  gyntaf 
fel  traddodiad  apostolaidd  yn  y  trydydd  canrif,  sydd 
yc  brawf  yn  hytrach  yn  erlyn,  yn  fwy  na  dros  ei 
dderbyn  fel  traddodiad  apostolaidd."  Mae  yr  hanes- 
ydd  dysgedig  yn  beríFaitli  gywir  yn  ei  gasgliad, 
oblegyd  pe  buasaiawdurdod  Ysgrythyrol  dros  yr  arfer- 
iad  hwn,  ni  fuasai  angen  arynt  fyned  i  chwilio  am 
draddocliad  i\\  ddal  i  fyny.  Mae  eu  gwaiih  yn  def- 
nyddio  yr  iselach  yn  brawf  uniongyrchol,  nad  oedd 
ganddynt  awdurdod  yr  uwch  o  blaid  bedydd  mabanod; 
ac  mae  yr  ymdrech  iV  osod  ar  ŵ-aŵ?oíZ/«i  apostolaidd 
yn  brawf  union-gyrcliol  nad  oedd  ganddynt  ddim  o'r 
Tsgrythyr  i'w  ddal  i  fyny.  Heblaw  hyn,  onid  yw  yn 
beth  Lynod,  ac  yn  dystiolaeth  o  dylodi  yr  holl  ddadl, 
fod,  hyd  y  nod,  y  traddodiad  apostolaidd  yn  gorwedd 
yn  gladdedig  mewn  ebargofiant,  ac  yn  hollol  anbys- 
bys  byd  y  trydydd  canrif  ?  Pa  fodd  y  dygwyddodd,  na 
wyddai  y  ddau  ganrif  blaenorol  ddim  am  dano;  ac 
iddo  dardda  i  fyny  yn  ddisymmwtb  ar  ol  distawrwydd 
perffaith  gyda  golwg  arno  am  rbyw  ddau  cant  o  flyn- 
yddoedd;  a  pba  fodd,  hyd  y  nod,  y  pryd  hyny,  iddo 
gael  ei  ganfod,  nid  yn  Judea,  nid  \n  Ephesus,  neu.yn 
un  o'r  Saith  Eglwys;  nid  yn  Corinth,  Thessalonica, 
nea  Rufain,  lleoedd  'roedd  yr  Apostolion  wedi  bod  yn 
llafurio'n  bersonol;  eithr  yr  AiTrica!  y  rhan  fwyaf 
dirywedig  o'r  Eglwys  a  fodolai  y  pryd  hyny?  A 
dyweyd  y  lleiaf  am  y  "traddodiad  hwn,  edrycha  ar 
ei  wyueb  yn  dra  ammheus,  a  chluda  gydag  ef  lawer 
mwy  o  debygoliaeth  i  ddychymmyg  nag  i  wirionedd 
gonest  Cristionogol.  Mae  dynion  yn  chwilio  am 
draddodiad  fel  y  noddfa  olaf,  ac  nid  hyd  nes  byddo  jí>oè 
awdurdod  arall  wedi  methu.  Pan,  gan  hyny,  mae 
hanesydd  neillduol,  yn  sicrhau,  (gciriau  yr  hwn  sydd 
hyd   yn  hyn  heb  ea  troi  yn  ol),   mae   'traddodiad' 


24  HAKES   Y   BEDTDDWTR. 

oedd  y  rlieswm,  nen  y  ddadl  gyntaf  a  ddygwyd  yn 
mlaen  dros  fedydd  mabanod,  mae  genym  brawf  argy- 
lioeddiadol,  yn  y  ddadl  bono,  nad  oes  gan  yr  arferiad 
ddöcbreuad  Ysgrytbyrol  mewn  un  modd.  Mae  ei 
enedigaeth  jn  bollol  Aflfricanaidd,  ac  y  mae  yn  ddy- 
ledus  am  ei  fodolaeth  yn  unig  i'r  dycbymmyg  tor- 
eithiog  ag  oedd  mewn  cyflawnder  yn  y  wlad  bono  o 
gyfeiliornad  a  cbymmysgedd."  Ymddangosodd  bed- 
ydd  mabanod  gyntaf,  yn  y  rhan  fwyaf  anwybodns  a 
llygredig  o'r  byd  Catholicaidd  (Cristionogol,  Aflfrica. 
Nid  ydyw  yn  hiliogaeth  dysgeidiaeth  ddofn,  neu 
athrawiaeth  gywir,  oblegyd  fe  darddodd  allan  yn 
mblith  dynion  amddifad  o'r  ddau;  ac  ni  cbymmerodd 
neb  erioed  y  tadan  AiFricanaidd  yn  atbronwyr,  nac  yn 
ymcbwilwyr  manwi  yn  oraclau  dwyfol  Duw;  ac  os 
cymmerir  bwy  yn  ddynion  moesol,  y  maent  yn  cael 
eu  goi'-brisio,  oblegvd  y  mae  llygad-dyst  wedi  eu  dar- 
iunio  yn  wabanol."* 

Fe  argymmerodd  yr  arferiad  newydd  hwn  fFurf  cy- 
fnnávaetha.yr\  {systematic),  yn  y  flwyddyn  257,  mewn 
cynnadledd  {council)  Affricanaidd,  wedi  ei  galw  yn 
ngbyd  gan  Cyprian,  esgob,  ueu  fngail  yr  Eglwys  yn 
Ngharthage,  pan  oedd  yn  bresenol  yn  nghylcb  60 
neu  70  o  weinidogion  o'r  ardaloedd  cylchynol.  Tm- 
ddengj's  fod  Fidus  gweinidog  gwladaidd,  ac  yn  ddyn 
hynaws,  yn  dra  awyddus  am  roddi  attalfa,  mor  belled 
ag  y  gallai  ar  yr  arferiad  annynolo  aberthu  mabanod 
yn  nefodau  eulunaddoliad  Paganaidd,  yr  hwn  arferiad 
oedd  yn  ifynu  yn  y  dalaeth  bellenig  yr  oedd  ef  }n 
llafurio  ynddi.  Os  gallai  efe  Iwyddo  i'w  cael  bwy, 
(sef  y  plant)  yn  gyssegredig  neu  yn  gyflwynedig  i 
Dduw,  buasai  yr  amcan  wedi  ei  gyrbaedd;  ac  fe  ysgri- 
fenodd  at  Cyprian  ar  y  pwnc.      A  Cyprian  beb  ieddu 

*  Robinson's  History,  p.  182, 


PÜREDIGAETHAU  GOLCHTDDOL  PAGAXATDD.      25 

digon  o  ymddiried  yn  ei  farn  ei  hun,  a  ymddiriedodd  i 
farn  y  Gynnadledd  uchod  gyda  golwg  ar  gynnwysiad 
y  llythyr.  Y  rhai  a  ^peliasant  at  y  seremoni 
luddewig  o  enwaediad,  ac  at  yr  hen  Destament  yn 
gyffredin,  yn  lîe  at  y  Ne>njdd,  ac  a  gydsyniasant  idd 
eu  cyílwyniad  trwy  fedydd.  Tr  oeddynt  yn  ymresymu 
yn  mbellacb,  gan  fod  pechod  Adda  wedi  bod  yn 
acblysur  i  balogi  mabanod,  y  buasai  eu  biacbawdwr- 
iaeth  yn  cael  ei  sicrbau  trwy  fedydd.  Fel  byn  yr 
oedd  y  duwinyddion  AíFricanaidd  hyn  yn  ycbwanegu 
cyfeiliornad  at  gyfeilioraad;  b«b  ymfoddloni  ar  droi 
yr  enwaediad  i  fedydd  mabanod,  yr  oeddynt  yn  cym- 
mysgu  y  seremoni  allanol  á'r  gras  ta  mewnol  yn  yr 
atbrawiaetb  ddisynwyr  o  ail-enedigaetb  yn  y  bedydd. 
"  Mae  yn  jîaith  (medd  Robinson,  page  199),  mai  yn 
Affrica  y  clywyd  gyntaf  am  gyflwyno  plant  i  Ddaw 
trwy  fedydd.  Mae  yn  sicr  fod  y  syniad  o  gyflwyniad 
i'w  gael  trvrj  yr  boll  ymerodraetb  o  fewn  cylcb  can' 
mlynedd  o'r  amser  yr  ymddangosodd  yn  Affrica.'' 
Mor  nertbol  mae  yr  ymledaeniad  cyflym  bwn  o  gy- 
feiHornad  yn  cglurbau  geiriau  dwysion  yr  Apostol; 
*'Canysdaiv  jr  amser  pryd  na  ddioddefont  atbraw- 
iaetb iacbus;  ac  oddiwrtb  y  gwirionedd  y  troant 
ymaith  eu  cluatiau,  ac  at  cbwedlau  y  troant;"  (2  Tim. 
iv.  3,  4.)  Yn  rhy  fuan,  mwyaf  y  trueni,  er  lies  yr 
Eglwya  a'r  byd,  y  daeth  y  brophwydoliaetb  effeitbiol 
bon  oddiamgylcb. 

Daría  puredigaetb  Qus^ ration)  a  cbreulondeb  y 
Pagan,  yn  unedig  A  tbraddodiad  disail,  _\n  ngbyda 
rbagfarn  Tuddewig  o  blaid  enwaediad,  yn  cael  eu 
cymbell  o'r  Eglwys  anwadal  ag  ydoedd  yn  gyflym  yn 
dirywio,  ddwyn  i  mewn  newydd-betb  (Jnnovation),  yr 
hwn  yn  y  diwedd  a  newidiodd  boll  agwedd  Cristion- 
ogaetb  mewn  pwnc  neillduol  o'r  pwys  mwyaf.  Pan 
roddwyd  y  gyfiindrefn  Ddwyfol  bon  i'r  byd  gan  yr 
lacbawdwr  a'i  Apostolion,  yr  oedd  yn  grefydd  ffjdd 

B 


26  HAXES    T    BEDTDDWTR. 

mewn  calonaa  gc  leuedig  wedi  eu  santeiddio.  Lie  bynag- 
yr  oedd  j  íFydd  bono  yn  bodoli  yr  oedd  bedydd  wecii 
ei  ordeÌDÌo  i  ddylyn;  ac  inae  y  ddoethineb  uwchaf,  a'r 
ystyr  anrhydeddusaf  yn  amlwg  yn  y  trefniant  bwn. 
Mae  fod  seremoni  arddangosol  allanol  i  däÿhjn  gras 
tumewnol  yn  brawf  o  ddoetbincb  ncbel  a  chyssegr- 
edig;  ac  fod  y  seremoni  pan  yn  cael  ei  chyflawui  yn 
arddangos  cydsyniad  gwirfoddol  a  deallol  y  deiliad 
a'r  trefniant  Dwyfol,  i'r  bwn  y  mae  of  nen  bi  yn 
ufuddbau,  yn  llawn  o  ystyr  pwysig,  a  rbeswm  cadarn. 
Mae  J  dyn  neu  y  ddynes  grediniol  yn  rboddi  eu  cyd- 
syniad gwirfoddol  a  goleuedig  g'ydag  ordinbad  ddvryful 
ag  sydd  yn  arddangos  en  buuaniaetb  â  Cbrist  fel 
unig  sylfacn  eu  biacbawdwriaeth.  Xid  oes  yma  ddim 
anwadalwcb,  dirgelwcb, — dim  tywyllni;  ond  y  mae 
pob  petb  yn  cyduno  ag  urddas  crefydd,  ac  â  rbeswm 
goleuedig  dyn.  Mae  y  pleidiau  yn  ymwybodol  o'r 
byn  y  maent  yn  ei  gylcb,  ac  y  maent  yn  cyfFesu  y 
wybodaetb  bono  yn  ngwydd  y  byd.  Maent  yn  credu 
yn  Ngbrist,  ac  nid  oes  arnynt  gywilydd  bysbyau 
byny  i  bawb  o'u  bamgylcb.  Dywedwn  etto,  fod  y 
fatb  weitbred  mor  anrbydeddus  i'r  grefydd  sydd  yn 
ea«l  ei  pbroffesu,  ag  ydyw  i'r  personau  ag  sydd  wedi 
eu  galw  i'r  brofles  neillduol  bon. 

Ond  pan  ddygwyd  i  mewny  maban  annwybodua  yn 
He  y  person  mewn  oedran  yn  credu,  pan  drosglwydd- 
wyd  y  broifes  oddiwrtb  y  blaid,  gyda'r  bon  yr  oedd 
íîydd  yn  ammod  jtnbebgorol,*!  un  ag  'roedd  fiydd  yn 
anmbosibilrwydd  perffaitb — pan,  mewn  gair,  y  cil- 
iodd  proffes  o'r  Efengyl  oddiwrtb  wŷr  a  gwragedd 
ffyddlawn,  at  fabanod  diymadfertb,  fe  ymadawodd 
crefydd  Crist  a'i  cbymmeradwyaetbau  mwyaf  anrbyd- 
eddus, fel  crefydd  dynio»  wedi  cael  eu  troi  yn  saint; 
a  tbrwy  ollwug  i  mewn  ddospartb,  argyboeddiad  y 
rbai  na  fyddai  ond  gwawdiaeth  perffaitb  i  edrycb  am 
dano,  fe  wnaetb,  yn  ddiofu,  fedydd,  ac  nid  ffydd  yn- 


DIOCLETIAX.  27 

ammod  iacliawdwriaeth.  A  dyna'r  fath  beth  oedd 
jstyr,  a'r  fath  beth  oedd  canlyuiad  j  cyfnewidiad 
dinystriol  o  fedydd  y  crediuiol  i  fedydd  anngbrediniol 
mabanod  T  trtdtdb  caneif. 


CANRIF   T  PEDWERYDD. 

Yn  y  canrif  bwn  daeth  y  tywyllwcli  yn  dewacb,  ac 
ymledaenodcl  fwy  nag  mewn  unrbyw  ganrif  o'i  flaen. 
Yr  oedd  yr  Eglwys  broffesedig  yn  parotoi  y  ffordd  yn 
gyflym  i'r  "Dyn  Pecbod,"  nei  i  lefaru  yn  iwy  cywir, 
yr  oedd  yn  brysur  iawn,  trwy  bethau  cyfleus  bydol, 
yn  creu  defnyddiau  i  ffurfio  ei  gymmeriad.  Yr  oedd 
awdardod  Crist  yn  myned  i  lawr  yn  gyflym,  ac  fel 
canlyniad  annooheladwy,  yr  oedd  eiddo  yr  "offeir- 
iaid"  (clergy^  yn  cael  ei  dderctiafa.  Fel  hyn  y  bu 
petban,  ac  fel  hyn  mae'n  rbaid  iddynt  fed,  yn  mbob 
oes.  Cadwer  allan  o'r  golwg,  neu  rhodder  yn  y  cysgod- 
ion  awdurdod  y  Aieistr,  ac  yn  yr  un  gradda»  y  rhoddir 
dercliafiad  {prominence)  i  eiddo  y  gwas.  Mae  yn 
rbaid  i  un  o'r  ddau  yma  fod  yn  mlaenaf.  O3  na  fydd 
Crist  yn  flaenaf,  yna  fe  gymmer  yr  offeiriad  ei  le  Ef; 
a  He  mae  y  Gwaredwr  wedi  ei  ddarostwng  i  fod 
yn  ail,  j  mae  awdurdod  yr  offeiriad  yn  cael  ei  ddercliafa 
i  fod  yn  flaenof  yn  Eglwys  Dduw.  Yr  oedd  yr 
arwydd  sicr  bwn  o  ddiry^viad  yn  oael  ei  uno  â  llu  o 
ddylanwadau  anffafriol  eraill,  yn  tewbau  y  tywyllwcli 
ag  oedd  yn  crogi  nwchbcn  yr  Eglwys  yn  y  canrif 
hwD.  Mor  foreu  a'r  flwyddyn  303,  darfii  Satan 
ddechreu  ar  ei  waitb  yn  brysur  iawn,  trwy  ddefnyddio 
Diocletian,  yr  Ymerawdwr  Rbufeinig,  fel  erlidiwr 
chwerw  i  Eglwys  Dduw.  Yr  oedd  yr  oflfeiriaid  Pagau- 
aidd,  oelfyddyd  ac  elw  y  rbai  oeddynt  yn  awr  mewn 
mwy  0  berygl  nag  erioed,  yn  dylanwadu  ar  ofnau.  y 
tywysog  gwan-feddwl  bwnw,  ac  yn  ei  gymbell,  yn  y 
iegfed  erlidigaetli  mawr,  i   benderfynu  ar  ddinystriadi 


28  HANES    T    BEBTDDWTR. 

y  Cristionogion  o'r  holl  Yraerodraeth  Rufeinig". 
Fe  ddygodd  allan  fyfraith  freninol,  yn  gorchymyn 
distrywio  yr  holl  adeiladau  ag  oeddynt  wedi  eu  codi  i 
gynnal  addoliad  Cristionogol.  ac  i  losgi  yr  Ysgryth- 
yrau  Sautaidd  lie  bynag  y  ceid  gafael  arnynt.  Fe 
gyhoeddodd  yr  holl  Gristionogion  yn  anaddas  i 
unrbyw  s^yydd  anrhydeddas  nea  fraint  yn  y  llywodr- 
aeth  wladol;  gommeddodd  iddynt  bob  hawüau  gwlad- 
wriaethol,  yn  nghyda'r  bawl  i  apelio  i  lys  cyfreithiol; 
ac  a  orcliymynodd  eu  bod,  pa  un  bynag'  ai  boneddion, 
ai  cyflfjedin,  dinasyddion  neu  wladwyr,  pawb  o 
honynt,  i  gael  eu  rhoddi  i'r  arteithiau  a'r  poenau 
mwyaf  ofnadwj  a  cbythreilig  oni  fuasai  iddynt  gyd- 
synio  i  wneyd  abertbau  i'r  duwiau  Ebufeinig.  Fe 
gariwyd  y  gyfraitb  gythreilig  lion  allan  gyda'r  fath 
gynddeiriogrwydd,  nes  oedd  crefydd  y  Groes  yn  yra- 
ddangos  fel  bronwcdidarfod  trwy  yr  boll  fyd  Rbufeinig. 
Fe  ymledodd  yr  erlidigaeth  nes  cyrbaeddyd  y  lleoedd 
pellaf  yn  gystal  a'r  lleoedd  mwyaf  poblogaidd  o'r  Ym- 
erodraetb;  acnid  oedd pellder  lie, urddasolrwydd  sefyll- 
ía,nathynerwcbrbyw,yndiancrbageinberíbcreulawn. 
Yr  oedd  yr  Ymerodraetb,  o  un  cwr  i'r  Hall  yn  cael  ei 
mbwydo  â  gwaed  saint  Duw.  Mae  ei  beffeithian  yn 
Mrydain  yn  cael  eu  darlunio  fel  byn  gan  yr  bynaf  o"n 
baneswyr  Eglwysig,  Gildas: — "  Fe  ddyrachwelwyd 
yr  Eglwysi,  pob  copi  o'r  Ysgrytbyrau  a  allwyd  cael 
gafael  arno  a  loagwyd  yn  yr  ystrydoedd,  agweinidog- 
iondewisedig  Eglwys  Dihiw  a  gigyddiwyd,  gyda  eu 
praidd  diniwed,  i'r  dyben,  os  yn  bosibl,  na  fyddai 
dim  Ô1  crefydd  Crist  yn  aros  mewn  cymmaint  ag  un 
p'r  taleitbiau.  Y  fath  fipoadigaethau  cywilyddus  a 
gymmerasant  le  y  pryd  byny,  y  fath  laddiadau  a 
marwolaethau  a  ddefnyddiwyd  mewn  lîordd  o  gosp 
mewn  gwahanol  dduUiau — y  fath  wrtbgiliadau  dy. 
chrynllyd  oddiwrth  grefydd  a  gymmerasant  le;  ac  o'r 
ta   arall,  y  fath  goronau  gogoneddus  o  ferthyrdod  a 


MEETHTRON — CYSTENTN.  29 

ennillwyd,  y  fath  greulondeb  g-orphwylledig  aarddan- 
gosodd  yr  erlidwjr,  ac  amynedd  o  ociir  j  saint  oedd- 
ynt  ya  dioddef,  y  mae  hanesiaeth  eglwysig-  yn  ein 
hysbysu:  oblegyd  yr  oedd  yr  boll  Eglwys  yn  ymdynu 
yn  un  corff  i  adael  o'a  hoi  betbau  duon  y  byd  hwn,  ac 
yn  gwneyd  eu  goreu  o'a  ffordd  i  drigfanau  dedwydd  y 
nefoedd  fel  eu  priodol  gartref-Ieoedd "  (Sec.  9). 

Yn  yspa  d  yr  erlidigaeth  ofnadwy  hwn,  fe  gyn- 
nyrchodd  Brydain  "  fyddin  o  ferthyron  aurhydeddus" 
dros  wirionedd  Duw.  Yn  mhlitli  nifer  mawr  o  rai 
eradl,  darfu  y  rhai  canlynol,  y  rhai  y  mae  eu  henwau 
wedi  eu  cadw,  selio  â'a  gwaed  eu  hymlyniad  wrtli 
achos  Crist: — Albanns,  y  merthyr  Sacsonaidd  cyntaf; 
Aaron,  Amphibalus,  a  Julius,  yr  oil  o'r  rhai  a  ddi- 
oddefasant  yn  Yerulamium,  a  elwir  yn  awr,  St. 
Alban,  swydd  Hertford,  oddiwrth  Albanus.  Fel  hyn, 
yn  nihell  o  flaen  Pabyddiaeth  neu  cy^n  bod  taenelliad 
mabanod  yn  adnabyddus  yn  Mrydain,  yr  oedd  Crist- 
ionogaeth  wedi  gwreiddo  mor  g-adarn  yn  y  tir  fel  ag  i 
gynnyrcliu  merthyron  ffyddlawn,  mewn  cyfnod  o 
tjrlidigaeth  creulawn.  Y  rhai  hyn  oeddynt  Fedydd- 
wyr — lìêdyddwyr  gwreiddiol — dynion,  egwyddorion  y 
rhai,  credir,  na  ddiflanasant  erioed  yn  hollol  o'r  tir. 

Yr  oedd  Constautius  Chlorus,  tad  Cystenyn  fawr, 
y  pryd  hyny,  yn  Ilywydd  Prydain  Fawr,  ac  er  nad 
oedd  yn  ei  allu  ef  i  wrthsefyll  y  ddeddf  freninol,  etto 
fe  lafuriodd  yn  ymdrechol  i  liniara  ei  hangerdd. 
Ond  pan  yn  y  flwyddyn  SOG,  y  cyfarchwyd  ei  fab 
Cystenyn  yn  ymerawdwr  gan  y  fyddin,  darfu  sefyllfa 
pethau  yn  fuan  gyfnewid  er  gwell.  Llwyddiant  mawr 
a  ddylynodd,  medd  yr  banesydd  henafol  a  ddyf\nasom. 
yn  barod,  "hyd  y  bradwriaeth  Ariaidd,  yn  farwol  fel 
sarö,  yn  chwydu  ei  wenwyn  o  tu  hwnt  i'r  mor,  a 
aebosodd  annghydfodau  diddiwedd  rhwng  brodyr  a 
breswylient  yn  yr  un  tỳ."  Mae  yr  hybarch  Bede  yn 
dwyn  tystiolaeth  gvflelyb  pan  y  dywed, — "Fe  barlia- 


30  HANES    T   BEDYDDWrR. 

odd  yr  heddwch  hwn  hyd  amser  y  gynddaredd 
Ariaidd,  yr  hwn  wedi  iddo  lygru  yr  boll  fyd,  a  lygr. 
odd  yr  ynys  yma  befyd,  yr  hon  oedd  mor  bell  oddi- 
wrtb  ranau  eraill  y  ddaiar.gyda  gwenwyn  ei  gyfeiliorn- 
adau  "  (Chap.  8).  Ni  fyddai  yn  gysson  ac  amcan  yr 
banes  bwn  i  fyned  i  mewn  i'r  neilldaolion  blinedig 
o'r  ymryson  Ariaidd  annedwydd,  na  cbwaitb  eiddo  y 
Donatiaid,  y  Fhttonic  Philosojjhy ,  na  dadleuon  Trini. 
tariaid,  the  Council  of  Nice.  Nid  jw  y  pynciau  byn 
yn  pertbyn  i'n  bamcan;  fe  fydd  gan  byny  yn  ddigonol 
i  sylwi  fed  etboliad  Cystenyn  i  orsedd  Rhufain  wedi 
dwyn  yn  ol  beddwcb  i'r  Eglwys  Gristionogol,  ond  fe 
ddygodd  befyd  gydag  ef  berygl  dryg-fawr  o  natur 
arall. 

Gyda  y  bwriad  mwyaf  baelionns,  cud  cyfeiliornus, 
y  darfu  yr  Ynierawdwr  bwn  ddwyn  i  mewn  yr  eg- 
wjddor  fwyaf  niweidiol  i  ganiatau  i'r  llywodraeth 
yr  byn  .sydd  yn  llywodraetbyddiaetb  (policy)  dai- 
arol  koUol  i  ymyraetb  ag  amgylcbiadau  ysprydo^ 
Eglwys  Ddaw.  Efe  oedd  y  cyntaf  a  wnaetb  y 
cynnyg  íFol  o  ano  yr  baiarn  a'r  pridd  (Daniel 
ii.  41 — 43),  y  gwleidiadol  a'r  ysprydol;  ac  fel  canlyn- 
iad  fe  niweidiodd  yr  acbos  mawr,  lies  yr  bwn  yr  oedd 
yn  bwriadu  ei  wasanaetbu.  Fe  weuodd  wisg  "o 
gymmysg  lin  a  glân,"  ac  a'i  rboddodd  am  yr  bon  y 
mae  ei  gwisg  i  fod  "  o  liain  pur  gwyn  a  gwlân."  Fe 
wisgodd  yr  Eglwys  mewn  gwisg  o  law-waitb  bydol; 
ac  y  mae  bi,  mercb  y  nefoedd  wedi  bod  yn  ddigon  ffol 
i  ymfalcbio  yn  yr  boew-wisg  ddiras  a  gwag  bono  bytb 
er  byny. 

Ond  Bid  byn  oedd  yr  oil.  Darfu  yr  Ymerawdwr 
bwn  droi  dyledswydd  Oristionogol  yn  fíynnonell  elw 
bydol, ac  fel  byn  ddigyssegru,  fydoleiddio  Eglwys Dduw 
tu  bwnt  i  ddim  adnabyddas  o'r  blaen.  Rboddodd  ei 
balas  i  Esgob  Sylvester  i  fod  yn  fedyddfa,  ac  a  gyf, 
Iwynodd  eu  rbyddid  i'r  caetbweision^  byny  a   wnaent 


CTSSTLLTU    TR    EGLWTS    A    GWLADWRIAETH.  31 

■iderhyn  ledydd.  Fe  gynnygiodd  wobr  i  eraill  ar  eu 
gwaith  yn  «ofleidio  Cristionogaetb,/eiy  cafodd  12,000 
0  ddi/nion,  ktUaw  gitragedd  a  rhai  dan  oed  eu  hedyddio 
mewn  un  fwyddyn^  Yn  y  flwyddyn  319,  fe  ryddhaodd 
yr  oifeiriaid  oddiwrth  y  trethi,  ac  a  ddecbrcuodd  fod 
yn  erlidiwr  yn  enw  crefydd  o  gariad  perffaitb,  trwy 
ddwyn  allan  ddeddf  yn  erbyn  y  Donatiaid.  Efe  a 
adeiladodd  eglwysi  arddercbog  wedi  ea  baddurno  yn 
bardd  gyda  paintings  a  delwau,  yn  dwyn  tebygol- 
rwydd  neillduol  i  demlau  paganiaid;  ac  fel  byn  fe 
ddygodd  i  mewu  cbwaetb  tuag  at  ddyscleirdeb  bydol, 
yr  byn  sydd  wedi  bod  yn  fellditb  i  Eglwys  Ddaw  yn 
rabob  oes,  yr  hyn  sydi  yn  jfynu  cymmaint  yn  a%or  ag 
crimed. \  Yn  y  petbaa  byn  yn  gystal  ag  mewn  llawer 
o  bethau  eraill  fe  ennillodd  yr  Eglwys  mewn  parcb 
allanol  i  raddau  galarus.  Qallasai  ddyweyd  gyda 
mwy  0  wirioneddolrwydd  nag  erioed  o'r  blaen, — 
''Myfi  a  gyfoetbogais  ac  a  gynnyddais  mewn  golud, 
ac  nid  oes  arnaf  eisieu  dim." 

Darfu  i'r  gweitbrediadaa  byn  o  eiddo  Cystenyu 
g3''nnyi*cbu  dau  o'r  canlyniadau  mwyaf  niweidiol — yn 
gyntaf,  yr  oedd  yn  rhoddi  i'r  ynad  gwladol  awdurdod 
mewncylcbannbraetboluwcbna'r  eiddo  ei  bun, ac  mewn 
lie  nad  oedd  gauddo  un  mafcb  o  awdui'dod  cyfreitblon; 
ac  yn  ail,  yr  oedd  yn  tynu  i  lawr  y  sefydliad  anrbydedd- 
usaf  o  eiddo  y  Gwaredwr  ac  yn  ei  osod  ar  yr  an  level  a 
gwobr  wladol  ddystadl.  Ar  y  cyntaf  ni  wnawn  un 
nodiad.  Os  nad  oedd  Cassar  yn  adnabod  ei  le  ei  bun, 
dylasai  jr  Eglwys,  o  leiaf,  adnabod  ei  He  ei  bun. 
Oni  bai  ei  bod  yn  cysgu  buasai  yn  dywedyd  gyda  ei 
Harglwydd;  "  Rboddwcb  eiddo  Ccesar  i  Ctesar," 
ond  nid  y  cysgod  lleiaf  yn  mhellacb. 

*  Minors,  sef  rhai  islaw  oedran  gwŷr. 

{  Ni  feddgwir  GristioKogion  Prjdeinig  ddehvau  o  fewn  eu  cyg- 
'^I'-leoedd,  hyd  yr  adeg  hon;  "ond  livry  a  ddeuant  mewn  amser." 
Alae  yr  yspryd  yn  baiod,"  ac  mae  wedi  bod  feily  am  rai  blyn- 
_j-ddo«dd  bellach. 


Òl  HAXES    T    BEDTDD^VTR. 

Ond  am  yr  ail,  j  mae  djledswydd  bwysig  yn  galw 
arnora  wneuthur  rhai  sylwadau  arno.      Meddylier  am 
dalu    i    ddynion    am    gymmeryd    eu   bedyddio! — eu 
gwobrwyo  â  manteision  gwladwriaethol  am  ymostwng 
i   ddyledswydd    gyssegredig  Gristionogol!     am    dala 
cyflog   arianol   iddynt   am    gylioeddi    eu   iiunain   yn 
Gristionogion!     Pwy  allasai  wrthsefyll  y  fath  resymeg 
auraidd?     Pwy,  ar  ol  liyn,  na  fuasai  yn  mabwysiadu 
fiydd  yr  Tmerawdwr?      A  dyma  ydoedd  crefydd  Cys- 
tenyn!     Y  ffordd  newydd  a  gwelliannol  hon  o  gymmer- 
yd i  fyiiy  y  Groes!     Gan  nad  oedd  hysbysiadaa  cyffred- 
inol  o  gasiueb   toag  at  y  fath   gynnyg  dirywedig  a 
beius  yn  cael  eu  gTrneyd,  mae  byny  yn  gwasanaethu  i 
ddangos  y  sefyllfa  lygredig  a  chnawdol    yr  oedd  yr 
holl  Eglwys  Gristionogol  yuddi  yn  nyddiau  Cystenyn. 
Mor  bellded  ag  y  daliai  bcdydd  gjssylltiad  â"r  am- 
gylchiadau,    fe   effeitbiodd    Cystenyn     ei  ddiraddiad 
liollol.     0  dan  ei  weinyddiaeth   [policy)   ef,  nid  oedd 
yn    ddyledus  o  ddim  i  argyhoeddiad,    end  yr  oil   i 
fndd    bydol    (míerest.)       Fe   ddaeth    yn   fashionalle. 
Dyma  oedd  crefydd  y  Ilys,  y  pendeügion,  y  boneddig- 
ion,  ac  yn  annocheladwy  {crefydd)  y  bobl.     Gwnaeth 
yr  ymerawdwr  bi.   trwy   esiampl  ac  elw   bydol,  yn 
boblogaidd;    ac  'roedd  ei  pboblogrvrydd,   dan  y  fatb 
nodded  anrhydeddus,   yn   gwasanaethu    i'\y   dwyn    i 
barcb  cyffredinol,  ac  mor  belled,  yn  parotoi  y  ffordd  i 
dderbyn  mabanod  tu  fewn  i'w  cbylcb  noddedig.      Ös 
oedd  yu  gwneyd  cymmaint  i  reini,  pabam  na  wnai 
llawn  cymmaint  i  fabanod?     Mewn  unrbyw  amgylch- 
iad  nid  oedd  argyboeddiad  (gyda  golwg  ar  rai  meyra. 
oedran)  yn  ammod  angenrbeidiol,  pabam,  ynte,  gau 
allan  y  maban? 

Kid  ar  unwai:b  y  cyrbacddwyd  y  casgliad  bwn,  ond 
yr  oedd  y  dynesiadau  tnag  ato  yn  annocbeladwj. 
Pan  unwaitb  y  troir  seremoni  grefyddol  yu  bwnc  o 
lès  bydol  (ẁifírt'sOî   symudir  bi  o  faes  argyboeddiad 


FFTDD    0    TLAEN    BEDTDD.  33 

a  Sydd,  yna  ni  ellir  dwyn  nn  rheswm,  na  dychjmmygu 
am  un,  i  gadw  allan  fabanod,  neu  rhyw  fodaa  annwyb- 
odus  eraill,    o    -wynfydedigrwydd  y  cylch   swjngyfar- 
eddol.       Os   nad  ydyw  argyhoeddiad  na  íFydd  yn  reol, 
paham  y  tybir  mabanod  yn  llai  cyfaddas  na  dynion? 
Paliara  y  cauir  hwj  allan  o'r  lies  gwleidiadol?       Fel 
yna  yr  ymresymai  g^einyddiaeth  {policy')  Cystenyn; 
ac  fel  yna  y  mae  yr  holl  eghvysi  gvtliiol  wedi  bod  yn 
ymresymu   bytb,    o  hyny  hyd   y  pryd  hwn.       Mae  y 
llywodraeth  wedi  bod  yn  ddigon  da  i  noddi  yr  Eglwys, 
ac  i  dderbyn  i  mewn  holl  fabanod  bedyddiedig  y  byd 
Cristionogol,  i  bob  mantais  wleidiadol  a  all  y  nodded 
h-wnw  o'i  heiddo  roddi.     Mae  yr  Eglwys  a'r  llywodr- 
aeth wedi  bod  fel  byn  yn  chwareu  i  ddwylaw  y  naill  y 
llall.  "  Ymostyngwcb  i  mi,"  medd  y  llywodraeth,  "  ac 
mi  a'ch  gwobrwyaf  chwi  â  pounds,  shillings,  and pcnc»" 
"  Tr  wyf  yn  cvduno,"  meddai  yr  Eglwys,  "  ac  mi  a 
fyddaf  yn  ofudd  diesge;iln«."      Fel  hyn  y  mae  un  yn 
hawlio  bod  yn  feistr,   a'r  llall  yn    cydsynio  i  fod  yn 
ga«th.      Mae  y  llywodraeth  yn  darparu  y  credo,  y 
ddysgyblaeth,  a'r    taliadau;    ac  mae   yr    Eglwys   yn 
dawel  yn  rhoddi   fyny  bob    pryder  cydwybodol,    yn 
nghyd  a  phob  peth  sydd  yn  perthyn   i  annibyniaeth 
mewn  meddwl,  gair,  a  gweithred. 

Etto,  er  holl  ddlrywiad  dychryallyd  y  canrif 
hwn,  fe  barhaodd  bedydd  i  gael  ei  weinyddu,  gyda 
rhai  eithriadan,  yn  ol  yr  arferiad  Apostolaidd.  Tn  y 
flwyddyn  oGO,  mae  Áthanasius,  gweinidog  Alexandria, 
yn  aylwi,  "  Nid  mewn  modd  ysgafn  y  darfu  i'n  Har- 
glwydd  orchymyn  i  fedyddio;  cany s  ynmlaenaf  oil  Fe 
ddywedodd, — Dysgwch  as  yna  bedyddiwch;  fel  y 
byddai  i  wir  ffydd  ddyfod  trwy  ddysgu,  a  bedydd  i 
gael  ei  berffeithio  trwy  if\dd."  Yn  y  flwyddyn  378, 
mae  Jerom  o  Dalmatia,  yn  esbonio  Math,  xxviii.  19, 
yn  y  geiriau  canlynol: — "  Maent  yn  gyntaf  yn  dysgu 
jv  holl  genedloedd,  yna  wedi  eu  dysgu,  bwy  a'u  bed- 


84  HANES    Y    BEDTDDWYR. 

yddiant  à  dwfr;  oblegyd  ni  all,  j  dylai  j  corfFdderbj'n 
sacrament  bedydd,  oddieithr  fod  yr  enaid  yn  gyntaf 
wedi  derbyn  y  wir  ffydd."  Yn  yr  un  flwyddyn  y  mae 
Basil,  gweinidog  yn  Ciesarea,  yn  cyfarcli  ei  wrandawyr 
fel  hyn  :  "  Rhaid  i  un  yn  mlaenaf  gredu  ac  yna  i  gael 
ei  selio  A  bedydd.  Rhaid  i  íFydd  fod  yn  gyntaf  a  myned 
o  flaen  bedydd,  Nid  oes  neb  i  gael  eu  bedyddio  ond 
y  rhai  sydd  yn  cael  eu  begwyddori  (etiiechumen),  a'r 
rhai  sydd  yn  cael  eu  baddysgu  yn  iawn  yn  y  íFydd." 
Yn  y  flwyddyn  380,  mae  Cbrysostom,  gweinidog 
enwog  Caorcystenyn  yn  darlanio  bedydd  fel  hyn: — "Y 
mae  cael  ein  bedyddio,  ein  tansuddo  yn  y  dwfr,  ac  yna 
ein  dadsuddiad,  neu  ein  codiad  o  hono  drachefn,  yn 
arwydd-luno  ein  disgyniad  i'r  hedd,  ac  o'n  dyrchafiad 
o  hono  fe;  ao,  o  herwydd  hyn  y  mae  Paul  yn  galw 
bedydd  yn  gladdu,  pan  y  mae  yn  dyweyd  ein  bod  ni 
wedi  ein  claddn  gydag  Ef,"  (Rhuf.  vi.  4.)  A  thua 
diwedd  y  canrif  hwn,  y  mae  Augustine,  neu  Austin, 
gweinidog  Hippo,  yn  Affrica,  yn  dwyn  y  dystiolaeth 
bender fynol  ganlynol  i  natur  bedydd  y  crediniol,  fel 
yr  oedd  yn  cael  ei  ddeail  y  pryd  hyny ;  ' '  Y  mae  gwir 
fíydd  gadwedigol  yn  gweithio  trwy  gariad;  fel  y  mae 
addysgiaeth  ymgeiswyr  am  fedydd  {catechumeii)  yn 
cynnwys  moesoldeb  yn  gystal  ag  athrawiaethau;  felly 
mae  y  llafur  o  egwyddori  yn  neillduol  ddefnyddiol  i'r 
Eglwys;  ac  fe  ddylai  personau  gael  eu  begwyddori 
(addysgn)  cyn  y  derbyniont  fedydd ,  fel  byddo  iddynt 
wybod  pa  mor  ofer  ydyw  laeddwl  bod  yn  gadwedig 
heb  santeiddrwydd,  fel  gyda  yr  Eunuch,  yr  hwn 
gafodd  ei  egwyddori  cyn  iddo  gael  ei  fedyddio." 

Y  fath  yna  oedd  bedydd  yn  y  pedwerydd  canrif,  ac 
yr  oedd  yr  unig  engraifffc  sicr  (^proved)  o  fedydd  mab- 
anod  ag  a  gymmerodd  le,  yn  un  tra  neillduol.  Ac  fe 
ddygwyddodd  hyn  yn  y  flwyddyn  370,  pan  fynodd  yr 
Ymerawdwr  Yalens,  gael  ei  fab  Galetes,  yr  hwn  oedd 
yn  marw,  wedi  ei  fedyddio. 


YE  OÍTEIEIAID  a'r  ESGOB  YN   LLE'r  YSQBTTHTRAU.      85 

Mae  wedi  ei  ysgrifenn  am  j  teyrn  duwiol  hwn,  ei 
fod  wedi  ti/nffu  na  fynai  ef  gael  ei  wrthwynebu  ya 
yr  amg-ylchiàd  hwn.  0  gwrs,  yr  oedd  Ihv  yr  Ym- 
erawdwr  yn  rheoli  y  seremoni;  ond  paham  yr  oedd 
eisian  iddo  dyngu  o  gwbl,  os  nad  oedd  y  bedyddmab- 
anod  hwnio  yn  newydd-beih  i  olwg  dynion,  (conseioufi 
innovation.') 


CANRI?  r  PUMMED. 
Yr  oedd  y  pummed  canrif  yn  gam  pellach,  ac  i  fwy 
o  dywyllwch  nag  a  ganfyddodd  yr  Eglwjs  broifes- 
edig  erioed  o'r  blaeu.  Yr  oedd  y  goleuni  yn  y  pellder 
yn  myned  fwy  fwy  anamlwg,  a  thywyllwch, — tywyll- 
wch  du-dew,  yn  bygwth  ymdaenu  dros  y  byd  Crist- 
ionogol.  Yr  oedd  esgeulusdod  o'r  Ysgrytbyrau  Sant- 
aidd  ar  gynuydd,  ac  awdardod  Ymerawdwyr,  urddas- 
olion  Eglwysig,  cynghorau,  esgobion,  ac  ofíeiriaid 
yn  cystadla  à  Gair  y  Duw  byw  am  yr  uwchafiaeth. 
Yr  oedd  ymchwiliad  annibynol  yn  y  Gair  hwnw, 
gydag  amcan  gonest  i  wybod  ' '  beth  a  ddy wed  yr 
Arglwydd,"  wedi  dyfod  yn  beth  neillduol  o  brin,  ac 
yn  rhoddi  lie  yn  gyflym  i'r  gofyniad  caethwasaidd — 
"  Beth  a  ddywed  yr  Eglwys  a'r  Ymerawdwr?"  Fel 
cyfangoriF,  yr  oedd  yr  Eglwys  broflPeaedig  yn  suddo  i 
dywyll-bwll;  acyny  man  lie  dylasai  "goleuni  y  byd" 
fod,  yno  yr  oedd  torf  o  offeiriaid  troellog,  a  gwŷr 
llèn  annghyfiawn,  prif  bwynt  y  cyfryw  rai  oedd 
cael  gwynt-dwU  (vent)  yn  yr  ymofyniad,  "Beth  a 
ddywed  yr  esgob?"  0  gam  i  gam  yr  oedd  dynoliaeth 
perifaith  anrhydeddus  yr  Eglwys  yn  suddo  i  henaint 
anamserol.  "  Yr  oedd  ceidwaid  y  tŷ  yn  crynn,  y  rhai 
oedd  yn  edrych  trwy  ffenestri  yn  tywyllu,  ar  ceiliog 
rhedyn  icedi  dyfod  yn  faich,  y  llinyn  arian  wedi  ym- 
ddattod,  a'r  cawg  aur,  gerllaw  y  ffynnon  wedi  tori 
(Preg.  xii.  3 — 6),     Tynai  pawb  a  elai  heibio  ar  hyd 


36  HANES    T    BEDTDDWTE. 

y  ffordd  ei  grawn  hi;  y  baedd  o'r  coed  a'i  twriai,  a 
bwystfil  y  maes  a'i  porai  hi,  (Salm  Ixxx.  12.  13).  Yr 
oedd  merch  Seion  wedi  ei  gadael  megys  llnestr  mewn 
gwinllan,  megys  Hetty  mewn  gardd  cucumerau,  megys 
dinas  Tvarchaeedig,"  (Is»,  i.  8).  Tr  oedd  ysbryd 
boneddigaidd  y  Bereaid  wedi  ymadael  bron  }n  llwyr 
o'rEglwys,ac  ymostyngiad  dirmygus  i  awdurdod  dynol 
wedi  cymmeryd  ei  le.  Heb  fod  mwyach  yn  ffyddlawn 
i'w  llheolwr  Dwyfol,  darfa  i'l-  EgUvys  yn  dawel  dros- 
glwyddo  ei  hufadd-dod  i'r  Ymerawdwr;  ac  _\n  gym- 
hwys  i'r  graddau  yr  oadd  hi  yn  colli  ei  golwg  ar  awdur- 
dod ei  Harglwydd  nefol,  i'r  graddau  hyny  yr  oedd  hi 
yn  cynnyddu  mewn  Tmostyugiad  i'w  harglwydd  a'i 
mheistr  d»iaro].  Mewn  oes  barach  y  gofyniad  oedd, 
"  Beth  ddywed  Crist?  '  ond  yn  awr  y  prif  ofal  ymar- 
ferol  a  ddeuai  yn  uchelaf  oedd,  "Beth  a  ddywed 
Caesar?"  Awduidod  dynol,  wedi  ei  ranu  rhwng  yr 
oflfeiriaid  a'r  teyrn  gwladol,  ac  yn  cyfnewid  yn  y  ffurf- 
iau  gwahanol  hyn,  Tmerawdwr,  eglwys,  ac  oifeiriaid , 
fe  dyfodd  i  fyny  i  fod  yn  ddeddf-lyfr  yr  oes  blentyn- 
aidd  hono,nes  yn  raddol  y  daeth  ymerawdvfyr,eglwys, 
ac  offeiriaid,  yn  baban  bychain  yn  eu  gwahanol  gylch- 
oedd,  a  hyny  ar  draul  diarddeliad  difrifol  o  Air  Daw. 
Fel  yr  oedd  gwir  dduwioldeb  yn  adfeilio,  os  nid  yn 
ymgilio,  felly,  yn  ol  y  cyfartaledd,  yr  oedd  ordinbadau 
a  seremoniau  yn  cynnyddu;  y  mwyrif  o'r  I'hai  oedd- 
ynt  afresymol,  ac  nid  ychydig  o  honynt  yn  niweidiol. 
Fe  luddeweiddiwyd  Cristionogaetli  i  raddau  dychryn- 
11yd;  yn  gymmaint  felly  fel  na  chafodd  geiriau  byth- 
deilwng  Augustine,  erioed  eu  hammheu,  sef  "  fud  yr 
iau,  yr  hwn  'roedd  yr  luddewon  yn  flaenorol  yn 
grnddfan  o  dano,  yn  fwy  goddefadwy  ua'r  bwn  oedd 
yn  cael  ei  ddodi  ar  lawer  o  Gristionogion  yn  yr 
araser  hwn."  llae  Mosheim  mewn  modd  diamrahenol 
yn  csidarnhau  y  dystiolaeth  bon  trwy  ddvfynn  tystiol- 
aeth  ysgrifenwyr  goreu  yr  oes  bono,  sef,   fod  "gwir 


^ 


SWTDDOQION  GWLADOL  AC  EGLWTSIO  YX  BEN  TU  EGLWTS    37 

rinwedd  a  duwioldeb  wedi  eu  llethu  dan  j  baich 
dirfawr  o  seremoniau,  dan  j  rhai  jv  oeddynt  yn  gor- 
wedd  ac  yn  gruddfan  yn  y  canrif  hwa."  Tr  oedd 
ymprydio  yn  cael  ei  gyflawni,  fel  ffordd  i  foddloni 
digofeint  Duw;  gorymdeitbiau  pererindodaidd  i  Pal- 
estina,  parch  i  saint  ymadawedig,  gydag  addoliad 
deWau  a  phetbau,  a  gweddilledigion  (^relics)  y  meirw, 
arogl-dartb  mewn  addoliad  dwyfol,  arwydd  y  groes, 
maddeuantyn  cael  ei  gyflwyno  trwy  fedydd;  a  Swpper 
yr  Arglwydd  yn  cael  ei  roddi  i  fabanod.  Mae  y 
petbau  hyn  yn  brawfion  digonol  o'r  ymadawiadau 
dychrynllyd  oddiwrth  wirionedd  pnr  Crist  ag  oedd  yn  by- 
nodi  ysprydynewydd-betbau  pertbynol  i'r  canrif  hwn. 
Yr  oedd  crefydd  yn  gogwyddo  i  fod  yn  ddarn  o  beir- 
iant,  yn  cael  ei  osod  mewn  symudiad  gan  ddwylaw 
offeiriadol;  eitbr  beb  fywyd,  yspryd,  na  nertb  o'i 
eiddo  ei  bun;  ac  fel  canlyniad  naturiol  o'r  dirywiad 
bwn,  fe  aeth  y  gwcinidogion  yn  ddiog,  beilcbion,  ac 
yn  ddrygionus  i  raddau  arswydus.  "  Yr  oedd  drygau 
y  gwyr  lien  (medd  Mosheim),  yn  cael  eu  cario  i  eitb- 
afion  dirfawr;  ac  mae  boll  ysgrifenwyr  y  canrif  bwn, 
y  rbai  y  mae  eu  gonestrwydd  a'u  rbinwedd  yn  eu 
gosod  yn  deilwng  o  grediniaetb,  yn  unfrydol  yn  eu 
hanesiaetb  o'r  gloddest,  coeg-falcbedd,  tracbwant,  a 
thrytbyllwcb  yr  «rdd  offeiriadol.  Yr  oedd  yr  esgob- 
ion,  ac  yn  neillduol  y  rbai  o'r  rbes  flaenaf ,  yn  meddu 
matb  o  lysoedd,  lie  y  byddai  y  gwỳr  eglwysig 
cbwyddedig  byn  yn  rboddi  gwrandawiad,  ac  yn  derbyn 
gwarogaetb  oddiwrtb  y  dorf  wag-ymostyngol."  Gyda 
bngeiliaid  o  fatb  y  rbai  byn,  beth  ellid  ddysgwyl 
oddiwrtb  y  praidd?  Nen,  fe  allai,  i  roddi  y  gofyn- 
iad  mewn  ffurf  mwy  gwirioneddol,  Betb  nad  oedd 
dirywiad  ofnadwy  y  bobl  pan  yn  caniatau  dynion  fel 
y  rbai  byn  i  fod  yn  ddysgawdwyr  iddynt?  Ni  all  bytb 
fod  gweinidogaeth  ddrwg,  i  raddan  belaetb,  beb  fod 
ya  gyntaf  eghvyn  ddneg.     Fe  gyrhaeddodd  yr  ymrysou 


38  HANES   T   BEDTDDWYR. 

fFol  ac  annuwiol  rhwng'  gweinidogion  Caercystenyn  a 
Rhufain  am  yr  uwchafiaetli  y  fath  fesur  o  falchder ,  fel 
y  daeth  ond  ychydig  islaw  bod  yn  draisei  hunan,  ac  a 
osododd  achos  crefydd  yn  ddirmyg  perffaith  yn  ngolwg 
pob  dyn  meddylgar,  Ni  wnaeth  penderfyniad  Cyng. 
hor  ChalceJon,  yn  y  flwyddyn  451 ,  yr  hwn  a  sefydlodd 
gyfartalrwydd  rhwng  y  ddau  ddosparth  o  weinidog- 
ion,  ond  ycliwanegu  fflam  at  y  cynnyd,  a  chynnyddu 
ei  angerdd,  nes  ydoedd  yn  fflamio  gydag  angerdd 
ffrwydriad  rhuadwy  mynydd  tanllyd.  Darfu  gwein- 
idog  Jerusalem,  neu  Elia,  yr  hyn  oedd  ei  henw  y  pryd 
hwnw,  wneyd  ei  ran  i  fwyhau  yr  annghydfod  halog- 
edig  hwn,  trwy  ddadleu  hawl  y  fam  eghcys  i'r  urdd 
flaenaf  yn  mhlith  yr  eglwysi.  Rhwng  y  tri  "Arg-1- 
wydd  hyn  ar  etifeddiaeth  Duw,"  fe  anogwyd  Eglwys 
Crist  mewn  enw  i  arddangos  nwydau  mor  greulon, 
mor  ffiaidd,  ac  mor  gythreulig  ag  a  felldithiasant 
mewn  unrhyw  bryd  loddest-wyliau  Paganiaeth  ei 
hunan,  Mewn  gair,  fe  ddaeth  yr  Eglwys  broffesedig 
yn  bla  cyfFredinol  yn  mblith  cenedloedd  y  byd  Ewrop- 
aidd  a»  Asiaidd;  ac  oni  bai  gofal  byth  wyliadwrus 
Duw,  buasai  wedi  trengu  o  dan  bwys  ei  chamarfer- 
iadau  ei  hun. 

Yn  mhlith  y  camarferiadau  hyn,  yn  nghyfeiriad 
defodau,  fe  ddechreuodd  bedydd  mabanod  argym- 
meryd  lie  uchel  ac  amlwg;  etto,  nid  yn  fwy  amlwg 
nag  oedd  o  warthus  a  theilwng  o  dosturi.  Ymdrech- 
wyd  yn  awr  ei  orfodi  ar  ddynion  trwy  ddeddf  eglwysig, 
ac  'roedd  y  rhai  a  wrtbodent  ufuddhau  i  gael  eu  ban- 
athemeiddio  mewn  fifordd  ag  oedd  yn  ymgynnyg  bod 
llawn  mor  ddrwg  ag  eiddo  amserau  duaf  Pabyddiaeth. 
Fe  gymmerodd  Cynghor  enwog  Mela,  yn  Numida, 
(Aflrica  unwaith  etto!)  yn  y  fl.  416,  y  cyfeiliornad 
gwibiog  hwn  dan  ofal  ei  ddoetbineb  deddf-wneuthurol 
ei  hun.  Yn  ei  ryfyg  tîbl  fe  basiodd  y  ddeddf  gan- 
lynol: — "  Hefyd  ewyllys  3r  esgobion  yw  gorchymya 


LLWTDDIANT    BEDTCD   UABAKOD.  39" 

pwy  bjnag  a  wado  fod  mabanod  newydd  2;ael  eu 
g-eni  o'u  mhamau  i  gael  eu  bedjddio,  neu  a  ddywedo 
fod  bedydd  i  gael  ei  weiuyddu  er  maddeuant  eu  pech- 
odau  (y  bedyddedigion)  eu  hunain,  ac  nid  ar  gyfrif 
pechod  gwreiddiol  wedi  dyfod  trwy  Adda,  ac  i  gael  ei 
lanhau  trwy  olchiad  yr  adenedigaeth — bydded  fell- 
digedig!"  Dyma  lie  'roedd  taran  eglwysaidd  gyda  " 
dialcdd;  ond  dylai  y  darllenydd  gofio  yn  ofalus  "fod 
ewyllys  yr  esgobion  i  orchymyn"  y  felldith  yma,  ac 
i  ddwyn  i  fodolaeth  (ma  nuf act  tire)  jv  anathema  ynfjd 
yma.  Nid  yr  lacbawdwr  ydyw,  na'r  Apostolion,  ond 
yr  esgobion  (gweinidogion)  Atfricanaidd  hyn,  dysg- 
eidiaetb,  iawuder  credo,  yn  nghyd  a  duwioldeh  per- 
sonol  y  rhai  sydd  yn  agored  i  ammheuon  d wy sion. 
Paham  na  fuasent  yn  dadleu  awdurdod  yr  Yagryth- 
yrau,  ac  nid  eu  "hewyllys"  eu  hunain?  Tn  gyfan- 
gwbl  am  nad  oedd  ganddynt  Tsgrythyr  i'w  dadleu; 
a  chan  nad  oedd  ganddynt  awdurdod  Ysgrythyrol  dros 
weithred  mor  ddisynwyr  a  chyhoedd-fygythiol,  maent 
yn  haern  yr  ciddo  en  hunain;  fel  pe  gallasai  eu  "hew- 
yllys" hwy  felldithio  y  rhai  nad  oedd  Duw  wedi  eu 
melldithio  (Num.  sxiii.  8),  neu  sefydlu  deddf  i  Eglwys 
lesu  Grist.  Fe  gymmerwyd  y  cam  yma,  dan  ddylan- 
wad  Augustine,  neu,  yn  debygol,  yn  unol  a'i  orchy- 
myn uniongyrchol,  ac  y  mae  yn  dangos  yn  eglur  i  ba 
eithafion  dychrynllyd  yr  oedd  awdurdod  yr  offeiriaid 
wedi  cymmeryd  He  awdurdod  y  Gwaredwr.  Dylid 
hefyd  cadw  yn  y  meddwl,  mai  fel  'roedd  uwchafiaeth 
yr  offeiriadaeth  ar  y  gallu  gwladol  yn  gyflym  ddyfod 
yn  brif  amcan  uchel-geisiol  offeiriaid  yr  oes  gnawdol 
bono,  yr  oeddynt  yn  dechreu  canfod  mai  yr  hyu 
fuasai  yn  rhoddi  iddynt  Ijwodraethiad  mabanod, 
fuasai  yn  y  pen  draw  yn  sicrhau  tu  hamcan  yn  lly- 
wodraethiad  pob  cymdeithas.  Ac  yr  oeddynt  yn 
ddigon  cyfrwys  i  ganfod,  mewn  ti'efn  i  lywyddu  lly- 
wodraeth,  na  ellid  dyfeisio  un  cynllun  mor   sicr   o 


40  HANES   T   BEDTDDWTB. 

ddwjn    hyny    oddiamgylcli    a     bed/'ddio    mabanod. 
Buasent,  tvwj  yr  jstracc  hwn,  yn  gynnarach  neu  yn 
ddiweddarach,  yn  cael  poh  cymieithat  dan  eu  traed,  yn 
enwedig    g'an    eu    bod   yn    weithgar   yn   lledaenu  y 
ddyfais   Awstinaidd,   sef   fod    bedydd   yn    cymmcryd 
ymaith   "  bocbod  gwreiddlol''   ac  yn  sicrbau  iacbaw- 
dwriaetb  mabanod.     Darfa  y  twyll  hwn  osod  yn  nwy- 
law  yr  oifeii'iaid     "  agoriadau  teyrnas  nefoedd,"    ac 
o'r  cyfnod  hwnw  allan  edrychai  ofteii'iaid  dichellddrwg 
ar  fedydd  mabanod  fel  y  gwir  ddall  i  lywodraethu  y 
byd.     Dynion  ag  mae  eu  crefydd  ya  ymdilibyuu  ar 
ffydd    bcrsonol    ac  argyboeddiad    goleuedig,  yr   byn 
ydyw  y  rbeol  bob  amser  He  mae  bedydd  y  crodiniol  yn 
ffyryU,   ni  allant  bytb   am  amser  hir   oddef   cael  eu 
march ogaeth    gan    oflfeiriaid.      Mae    cymraeriad    en 
crefydd,  yn  nghyda  deddfau  ei  fFarfiad  yn  gwneuthur 
byn  yn  hollol  annicbonadwy.       Ond  raewn  pwnc  mor 
bwysig,  pan  mae  y  maban  yn  cael  ei  osod  yn  lie  y  dyn, 
y  mae  gweitbred  annibynol  yn  cael  ei  hollol  ddiswyddo, 
a  cbaniatAd  i'r  offeiriad  i  raddau  helaeth  i  gael  pobpeth 
yn  ei  ftordd  ei  bun.      Ac  fel  canlyniad  y  mae  bedydd 
mabanod  a  Phabyddiaeth,  yr  byn  yw  twyll-ofi'eiriad- 
aeth  wedi  ei  berft'eithio,  wedi  bod  erioed  yn  myned 
law   yn  Haw,   ac  mae   yn  bynod  debygol  y  cyttimer 
cwvmp  y  naill,  le  yr  un  pryd  a  chwymp  y  Hall,* 

Fe  ft'urfiodd  y  eeremoni,  yn  awr  boblogaidd,  o 
fedydd  mabanod,  ei  cbymmeriad  yn  raddol;  a'r 
elfenau  o'r  rhai  y  ffurfiwyd  hi  wedi  bod  yn  gwnej'd 
eu  hymddangosiad  yn  araf,  y  naill  ar  ol  y  Hall.     Ar  y 

*  "Y  ffaith  yw,  yr  oedd  mabanod,  euog  neu  ddiniwed,  cyftVedin 
neu  annghyíFredin,  mor  anbcbgorol  angoniheidiol  i  eglwyswyr  fel 
yr  oeddynt  yn  rhwym  o'u  cael  trwy  bob  aiituri;ieth.  Gyd* 
plilentyn  breninol  darfii  i'r  euhvyswyr  ddarostwng  dinasnedd, 
gyda  pblant  boneddigaidd  darju'r  monacbod  adeiladu  a  gwaddoli 
monacbdai.  Gyda  pblant  tylodion  (fel  y  mae  Basil  yn  sylwi) 
darfu'r  offeiriaid  ffurfio  corau(r7í(7Jr.î)eglwysig:  mewn  gwirionedd, 
plant  fu'r  acbos  a'u  gorfododd  i  ffurfio  y  Patbolic  Church," 
Robinson's  History  of  Baptiism,  tudal.  237, 


ILWrODIANT  BEDTDD  MABANOD.  41 

cyntaf  traddodiad  apostolaidd  ydoedd,  wedi  hyny, 
canlynydd  croesawedig-  luddewiaeth;  ac  yn  olaf, 
cyfrwys-fudd  (exjiedicni)  gwleidiadol.  Rhoddodd  y 
blaenaf  i'r  seremoni  ymddangosiad  o  awdurdod 
Ddwyfol;  yr  ail  a'i  hamgylcbynodd  ag  edrychiad  eym- 
meradwy;  a  darfu  i'r  trydydd  ei  throi  i  fod  yu 
angenrheidrwydd  centdlaethol  ae  eglwysig.  Trwy  y 
blaenaf  argvmmerodd  arni  ei  bod  o'r  Testament 
Newydd.  Trwy  yr  ail  ei  bod  o'r  Hen  Destament;  a 
thrwy  y  trydydd,  ei  bod  yn  climax  a  pberffeitbiad  y 
llvwodyddiaetb  gwladol.  Yr  oedd  yn  gwueyd  yr  hoU 
bleidiau  yu  g-ymmodedig,  yr  luddewon  a'r  cenedloedd, 
yr  oft'eiriad  a'r  Tmerawdwr,  yr  Eglwys  a*r  Wladwr- 
iaetb.  'Roedd  hwn  y  peiriant  mwyaf  perftaitli  a 
ddyfeisiwyd  erioed  er  dyrcbafa  yr  offeiriad  i  lywyddu 
y  genedl;  mae  wedi  pron  ei  bun  yn  gadarn-le  Pab- 
yddiaetb  yn  mbob  oes,  a  pbrif  gynnaliad  pob  eglwys 
sefvdledig  ar  y  ddaiar.  O  ganlyniad,  uid  jw  yn 
rbyfedd  ei  fod  wedi  dyfod  y  sefydliad  mwyaf  poblogi 
aidd  o  eiddo  y  byd  Cristionogol  diweddar.  Ond  mae 
ei  dd3^ddiau  wedi  eu  rbifo,  serch  ei  sefyllfa  Iwyddian- 
nus  bresenol.  "  Cleddyf  yr  Tspryd,  yr  hwn  yw  Gair 
Duw,"  a'i  gosoda  cyn  liir  yn  gydwastad  a'r  llawr. 

Er  bollbwysigrwydd  tybiedig  cyiinadleddau  (councils) 
heuafol,  ni  ddarfu  i'r  rbai  yn  Aff'rica  gael  ond  ycbydig 
ddylauwad  ar  yr  Eglwys  yn  gyffredinol.  Ac  felly  ni 
ddarfa  penderfvniad  ac  anathema  yr  esgobion  argl- 
wyddaidd  \  n  Mela  weithio  ond  ycbydig  neu  ddim  o"u 
flPurdd  tuallan  i'r  ejlwysi  Affricauaidd.  Parbaodd 
bedydd  rbai  mewn  oedran,  trwy  drocbiad,  i  fod  yn  ar- 
feriad  yr  eglwysi  trwy  yrban  belaetbaf  o  Ewrop,  neu 
trwyddi  oil,  ac  befyd  yn  mblitb  y  Äíachitieaid,  Pris^ 
eillianists^  Pauliciuns,  YaucloÌ!^,  a'r  Albigensiaid.  Yr 
oeddynt  yn  gwabaniaetbn  yn  fawr  oddiwrtb  eu  gilydd 
ar  bynciau  o  atbrawiaetb,  acmewn  rbai  amgylcbiadau 
yr  oeddynt  yn  mhell  o  fod  yn  gywir,  etto  gyda  golwg- 


42  HANES   T   BEDTDDWTR. 

ar  fedydd,  yr  oedd  y  sectau  ^lluosog-  hyn,  yn  dylj'R 
gyda  manylwch,  }t  arferiad  Apostolaidd.  Mewn  rhai 
amgylchiadau  yr  oeddynt  yn  ail-fedyddio  y  rhai  a  ym- 
unent  â  bwy,  ac  oddiwrtb  hyu  y  cawsant  yr  enw  0//- 
ftdydduyr  (^Analaptists) ,  yr  hyn  sydd  yn  arwyddo 
bedyddio  yn  adnewyddol,  ar  y  dybiaeth  nad  oedd  y 
blaenaf  yn  fedydd  yn  ol  y  Testament  Newydd.  Ond 
yr  oedd  yr  eithafion  (ymddangosiadol)  bwn  o  ufadd- 
dod  yn  gwahaniaethu,  yn  nnig  i  ddangos  nerth  eu 
hymlyniad  wrtb  y  sefydliad  decbreuol. 

Heblaw  byn,  nid  oedd  y  rhesymau  ag  oeddynt  yn 
cael  eu  dal  allan  dros  fedydd  mabanod,  fel  y  rbodd- 
wyd  bwy  gau  y  Gynnadledd  Affricanaidd  yn  Mela 
mewn  un  modd  yn gyfaddas, i gjinmeradwyo  y  newydd- 
betb  i  eglwysi  eraill  y  byd  Cristionogol;  oblegyd  gyda 
eu  holl  ddirywiad  mewn  petbau  eraill,  yr  oeddynt  yn 
■  gwybod  nad  bedydd  mewn  unrhxjw  ddidl,  eithr  gwaed 
Criat  yn  nnig  a  allai  gymmeiyd  ymaith  bechod,  pa 
un  bynag-  ai  gwreiddiol  ai  personol.  Wrth  liaern, 
fel  rheswm  dros  fedydd  mabanod,  ei  fod  yn  golcbi 
ymaith  bechod  gwreiddiol,  nid  oedd  yr  esgobion 
Affricanaidd  ond  haeru  mewn  geiriaa  eraill,  yr 
athrawiaeth  beryglus  ac  anysgrytbyrol  o  ail-enedig- 
aeth  yn  y  bedydd,  yr  bon  sydd  wedi  bod  erioed  yn 
trosglwyddo  y  gobaitb  am  y  nefoedd  oddiwrtb  waed 
Crist  i  ddwfr  bedydd.  Tr  oedd  bwn  yn  gyfeiliornad 
dinystriol,  ac  yn  profi  yn  ddiammbeuol  pa  mor  eglur 
neu  ysgrytbyrol  bynag  oedd  golygiadau  Augustine  o 
bartbed  pecbod  gwreiddiol,  eu  bod  yn  neillduoldywyll 
a  diffygiol  o  bartbed  natur  a  djben  bedydd.  Tr  oedd 
ef  yn  gywir  wrtb  gredu  fod  toabauod  yn  dyoddef  can- 
lyniadau  pecbod  gwreiddiol,  ond  yr  oeddyn  anngbywir 
wrth  dybied  y  buasai  unrbyw  gymbwysiad  o  ddwfr  yn 
cymmeryd  y  pecbod  hwnw  ymaith.  Mor  belled  ag 
yr  oedd  yn  [^myned,  'roedd  y  bedydd  mabanod  Affrican- 
aidd  bwn  yn   dymcbwelyd  yr  Efengyl  mewn  un  peth 


MORGAN   0    FRTDAIN.  43 

mawr,  trwy  wneyd  cymhw\siad  allanol  o   ddwfr  yn 
gyfartal  á  gwaed  Crist  mewn  effeithioldeb. 

Ymattaliwn  sylwi  ar  y  dadleuon  annedwydd  a 
achlysui'wyd  gan  Morgan  o  Gymmru,  yr  bwn  a  alwyd 
ar  ol  hyny  Pelagius,  am  nad  ydynt  yn  dyfod  o  fewn 
cylch  yr  banes  bwn  o  fedydd.  Efe  oedd  y  dyn  cyntaf 
a  ammbeuodd  jn  gÿfunclrefnawl,v^s  neillduol  Duw,ac  a 
ddygsodd  brif  egwyddorion  Arminiaetb  diweddar.  Yr 
oedd  ef  yn  gwadu  pecbod  gwreiddiol,  ac  yn  baeru  y 
buasai  Adda  yn  marw,  byd  y  nod,  pe  buasai  beb  becbu 
o  gwbl.  Fe  wnaetb  ei  ddaliadau  gwenwynig  niwed 
mawr  i'r  eglwysi  yn  Mrydain,  yn  gystal  ag  mewn 
lleoedd  eraill.  Yr  oedd  ei  dwyll-ddaliadau  yn  trecbu 
y  gwe inidogion  Brytanaidd,  y  rhai  i  waredu  yr  eglwysi 
rbag  distryw,  a  wakoddasant  Germanus  o  Anxerre,  a 
Lupus  o  Trover,  y  ddau  yn  weinidogion  rbag'orol  o 
Ffrainc,  i  wrtbbrofi  ei  gyfeiliornadan.  Darfa  i'w 
rbesymau  Cristionogol  orcbfygu  amcanion  Morgan, 
a  dwyn  yu  ol  i  fiydd  yr  Efengyl,  y  rbif  luosocaf  o 
lawer,  o'r  eglwysi  Prydeinig.  Ond  ni  ellir  gwadu  er 
byny  i  Morgan  fod  yn  rby  Iwyddiannus  i  ledaenii 
athrawiaetbau  rbeswm  ansantaidd,  y  rbai  sydd  wedi 
cael,  er  y  pryd  byny,  gartref  cydnawseddol  yn  moes. 
oldeb  oer-ddeallawl  Sosiniaetb  ddiweddar. 


CANRIF    Y     CHWECHED. 

Y  GALLU  bydol  neu  wleidiadol,  yr  bwn  yr  oedd 
addysgiaetb  bedydd  mabanod  yn  drosglwyddo  i'r 
ofieiriadaetb,  a  ddaetb  ei  brif  gymmeradwyaetb  yn 
mblitb  yr  offeiriaid  yn  y  canrif  bwn,  yn  ngbyd  a'r 
rbai  nesaf  ato  ar  ei  ol.  Yr  oedd  Eglwys  Rhafain 
yn  cyfiym  ucbeldremu  am  lywodraetbiad  cyÖredinol, 
ac  fel  moddion  i  gyrbaedd  ei  bamcan,  bi  a  argyminer- 
odd  noddiad  (j)atronage)  mabanod,    gyda   golwg   ar 


44  HANES   T   BEDYDDWYR. 

ychwanegiad  ei  djlanwad  eglwysaidd  a  gwleidiadawl 
trwyy  byd.  Etto  'roedd  y  gochelgJirwcli  gjda'r  hwu 
yr  o«dd  y  newydd-beth  yma  yn  cael  ei  gji^i^jg,  yn 
ngbyd  a  phryder  ei  ddyfeiswyr,  yn  gwasanaetbu  i 
brofi,  er  fod  llawer  o  grefydd  ysprydol  wedi  ymadael 
o'r  Eglwys,  etto  fod  gan  fedydd  rhai  mewn  oedran 
afael  rhy  gryf  ar  feddyliaa  y  eyffrediuolrwydd  i  gan- 
iatau  iddynt  i  ymadael  ag  ef  yn  fuan  er  mwyn  rboddi 
lie  i'r  ymyrwr  dyeitbr. 

Mae  yn  amlwg  befyd,  fod  y  nevrydd-betb,  sef  bed- 
ydd  mabanol  wedi  gweitbio  ei  fibrdd  yn  Ogleddol  a 
Gorllewinol  o  Affrica,  ac  mai  yn  yr  Hyepaen  yr  ym- 
ddangosodd  gyntaf  yn  Ewrop,  oblegyd  yr  oedd  yn  \r 
adeg  bono  gydfasgnach  belaetb  rbwng  y  ddwy  wlad, 
Áŵica  a'r  Tspaen.  Cymmerodd  byn  le  yn  y  flwyddyn 
517,  yn  ninas  Girona,  yn  Catalonia,  ac  mor  belled  ag 
y  mae  banesiaeth,  ag  y  gellir  ei  cbredu  yn  myned, 
dyma  y  cydnabyddiad  eglwysig  cyntaf  o  fedydd  mab- 
anod  a  gymmerodd  le  yn  Ewi-op.  Ac  byd  y  nod,  y 
pryd  byny,  nid  oedd  ond  gweitbred  neillduedig,  fel  pe 
yn  cael  ei  cbyflawni  yn  lledradaidd;  er  ei  bod  wedi 
cael  ei  dylyn  gan  ganlyniadau,  o'r  braidd,  cyffredinol , 
etto  nid  oedd  ond  peuderfyniad  saitb  o  weinidogion  yr 
Eglwys  Yspaenaidd.  T  rbai  byn  oeddynt,  John  o 
Tarraco,  Frontinianus  o  Girona,  Paul  o  Ampurias, 
Açritius  o  Barcelona;  Hebridius  o  Egara,  Orontius  o 
Eliberis,  a'r  seitbfed,  nid  oes  wybod  pwy  ydoedd.  Y 
dynion  byn  yn  gymbarol  ddinidedd,  a  roddasant  eu 
benwau  wrtb  ddeg  o  reolau  dysgyblaetb,  yn  un  o 
bonynt  yr  oeddynt  yn  cyduno  i  fedyddio  mabanod  ag 
oeddynt  gleijion,  ac  os  bernid  yn  angenrbeidiol,  byd 
y  nod  ar  ddydd  eu  genedigaetb.  Mae  amrywiol  am- 
gylcbiadau  yn  uno  i  brofi  cyssylltiad  y  dynion  byn  i 
Chartbage,  ao  i  ddangos  fod  atbrawiaetb  Angii3tine 
o  bartbed  ail-enedigaetb  fedyddiadol  yn  decbreu  liygru 
eglw)  si  Ewrop. 


I 


SWPPER    TR    ARGLWTDD    I    FABANOD.  45 

Tr  oedd  hynyn  g'anfyddadwy  hefyd  yn  Rbufain,  ac 
mewn  lleoedd  eraill,  a  edrychent  ar  Rufain  fel  en 
patrwn.  Mor  belled  yn  ol  â'r  Gynnadledd  Affrican- 
aidd  y  cyfeiriwyd  ati  yn  y  canrif  diweddaf  (416  A..D.) 
Yr  oedd  Innocent  y  Cyntaf  yn  cymmeradwyo  y  cyf- 
newidiad,  ac  fe  ysgrifenodd  at  Augustine  yn  dadgan 
y  cymmeraflwyaeth  hwnw.  Ond  yr  oedd  yr  Innocent 
hwn  yn  llawer  mwy  cyeson  ag  ef  ei  bun  na'r  Atlrican 
aidd  ddygwyr  newydd-betbau,  oblegyd  fe  ycbwan- 
egodd  ef  gymmundeb  mabanod  at  fedydd  mabanod, 
ac  felly  yn  gosod  j  ddau  sacrament  yn  gyfartal  gyd- 
bwys.  Yr  oedd  ef  yn  barnu  yn  ddoeth,  sef  nad 
oedd  y  ddau  bytb  i  gael  eu  gwabanu;  ond  jn  mba  le 
bynag  y  mae  un,  i  fod  rbaid  i'r  Hall  fod  yno  befyd.  Yr 
ydoedd  yn  y  pwnc  bwn  yn  gywir,  oblegyd  os  yw 
bedydd  yn  perthyn  i"r  maban.  yr  unwedd  y  mae 
Swpper  yr  Arglwydd  yn  pertbyn  iddo  befyd.  Ac  y 
mae  yn  aros  e  byd  i'r  eglwysi  diweddar  i  ddangos 
wrtb  ba  reol  o  gyssondeb  y  maent  yn'derbyn  y  maban 
i  un  o'r  sacramentau,  ac  yn  ei  gau  allan  o'r  Hall. 

Ni  ellir  ycbwaitb  wadn  fod  bedydd  mnbannd  di- 
weddar  yn  eglwysi  mawriou  Ewrop  yn  dal  allan  yr 
atbravfiaetb  dwyllodrus  ac  anysgrytbyrol  o  »il-ened- 
igaetb  yn  y  bedydd;  yr  byn  oedd  Augustine  yn  ddysgn 
fel  prif  reswm  dros  ei  ddygiad  i  fodolaetb.  Ac,  byd 
y  nod  yn  mblith  Ymneillduwyr,  mae  rbai  o  i  bleid- 
wyr,  pan  ofynir  iddynt,  "  Pa  lès  sydd  mewn  bedydd 
mabanod?'  yn  myned  yn  mhell  iawn  yn  yr  un  cyf- 
eiliornad,  ac  fe  elent  yr  boll  ffordd,  ond  fod  eo  cared- 
igrwydd  yn  gwabardd  canlyniad  naturiol  eu  dadl  eu 
hunain,  sef  fod  mabanod  difedydd  yn  golledig.  Mae 
eu  duwioldeb  a'u  synwyr  da  yn  eu  gorfodi  i  adael  eu 
bathrawiaetb  ddewisiedig  pan  ei  gyrir  bi  i'w  cban- 
lyii'adau  naturiol,  a  byny  yn  fiyfodi  oddiar  gydwybod- 
olrwydd  dystaw  y  byddai  iddi  arwain  yn  y  pen  draw 
i  ail-encdigaetb  yn  y  bedydd, 


46  HAKES   T   BEDTDDWTP. 

Mae  yr  atbrawiaeth  dwvllodrus  hon  yn  cael  ei 
Larddel  yn  g-yhoeddus  (mewn  geiriau)  gan  Eglvrys 
Rhnfain,  Eglwys  Loegr,  Eglwys  Groeg,  ac  mewn 
ffnrf  yc^iydig  yn  wanacli  gan  yr  Eglwysi  Lutheraidd 
ac  Yscotaidd.  Mae  Eglwys  Hhufain  yn  hyspysu 
(Catechism  of  Council  of  Trent/  "y  gellir  darnodi 
(define)  bedydd  yn  gywir  ac  yn  gymhwys,  i  fed  yn  ail. 
eneiigaeth  tricj  ddufr  yn  y  gair.  Oblegyd  wrth 
natur  yr  ydym  wedi  ein  geni  o  Adda,  yn  blant  digof- 
aint,  ond  trwy  fedydd  yr  ydym  yn  cael  ein  hail-eniyn 
Nghrist  yn  blant  trugaredd."  Mae  Eglwys  Loegr 
yn  dysgu  yr  un  cyfeiliornad ,  pan  yn  gwneyd  y  maban 
difeddwl  i  ateb  yn  y  Catechism,  "Fy  medydd,  yn  yr 
hwn  y'm  gwnaetbpwyd  yn  aelod  o  Grist  yn  blentpi 
i  Dduw,  ac  yn  etifcdd  teyrnas  nefoedd."  Ac  mae  ei 
hofleiriad  wrtli  fedyddio  y  maban  yn  cael  ei  wneyd  i 
ddyweyd,  "  Yn  gweled  yn  awr  frodjr  caredig  ac  an- 
wyl,  fod  y  plentyn  hwn  wedi  ei  ail-eni  trwy  fedydd, 
ac  wedi  ei  impio  yn  nghorti"  Eglwys  Crist,  bydded  i 
ni  roddi  diolch  i'r  Hollalluog  Ddaw  am  y  bendithion 
hyn,"&c.  A  all  Eglwys  Rhnfain  ddysgu'r  atbraw- 
iaeth 0  ail-enedigaeth  yn  y  bedydd  mewn  termau  mvry 
eglur,  neu  mewn  iaith  fwj  uniongyrchol  nea  fwy 
eglur   a   pbendorfynol?*       Mae    Eglwys    Groeg    yn 


*  Mae'n  alarus  i  ganfod  y  shifts  ag  mae  offeiriaid  anihydeddus 
yn  cael  eu  gyru  iddynt  yn  eu  dadleuou  â'r  Pabyddion  mewn 
canlyniad  i'r  bunaniaeth  adnabyddus  rhwng  y  ddwy  eglwys  o 
barthed  yr  atbrawiaeth  o  ail-enedigaeth  yn  y  bedydd.  Vn  ymwyb- 
odus]  o'u  cyfeiliornad  eu  bun  ar  y  pwnc  hwn,  ni  ieiddiant 
òibrwd  cyhuddiad  yn  erbyn  ea  mbam  Rufeinaidd  neu  fe  wnelai  hi  yn 
union  droi  arnynt  a'u  cjhuddo  o  fod  yn  wir  "derbyn  stolen  goods." 
Fe  gadwyd  y  tawelweh  cyfrwysgall  hwn  gyda  doetliineb  mawr  yn 
y  ddadl  yn  Manchester  yn  1839—40,  pan  ddarfu  deuddeg  oöèir- 
iad  draddodi  rhea  o  dair-ar-ddeg  o  "  Areithiau  ar  Babyddiaeth," 
ar  bob  pwnc  »g  y  gellid  meddwl  am  dano  o  "  Rheol  Ff  dd,"  hyd 
"2<o  Peace  with  Popery."  Ond  pa  le  yr  oedd  ail-enedigaeth 
fedyddiadol  Pabyddiaeth  Ì  Foneddigion  call !  Ar  y  pwnc  hwn 
yr  "oeddynt  yn  dewi*  dargos  "  Mor  felus  a  hyfryd  ydyw  i  frodyc 
drigo  yn  nghyd." 


AILEXEDIGAETH    FEDTDDIADOL.  47 

dysgu  yr  un  athrawiaetli  ond  jn  llai  eglur  yn  y 
geiriau  hyn, — "  Bedydd  sydd  sacrament  yn  yr  bwn 
pan  mae  y  corff  yn  cael  ei  faddo  mewn  dwfr,  y  mae 
eneidiau  credinwyr  yn  cael  eu  golchi  gan  waed  Crist." 
Ac  maen  mhellach  yn  eglurhau  yr  athrawiaetla  trwy 
sicrhau  o  barthed  y  bedyddiedig,  ei  fod  ef  "yngyntaf 
yn  cael  ei  olcbi  oddiwrth  ei  boll  bechodau  trwy  waed 
Crist;  yn  ail,  mae  yn  myned  i  mewn  i  gyfammod 
Duw;  yn  drydydd  y  mae  yn  cael  ei  eni  dracbefn  yn  ol 
gair  Crist,"  (loan  iii.  5.)  Yma,  mae'n  amlwg  fod 
bedydd  ac  ail-enedigaetb  yn  cael  eu  buno  â'u  gilydd. 
Mae  yr  Eglwys  Lntberaidd,  trwy  ei  gweinidogion  jn 
dysgu  yr  atbrawiaètb  wenwynig  bon  trwy  amr\wiol  o 
deyrnasoedd  Ewrop,  ac  yn  erlid  y  Bedyddwyr  yn  arw 
am  feiddio  dynoethi  y  cyfeiliornad. 

Yn  y  "  SJwrfei'  Assembly's  Catechism  "  yr  bwn  jdyw 
ifurf-lyfr  cydnabyddedig  Eglwys  yi'  Yscotland, 
mewn  atebiad  i'r  gofyniad, — "  Betb  ydyw  bedydd?  " 
mae  pob  person  ieuanc  yn  cael  ei  ddysgu  i  ddyweyd , 
"Bedydd  sydd  sacrament  yn  yr  bwn  y  mae  golcbiad 
â  dwfr  yn  enw  y  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Yspryd  Glân,  yn 
arwyddo  ac  yn  selio  ein  bimpiad  yn  Ngbrist,  ac  o'n 
cyfranogiad  o  fenditbion  y  cyfammod  grâs,  yn  ngbyd 
a'n  hymrwymiad  i  fod  yn  eiddo  i'r  Árglwydd."  Pan 
mae  bedydd  yn  cael  ei  wneyd  i  "ie//o  ein  bimpiad  ya 
Ngbrist,"  i.i  all  fod  ddim  yn  llai  nag  ail-enedigaetb. 
A  cbymmeryd  yr  Arcb-esgob  ProtesiaHaidd  Wake  yn 
esboniwr  yr  atbrawiaetb  dros  yr  oil,  yr  ydym  yn 
dysgu  mai,  "fel  ivwj  fedydd  y  cymmerir  bwy  i  gyfam- 
mod â  Duic;  yr  adgenedlir  bwy  trwy  yr  Yshryd  Glan; 
y  maent  yn  cael  eu  santeiddio  a'u  glanhau  oddiwrtb  eu 
pechodau  trwy  waed  Criêt;  yn  dyfod  i  fedda  haicl  yn 
flafr  Duw;  ac  yn  cael  en  gwneyd  yn  etifeddion  o'i 
ieyrna^  neftJ;  fel  os  bydd  iddynt  farw  cyn  cyflawni  ua 


48  HAXES   T    PEDTDDiVTE. 

peclwd  gweithreiol,  yr  ydym  yn  cael  ein  sicrLaxi  trwy 
Air  Biiio,  y  lyddant yn  ncr  o  fod  yn  gadiveiig"  (TFah^s 
Catechism,  page  loo.)  A  ddichon  twyll-boniadau 
cryfaf  Pabyddiaeth  fvned  yn  mbellacli  na  hyn?  A 
all  goruwcb-fraint  offeiriadol  ddymuno  allwedd  sicr- 
ach  i  deyrnas  nefoedd  nag  mae  y  bedydd  bwn  yn 
roddi?  Ac  mae  y  twyll  hwn  yn  egwyddor  arweiniol 
yn  ngbredo  Tri  chan'  viiliwii  o'r  hil  ddynol!  Trueni 
meddwl  fod  y  bobl  yu  gwybod  mor  ychydig  am 
"  ddidwyll  laeth  y  Gair." 

Yn  un  yn  mhlith  amryw  ddyfeisiau  eraill,  fe  dro- 
wyd  y  bedydd  mabanod  bwn  yn  faan  yn  ff'ynnonell 
elw  ofteiriadol.  Tua'r  bedwaren  olaf  o'r  canrif  hwn, 
neu  yn  nghylch  y  flwyddyn  572,  'roedd  y  taliadau  am 
fedyddio  mabanod  mor  uchel,  fel  y  darfu  i  lawer  o  fab- 
anod  farw  yn  golJedig  (?)  yr  hyn  oedd  yn  dychrynu 
mamau  ofnns  i  gydymfturfiod  A'r  ddefod;  ac  fel  hyn 
yr  oedd  y  seremoni  a'r  fasgnacb  o  iachawdwriaeth  mab- 
anod yn  myned  yn  mlaen  efo  eu  gilydd."  Ond  nid 
elw  oedd  yr  unig  gymhelliad  a  fîynai  i  roddi  bodol- 
aeth  sefydlog  i  fedydd  mabanod  yn  mhlith  sefydliadan 
cydnabyddedig  eraill  o  eiddo  yr  Eglwys.  Yn  ddiam- 
mheuol,  fe  fuasai  yr  elw  deilliedig  i'r  offeiriaid  oddi- 
wrth  y  darganfyddiad  newydd  hwn,  yn  pwyso  yn 
annhraethol  o'i  blaid,  fel  y  mae  pob  ffynnonell  elw 
wedi  g^neyd  yn  mhob  oes,  yn  mhlith  y  cyflog-ddjTiion 
swyddogol;  ond  yr  oedd  pwnc  arall  heblaw  yr  elw,  yr 
hwn  oedd  yn  cynnorthwyo  yn  nerthol  i  ddwyn  i  mewn 
rai  dan  oed  (^minors),  a  hyny  oedd,  sef  eu  gosod  yn 
ngwasanaeth  yr  Bglwys  yn  y  swyddi  lluosog  a  fod- 
olai,  neu  oeddynt  yn  nghylch  cael  eu  ffurfio.  At  hyn 
y  mae  Gregory  Fawr,  yn  cyfeirio  yn  ei  epistol  "  at 
Candidus,  yr  offeiriad  oedd  yn  myned  i  etifeddiaeth 
Gaul.  I  ofal  yr  hwn  yr  oedd  yn  cj'mmeradwyo 
çtifeddiaeth  Sainfc  Pedr  yn  Gaul,  cyfoeth  yr  hon  oedd 


BEDTDD  m   ELW  BTDCL  A  CHADWEDIGAETH.     49 

yn  ei  alluogi  i  brynu  English  boys,  a  dillad  i'r  t}  lodion." 
Yn  y  llytbyr  hwn  j  mae  yn  addysgu  Candidas  fel  hyn, 
"  Ond  OS  bydd  i  chwi  dderbyn  rbywbeth  o'r  trethi,  y 
rbai  y  dywedir  eu  bod  wedi   eu  cymmeryd     yniaith, 
nyni  a  fynwn   allan  o'r  rbai   byny  befyd  ddillad   i'r 
ty lodion,  neu,  fel  y  dywedasom  o'r  blaen,  fecbg-yn  y 
rbai  a  fyddant   offerynol  yn  ngwasanaetb  yr   Holl- 
alluog"  Dduw;   ond  gan   mai   Paganiaid  ydjnt  oil,  y 
rbai  a  geir  yn  y  lleoedd  byny,  mi  a  drefuaf  offeiriad 
i  gael  ei  anfon  drosodd  gyda  bwy;  fel  os  cymmerir 
rbai  o  bonynt   yn  glaf  mewn  nnrbyw  afiecbyd  ar   y 
ftbrdd,  y  byddo  iddo  ef  eu  bedyddio  bwy  pan  can- 
fydda    bwy   yn    myned    i   farw.       Felly  bydded    i'cb 
caredigrwydd  weitbredu  a  gwneyd  brys  i  gyflawni  y 
petiiau  byn,"    {Samì/ies'  Britannia  Antiqua  Illustrata, 
p.  480).     Rbwng  yr  elw  a'r  un  llavr,  a'r  galwad  cyn- 
nyddol  am  wasanaetb   becbgyn   ar   y  Haw   arall,   yn 
cael   eu  buno   a'r  gred  ymledaenedig  o  ail-enedigaeth 
fedyddiadol,  fe  ddarfu  i  fedydd  mabanod  gynnyddu  yn 
gyflym  mewa  poblogrwydd  tua  diwedd  y  oanrif  bwn. 
Gellir  casgla  ei  bwysigrwydd  tybiadol  oddiwrtb  ateb- 
iad   Gregory  i  Augustine  pan  ofynodd  iddo.       "  Yn 
mbeu  faint  o  ddyddian  ar  ol  geni  y  plentyn  j  gellir 
ei  fedyddio  ef,  rbag  ofn  i    farwolaetb  rwystro  byny  i 
gymmeryd    lie?"      I'r    byn    yr    atebodd    Gregory, 
"Nad  ydyw  mewn  nnrbyw  fodd  yn  cael  ei  wabardd, 
byd  y  nod,  yn  yr  awr  y  genir  ef,  oblegyd  fel  mae 
gras  y  dirgelwcb  santaidd  i  gael  ei  ddarparu  gyda 
llawer  o  ddoetbineb  i'r  byw  a'r  deallus,  felly  y  mae 
beb  nnrbyw  oediad  i  gael  ei  gynnyg  i'r  bwn  fyddo'n 
marw;    rbag  pau   geisir  amser   pellacb    i    gj'flwyno 
dirgelwch  y  prynedigaetb ,  y  bydd  i  ycbydig   oediad 
rwystro  byny,  ac  i'r  person  sydd  i  gael  ei  brynu  i 
farw  a   myned  ymaitb"  (Bode,  Book  I.,   cap.   27). 
Cymmerodd  yr  obebiaetb  yma  le  yn  697,  ac  y  mae 
yn  gwasanaetbu  i  ddangos  y  bras-gamou  cyflym  oedd 
bedydd    mabanod,    neu     yn  bytrach    ail-enedigaeth 

C 


50  HÀNEB    T   BEDTDDWTB. 

fedyddiadol  yn  wneyd,  ac  fel  'roedd  yncyfodi  i  sefyllfs 
gadarn  yn  mhlith  Befydliadau  sefydlog  yr  Eglwys. 

Tn  y  canrif  hwn  y  dygwyd  cenadwri  Augustine  i 
Frydain,  ac  hcfyd  yn  y  flwyddyn  a  nodwyd  uchod; 
ond  gan  na  chjTnmerodd  ei  ganlyniadau  creulon  le 
am  rai  blynyddoedd  ar  ol  hjny,  mae  y  neillduolion  yn 
cael  eu  cadw  fel  pethau  yn  pertbyn  i'r  canrif  nesaf. 
Tn  y  üwyddyn  534  y  cyhoeddodd  yr  Ymerawdwr 
Justinian  y  Pab  o  Rufain  yn  ben  ar  yr  holl  Eglwys 
Gristionogol,  ac  i  fod  y  larnwr  eglwysig  uchelaf,  er 
nad  oedd  ef  ei  hun  i  gael  ei  farnu  gan  neb.  Yr  oedd 
hyn  yn  gam  arall  tuag  at  gyflawniad  y  broflfwydol- 
iaetb  neilldüol  bono  o  eiddo  Paul,  yn  2  Thess.  ii.  4. 
Fe  gynnaliwyd  y  hummed  gynnadledd  gyífredinol  yn 
Ngbaercysteuyn,  yn  553,  yn  yr  hon  yr  oedd  yn 
bresenol  tua  165  o'r  ".tadau."  Yr  oedd  yn  gyn- 
nadledd o  gondemniad,  ac  yn  orlawn  o  anathemau 
yn  erbyn  "  bereticiaid,"  pa  un  bynag  ai  byw,  ai 
marw  oeddynt.  Tr  oedd  hyn  yn  wenieithio  yn  y 
modd  íBeiddiaf  i'r  Ymerawdwr  Justinian,  yr  hwn,  i 
ddano-os  ei  ddiolchgarwch,  yn  fuan  iawn  a  drodd  yn 
heretic  ei  hunan.  Mae  y  canrif  hwn  yn  cael  ei 
hynodi  ar  gy frif  dau  amgylchiad  arall,  un  oedd 
genedigaeth  Mahomet  yn  5G9,  neu  570,  yn  ninas 
Mecca — a'r  Hall  oedd,  argymmeriad  rhyfygus  o'r 
teitl  Esgob  Cyfiiredinol  gan  loan  o  Gaercystenyn , 
mewn  cynnadledd  a  gynnaliwyd  yn  y  ddinas  bono  yn 
588,  yr  hwn  a  gadarnhawyd  iddo  gan  y  pwyllgor 
hwnw.  Gan  fod  un  amgylchiad  yn  cyssylltu  ein 
hanes  a'r  "gau  broH'wyd"  (Dad.  svi.  13;  xix  20; 
XX.  10),  a'r  Hall  a'r  ymryson  mawr  yn  nghylch  yr 
uwcbafiaeth  arglwyddiaethol  rhwng  gweinidogion 
gostyngeiig  Gaercystenyn  a  Rhufain,  hwy  a  gfmt  beth 
sylw  fel  yr  elom  yn  mlaen. 


CENADWRI   AW81IN   I   FRTDAIK,  51 

CANRIF    T    SEITHFED. 

Tr  amgylchiad  pwysig  cyntaf  yn  y  canrif  hwn  ydyw 
cenadwri  Angustine  yn  Mrydain,  yr  hyn  sydd  yn 
teilyngu  sylw  helaeth  ar  gyfrif  dan  beth: — Yn 
g-yntaf,  am  ei  fod  yn  profi  fod  rhifedi  mawr  o  Grist- 
ionogion  yn  y  wlad  hon  cyn  ei  ddyfoiiad;  ac  yn  ail, 
fod  y  Cristionogion  byn  yn  gwabaniaetbu  oddivrrtb 
Eglwys  Rufain,  yn  mblitb  petbau  eraill,  at  y  pwnc  o 
fedydd. 

Mae  yn  fFaitb  banesyddol,  tubwnt  i  bob  ammbeu- 
aetb,  yr  byn  sydd  yn  cael  ei  dystiolaetbu  gan  awdwyr, 
bysbysiad  a  gwirioneddolrwydd  y  rbai  nad  oes  neb 
end  dynion  annwybodus,  neu  rai  sydd  am  dwyllo  yn 
fwriadol,  yn  beiddio  ei  ammbeu,  fod  proffeswyr 
Ci'istionogaetb  yn  lluosog  yn  Mrydain  Fawr  yn 
flaenorol  i'r  genadwri  Rufeinig  swyddogol.  "Mae 
cymmeryd  golygiad  cyftredinol  ar  yr  boll  hysbys- 
iadau  a  feddiannwn,  yn  ein  tueddu  i  gredu  fod  eglwys 
gywir  yn  y  ftydd,  a  selog  i  ddercbafa  teyrnas  ogon- 
eddua  y  Gwaredwr  yn  mblith  dynion,  wedi  cael  ei 
sefydlu  yu  Mrydain  yn  yr  oes  apestolaidd;  ac  fod 
gwybodaetb  o'r  gwirionedd  vredi  ymledaenu  yn 
gyflym  trwy  y  rban  belaetbaf  o'r  ynys;  ac  er  ei  fod 
wedi  ei  wanbau  trwy  beresi  Ariaidd  a  Pbelagaidd, 
etto  fod  llawer  o  wybodaeth  a  dylanwad  Cristionogol 
wedi  eu  cadw  yn  M,rydain  byd  yr  amser  y  gadawyd 
hi  gan  y  Rbufeiniaid."*  Mae  Foxe,  yn  ei  ^^Acts  and 
Monuments  of  the  Church"  (Book  2nd),  yn  rboddi 
profion  eglnr  o  ffynnonellau  diammbeuol,  o'r  nn 
fiPaitb;  ac  mae  awdwr  yr  ^'Incidenft  of  the  Apostolit 
Aye,"  yn  dwyn  yn  ddamweiniol,  dystiolaetb  gyft'elyb 
yn  y  geiriau  gofalus  canlynol: — "Mewn  gair,  er  y 
byddai  yn  fyrbwyll  ac  anwarantadwy,  yn  absenoldeb 
tystiolaetb  uniongyrcbol  i  sicrbau  enw  y  cenadwr 
Cristionogol  cyntaf  i  Frydain,  etto  y  mae   llawer  o 

*  Jìeîijioìi  of  Ancient  Britain,  chap.  5. 


S2  HAXEa  T    BEDTDDWTE. 

bethau  i'n  tueddu  i  g-ydnno  i'v  dyb  g-yffredin,  sef  nad 
oedd  J  gweinidog  aurhydeddus  hwnw  yn  neb  arall, 
ond  Apostol  mawr  y  Cenedloedd — St.  Panl." 

Na  ddarfu  i'r  "gweinidog  anrhydeddus"  hwnw, 
pwy  bynag  ydoedd,  gan  yr  hwn  y  dygwyd  y  íFydd 
Griationogol  gyntaf  i  Fi'ydain,  lafurio  yn  ofer,  sydd 
yn  cael  ei  gadarnhau  yn  ddigonol  gan  haneswyr 
eglwysig  ac  eraill  or  awdurdod  mwyaf  ymddiriedol. 
Yr  oedd  eglwysi  Cristionogol  wedi  cynnyddu  yn  fawr 
yn  y  wlad,  a  derbynvryr  o  athrawiaeth  y  Groes  yn 
helaethion    yn    holl     ffrwythau    cyfiavnder.  Tn 

amsor  yr  erlidigaeth  dan  Diocletian,  yn  nech]  eu  y 
pedwerydd  canrif.t  Yr  oedd  eglwysi  Frydain  yn  cyn. 
nyrcbu  eu  mberthyron  dros  y  gwiriouedd  a  cbyffeswyr 
anrhydeddus  i  dysti»laetb  lesu.  Ar  ddiwedd  y  pro- 
fedigaeth  tanllyd  hwnw,  a  dychweliad  heddwcb  i'r 
Eglvrys,  fe  alwodd  Constantins  gy mmanfa  (council) 
yn  Aries,  yn  ages  i  Marseilles  yn  Ffrainc,  yn  y 
flwyddyn  314;.  Yr  oedd,  o  leiaf,  dri  o  weinidogion 
Prydeinig  yn  y  g>nnadledd  bono,  ac  yn  cymmeryd 
rhan  yn  ei  plienderfyniadau.  Y  rbai  byn  oeddynt 
Eborius  o  York,  Restitutus  o  Lundain,  ac  Adelpbus, 
mae'n  debygol,  o  Gaerlleon.  Yn  j  flwyddyn  359, 
galwj'^d  yn  ngbyd  gynnadledd  arall  gaa  Constantins 
yn  Ariminum.  yn  Itali.  Yr  oedd  uwcblaw  pedwar 
eant  o  weinidogion  yn  bresenol  yn  y  gynnadledd 
bono,  yn  mblitb  y  rbai  yr  oedd  amryw  o  weinidogion 
eglwysi  Brydain.  Ymddengys  fod  yr  Ymerawdwr  ei 
bun  wedi  cyunyg  talu  treulion  yr  oil  a  ddaethtni  .i'r 
gynnadledd  bono;  ac  fed  gweinidogion  Gaul  a 
Brydain  (gyda  tbri  eitbriad)  wedi  gwrtbod  yr  bael- 
ioni  breninol  bwn: — yr  oeddyiit  yn  alluog;  eu  buaain 
i  gwrdd  â'u  treulion.  Yr  oedd  tri  eitbriad  o'r  eg- 
lwysi Brytauaidd,  y  rbai,  ymddengys,  oeddynt  yn 
rby  dylawd  i  dalu  ti-eulion   eu  gweinidogion,  a  darfu 

t  Gwel  Canrif  y  Tedwerydd,  tudal.  27. 


CRISTIONOGION   BOREUOL   BRTDAIÌÍ.  53 

iddynt  liwytbaa  mewn  canlyniad  dderbyn  j  cyn- 
northwy  breninol.  Ond  j  mae  presenpldeb  gweini- 
dogion  o'r  eglwysi  Prydeinig  ar  ddau  amgylchiad  mor 
bwysig,  mewn.gwlad  dr»mor  ac  mewn  cyfaod  nad  oedd 
y  dulliau  cyflym  diweddar  o  drafaelu  yn  adnabyddas,  a 
liyny  trwy  draul  mawr  o  amser  r  arian,  yn  gwasan- 
aethu  i  brofi  bodolaetb  Cristionogaeth  o  ledaeniad 
belacth  yn  y  wlad  hon.  Y  rhai  a  Jiethant  i'r  cynnad- 
leddan  hyn,  yn  ol  pob  tebyg  oeddynt  gynddrycb- 
iolwyr — gweinidogion  o  enw  a  Bafle  uchel;  ac  fel  ar 
amg'ylchiadan  cyffelyb  yn  yr  oes  hon,  rbaid  fod  y 
nifer  oedd  gartref,  nad  aethant  gyda  y  brodyr,  yn 
llawer  mwy.  A  barnn  oddiwrth  ddeddf  tebygol- 
rwydd,  yr  ydym  yn  caagln  fod  yn  rbaid  fod  yn  y 
cyfnod  cynuar  bwnw  nifer  mawr  o  eglwyai  Cristion- 
ogol  yn  ngwahanol  barthau  yr  ynys  bou. 

Felly  pan  daetb  Augustine  yma  fe  gafodd  y  wir 
flydd  yn  y  lie;  ac  er  fod  y  Sacsoniaid  eulunaddolgar 
wedi  acbosi  niwed,  bron,  annbraetbol  ir  eglwy«i, 
etto  ni  ddarfu  iddynt  ddiwreiddio  Cristionogaetb. 
Yr  ydoedd  o  byd  yn  y  wlad,  ac  ymddengys  ei  bo<l 
wedi  cael  cysgodfa  ar  gyrau  Cymmru,  rbag  angerdd 
yr  eulunaddolwyr  byny,  ac  mewn  lleoedd  dirgelaidd 
eraill  o'r  ynys. 

Yr  oedd  yn  Ilangor  Iscoed,  yn  swydd  Fdint,  yn  y 
cyfnod  bwnw  fouacbdy  nodedig,  ^yn  cynnw/s  uwch- 
law  dwy  fil  o  bobl  Gristionogol,  y  rbai  oeddyn  cynnal 
eu  bunain  trwy  eu  diwydrwydd,  a'r  rbai  oedd  yn 
cadw  yn  eu  plitb  lawer  o  Gristionogaetb  bur — gyn- 
tefig.  Ond  dylid  cofio  nad  oedd  y  mynaehdy  yma  yn 
dwyn  un  tebygolrwydd  i'r  gyfundrefn  f  ynacbaidd 
ffiaidd  o  eiddo  Pabyddiaetb,  yr  hon,  sef  y  Babyddol, 
a  brofodd  mewn  oesau  ar  ol  byn  yn  felldith  gyffredin 
i  Brydain  ac  i'r  boll  fyd  Gristionogol.  Yr  ydoedd 
hwn  yn  sefydliad  ag  oedd  yn  cynnal  ei  hunan,  a«  fe 
■ddangosa  y  darluniad  canlynol  o'i  gymmeriad  ei  fod  o 
j^.an  ei  gyfansoddiad  yn  dra  cbyfaddas  i  gadw  syml- 


54  HAKES   T   BEDTDDWTB. 

rwydd  bywyd  Kfengylaidd  y~a  mhlith  aelodau  j  gym- 
deithas: — "Yn  Mang-or  yr  oedd  athrofa  yn  cynnwys 
2100  o  Qristionog-ion,  y  rhai  oeddynt  wedi  ymgyf- 
Iwyno  i'r  Arglwydd,  iV  -wasanaetbu  Ef  yn  y  weini- 
dogaeth  fel  yr  oeddynt  yn  dyfod  yn  alluog,  I'r  rhai  y 
rhoddwyd  yr  enw  mynachod  JBangor.  Etio  ni  ddarfa 
iddynt  mewn  un  ffordd  gyduno  gyda  mynachod  Pab- 
yddol  yr  oes  bono  na'r  un  oedd  yn  canlyn,  oblegyd 
nid  oeddynt  wedi  eu  gosod  mewn  unrbyw  drefn  eg- 
Iwysig,  end  yr  oeddynt  gan  mwyaf  yn  lleygwyr,  y 
rhai  oeddynt  yn  gweitbio  gyda  ea  dwylaw,  yn  priodi, 
ac  yn  dilyn  ea  galwedigaethau;  yn  unig  yr  oedd  rhai 
o  honynt,  ysprydoedd  y  rhai  yr  oedd  yr  Arglwydd  yn 
ea  cymhwyso  a'u  tuedda  idd  ei  waith  mwyaf  union- 
gyrchol,  yn  cyssegru  eu  hunain  i  fyfyrio  yr  Tsgrytb- 
yraa,  ac  ymarferiadau  santaidd  eraill  mewn  trefn  i 
waith  y  weiuidogaetb,  y  rhai  a  anfonasant  allan 
luaws  o  offerynau  defnyddiol.*  Mae  Jameisonyn  ei 
*^ History  of  the  Culdees"  yn  dyweyd  am  y  mynacbdai 
hyn,  mai,  "Eu  bamcan  mawr  oedd,  trwy  gyflwyno 
addysg,  i  ddwyn  eraill  i  fynyi  waith  y  weinidogaeth." 
Oddiwrtb  Bede,  Robinson,  ac  eraill,  ymddengys  yn 
amlwg  fod  trigianyddion  y  sefydliadau  hyn  yn  cynnal 
eu  hunain  trwy  waith  eu  dwylaw  eu  bun,  pan  oedd- 
ynt, yn  yr  amgylcbiadau  mwyaf  lluosog,  yn  ysgol- 
feistri  yr  boll  ardal  (district).  Mae  Thierry  yu.  ei 
^^ History  of  the  Xorman  Conquest,^''  pan  yn  llefaru  am 
y  Prydeiniaid,  yn  sylwi  "fod  eu  mynachod  yn  fwy 
llafurus  nag  oedd  rbeolau  y  Pabyddion  yn  ordeinio; 
oblegyd  ni  dderbynid  cymmaint  ag  un  i'r  fynacblog 
Brydeinaidd  oddieitbr  ei  fod  yn  feddiannol  ar  rbyw 
gelfyddyd  neu  alwedigaetb;  yr  oedd  crefyddwjT  pob 
mynacblog  _vn  cael  eu  rhanu  i  ddau  ddosparth,  y  rhai 
oeddynt  ar  y  nail  yn  arcs  gartref  i  wed  Ho  a  myned 
allan  oddiaragylcb  i  weithio  "  (Booh  I).  Mae  Geoffry 
o  Monmouth  ar  ol  desgrifio  "yr  eglwys  hvyaf  anrbyd- 

•  Panvers's  History  of  Baptism,  p.  336, 


BANOOR    ISCOED.  55 

eddus"  yn  Mangor,  fel  yn  cynnwys  saith  o  ddosparth- 
iadau,  a  phob  dosparth  yn  meddu  tri  chant  o  ber- 
8onau,  mae  yn  dyweyd  am  danynt  **ea  bod  oil  yn 
byw  trwy  lafur  eu  dwylaw  eu  bunain.'' 

T  fath  yna  oedd  mynachdy  Bangor  Iscoed,  yn 
nghylcb  y  flŵyddyn  603,  pan  ddarfa  Augustine  o 
Rufain,  mewn  modd  trahaus,  hawlio  eu  bufudd-dod 
i'r  Pab  Greg'ory.  Gellir  yn  bawdd  gasgla  beth  oedd 
natur  yr  hyn  a  orchymynid  iddynt  oddiwrth  atebiad  y 
prif  fynach  yn  Mangor,  yr  hwn  a  osodir  allan  fel  hyn 
gan  hen  awdwr: — '"''Bydded  hysht/s,  ac  hel  ammheuaeth 
i  cliict,  gin  bod  ni  oil,  a  phob  tin  o  honom,  yn  ufuddac  yn 
ddeiliaid  Eglwys  Ddiiw,  ac  i  Bab  lihufain,  ac  i  bob 
Cristion  du/ciol,  i  garu  pob  un  yn  ol  ei  raddau  mewn 
cariad  perffaith,  ac  i  gynnorthwyo  pob  tin  o  honynf,  trwy 
air  a  gweithred,  i  fod  yn  blant  Dm9;  ac  nid  tcyf  fi  yn 
gwybod  am  tifudd.dod  heblaw  hien  yn  ddyJedus  iddo,  yr 
hwn  yr  ydych  chivi  yn  ei  alw  yn  Bab,  na  clnoaith  i  hawlio 
neu  erchi  (J,  gael  ei  gydnabod)  yn  Bad  y  Tadau;  a^r 
ufudd-dod  hwn,  yr  ydym  yn  bared  i'w  dalii  iddo  fe  ac  i 
bob  Cristion  yn  barhaut.  Heblaw  hyny,  yr  ydym  ni  dan 
lywodraeth  Esgob  Caerlleon-ar-lFysc,  yr  hwn  sydd  i 
lywodraethi  dan  Bduw  drosom  ni,  i  beri  i  ni  gadw  y 
ffordd  yn  ysprydol."  Am  y  gwrthodiad  tyner  hwn  i  gyd- 
nabod  y  Pab  arglwyddaidd,  darfu  iddynt  dalu  fíorffed 
ea  bywydau,  pan  mewn  ymosodiad  a  wuaed  arnynt, 
yn  fuan  ar  ol  hyn  trwy  offerynoliaeth  yr  Augustine 
hwn,*  pryd  y  cafodd  deuddeg  cant  o  honynt  eu  lladd 
mewn  modd  creulon,  ac  ni  ddiangodd  ond  dag  a  deugain 
0  faes  y  lladdfa!  Fe  gafodd  y  sefydlial  ardderchog 
yn  Mangor,  yn  nghyd  â'i  lyfr-gell  anmhrisiadwy  eu 
distrywio  yn  hollol,  ac  ni  adferwyd  ef  byth  ar  ol  y 
difrod  hwn;  ac  am  oesau  sydd  wedi  myned  heibio  o'r 
braidd  y  ceid  dim  olion  i  arddangos  yr  yspotyn  y  bu 
unwaith  mewn  bri.f 

*  Gwel  Thierry  ac  eraill. 
f  Mae  y  lie  hwn  yn  sefyll  ar  Ian  yr  afon  Dyfrdwy,'yn  nghylch  tair 


56  HANES   T   BEDTDDWTR, 

Pel  Bedyddwyr  Prydeinigjrydymyn  teimlo  dyddor- 
deb  mawr  yn  y  ddadl  rliwng  Cristionog-ion  Bangor  a'r 
esgob  coegfalcli  o  Rufiiin ,  oblogyd  y  mae  yn  pr  ofi  tuhwnt 
i  ammbenaetb  eu  bod  yn  gwrtbod  bedyddio  mabanod, 
neu  mewn  geirian  eraill  eu  bod  yn  ymavferyd  bsdydd 
y  crediuiol,  Tr  oedd  byn  yn  mblith  pefhau  eraill  yn 
drosedd  anfaideuol  yn  erbyn  Augustine;  ac  oddiwrth 
byn  y  cyfododd  y  gelyniaetb  cbwerw  a  ddangosodd 
o'r  decbren  i'r  diwedd.  Cangen  oedd  j  rliai  byn  o 
gorff  mawr  y  Criationogion  Prydeinig,  yn  mblitb  y 
rbai  yr  oedd  crefydd  yn  biodeno,  "yr  bon  ni  -wywodd 
erioed  o  amser  yr  Ápostolion,"  a'r  rbai  a  gadwasant 
eu  bnnain  yn  gywir  yn  y  ffydd,  yn  bur  yn  eu  baddol- 
iad,  trefn,  a  dysgyblaetb  Crist  fel  y  derbyniwyd  hi 
oddiwrtb  yr  Ápostolion  a'r  efenyylwyi*."*  Mae  y 
tebygolrwydd,  gan  byny,  mai  Bedyddvryr  oeddynt — 
Bedydduyr  Cyntefig—jVL  gfjî,  ie,  o'r  braidd  yn  amlwg, 
tuhwnt  i  bob  math  o  ammbeuaeth.  Ac  mae  y  tebyg- 
olrwydd hwn  yn  cael  [ei  gryfhau  yn  ddirfawr  gan  yr 
byn  a  bawliodd  Augustine  oddiwrthynt,  o  barthed  yr 
arferiad  hwn.  Tr  oedd  yn  gofyn  iddynt  "i  weinyddn 
bedydd  trwy  yr  hwn  yr  ydym  yn  cael  ein  bail-eni  i 
Dduw,  yn  ol  arferiad  yr  Eglwys  santaidd,  apostolaidd 

niilldir  o  Overton,  pump  o  Wrexham,  a  thair-ar-ddeg  o  Gaerlleon 
{Chester).  "  Tr  oedd  y  Mynachdy  yn  Mangor  yn  gyfoethog  mewn 
yigrif-lyfrau,  ac  iddo  enw  mawr  cyifredinol  ar  gyfrif  ei  lyfr-gfll 
v/erthfawrj  ac  y  mac  Speed  yn  dyweyd  ei  fod,  o  herwydd  ei  hen- 
afiaetli,  a  nifer  ei  ddynion  dysgedig,  yn  cael  ei  gydnabod  yn 
rhianl  (parent)  holl  fynachdai  eraill  y  byd."  Mae  ATilliam  o 
Malmfcbury,  yr  hwn  oedd  yn  byw  jn  fuan  ar  ol  y  Ä^orrnan  Con- 
quest, yn  sicrhau,  nad  oedd,  hyd  y  nod,  yn  ei  amser  ef  ond 
J  cliydig  olion  o'i  orwychder  henafol  yn  aros;  yr  oedd,  medd  er'e, 
g\Tinifer  o  eglwysi  adfeiliedig  {mined)  a'r  fath  bentyrau  mawrion 
o  yjbwriel  {rubbish)  na  cheid  eu  bath  yn  un  lie  arall.  Mae 
Leland  yn  dyweyd  o  barthed  iddo,  jn  amser  Harri  VII.  (1000 
O.C.),  "fod  esgyrn  y  mynachod,  yn  nghyd  à  darnau  o'u  dillad, 
wedi  cael  eu  troi  i  w  neb  y  tir  gaii  yr  erydr  wrth  aredig,  a  byny 
yn  amser  rhai  personau  ag  oeddynt  yn  fyw  y  pryd  hyny;  hefyd 
fod  peth  arian  Rhufeiaaidd  wedi  eu  cael." — Panorama  of  Nortl\ 
Wiles,  page,  82. 

♦  Ge.offi-y. 


T   PAB   GREQORI,   AC  AWSlDi.  57 

Rhufain."  Hyny  jw,  eu  bod  i  fedyddio  mabanod, 
oblegyd  betli  aralloedd  jv  "Eglwys  santaidd  apostoU 
aidd"  bono  jn  wneyd?  Mae  Tbierry,*  jv  bwn  ydym 
wedi  ddyfynu  eisioea,  yn  rboddi,yn  sylweddol,  yr  an 
esboniad  ai'  yr  bawliad  bwn,  pan  mae  yu  dyvreyd  fod 
y  CristioQOgion  Prydeinaidd  byn  yn  gwrtbod  creda 
" damnedigaetb  anfaddeuadwy  y  mabanod  ag  oeddynt 
yn  marw  yn  ddi-fedydd."  Ac  mae  y  "  Fabian's  Chron- 
icle" yn  gosod  pob  esboniad  arall  yn  ddisynwyr,  pan 
yn  aicrbau  fod  Augustine  yn  gorcbymyn,  "  Fod  i  chici 
i  roddi  Cristionogaeth  i  blant," — ystyr  yr  byn  yw,  "fod 
i  cbwi  roddi  iachawdwriaetb  i  fabanod  trwy  eu  bed- 
yddio  hwy."  Ni  ellir  rboddi  ystyr  arall  i'r  geiriau 
beb  wnentbur  camwri  a  pbob  flfaitb  adnabyddus  a 
ddaliai  gyssylltiad  I'r  amgylchiad.  Gregory,  gan  yr 
bwn  yr  anfonwyd  Augustine  i  Loegr,  ycbydig  cyn  y 
cyfnod  bwn  a  basiodd  ddeddf  fel  y  canlyn: — "Bydded 


*Mae  yr  hanesydd  diduedd  nchod  yn  dwyn  y  dystiolaeth 
werthfawr  ganlynol  i  henafiaeth  a  phurdeb  íFydd  Cristionogion 
Prydeinig  y  chweched,  yn  nghyd  a'r  canrifoedd  o  flaen  bwnw. 
Y  mae  yn  cofnodi  hanes  boremol  y  Bretngne  yn  Ngogledd  Orllew- 
inol  Ffrainc,  "  lie  yr  osdd  y  Britons  neu  Bretons  wedi  cymmeryd 
noddfa  rhag  eu  goresgynwyr  Saxouaidd,"  ac  y  mae  yn  myned  yn 
mlaen  i  ddyweyd  am  danynt, — "  wedi  bod  ya  Griitiouogion  am 
rai  oesau,  ac  feallai  y  Cristionogion  rawya/  selog  yn  y  byd,  yr 
oeddynt  wedi  dyfod  i  Gaul,  a  chyda  hwy  athrawou  mwy  dysgedig 
a  gwybodus  na'r  rhai  oedd  yn  barod  yn  y  Dalaeth  bell,  yn  yi'  hon 
y  sefydlasant.  Hwy  a  burasant  ifydd  hen  drigolion  y  wlad,  yr 
hon  hyd  ■•  y  pryd  hyny  oedd  yn  hynod  anmherffaith;  hwy  a 
aethant  ac  a  bregethasant  yn  rhàd  yn  y  tiriogaethau  cylchynol; 
aefel  yr  oedd  eu  cenadon  yn  dangos  nad  elw  personol  oedd  niewn 
golwg  ganddynt.  yn  derbyn  dim  gan  neb  hyd  y  nod  ymborth  a 
diod.  Yr  oeddynt  yn  mhoh  man  yn  cael  eu  croesawi  yn  fawr. 
Larfu  dinasyddion  Vennei  ddewis  Erython  mudedig  yn  esgob 
(gweinidog)  iddvnt ;  ac  yr  oedd  y  Brythoniaid  eu  kunain  yn 
ordeiuio  esgobion  mewm  amryw  drefydd  yn  eu  gwhid  newydd,  lie 
nad  oedd  un  wedi  bod  eriocd  ot  blaen.  1  arfu  idd>  nt  tl'urfio  eu 
crefyddyr  un  modd  ag  y  darfu  iddynt  fFurfio  eu  sefydliadgwladol 
heb  ofyn  caniatid  neu  gyughor  unrhyw  allu  tramor  arall." 
Norman  Conquest,  hook  I.  Tystiolaeth  fwy  pendant  na  hon,  ni 
allem  ddymuno  gael,  o  barthed  iymlrwydd,  difrifoldeb  a  íêl  y 
Cristionogion  Prydeinig  Cyntetìg.  A  dyniou  fel  byn  eedd  y  rhai 
yr  oedd  y  mynach  Rhufeinig,  Augustine  yn  sycbedu  am  eu  dis- 
trywio.     Mcwn  gwiiionedd  y  mae  Duw  a  wna  farn  ar  y  ddaiar< 


58  HANES   T   BEDTDDWTR. 

i'r  holl  blant  ieuanc  gael  eu  bedyddio,  fel  y  dylent 
gael,  yn  ol  traddodiad  yTadau;"  acnidoedd  ondpoth 
natariol  iV  ddisgwyl  y  buasai  gwrthwynebiad  i'r 
meistr  mewn  pwnc  mor  bwysig-,  yu  cynbyrfu  digof- 
aint  y  gwas  balcb  bwn  o  eiddo  y  Pab.  Felly  pan 
ddarfu  i'r  Cristionogiou  Prydeinig'  byn  o  Fangor 
wrthod  ^*  rJioddi  Cristionof/aeth  i  bla)it,"  wrtb  arcbiad 
yr  Eglwijs  Santaidd  Ä2)ostolaidd  Riifeinig,  eitbr  mewn 
modd  duwiol  i  ddewis  "ufuddhau  i  Dduw  yn  fwy  nag 
i  ddynion,"  darfu  iddynt  gynhyrfa  digofaint  mab  i'r 
Eglwys  bono,  gweitbredoedd  yr  bon  a'i  gwnaetb  *'bi 
yn  feddvsr  ar  waed  y  eaint,  ac  *r  waed  mertbyron 
lesu,"  (Dad.  xvii.  6.)  Mae  ei  boll  banes  yn  un  o 
erlidigaetb;  ond,  bendigedig  fyddo  Daw,  y  mae  ei 
diwedd  yn  agos  a'i  barn  nid  jw  yn  oedi,  (Dad.xviii.  8.) 

Yr  oedd  rbai  pynciau  eraill,  yn  ngbylcb  y  rbai  yr 
oedd  y  Cristionogion  Prydeinig  byn  ac  Augustine  yn 
gwabaniaetbu,  y  penaf  o'r  rbai  byn  oedd  y  cyfnod  i 
gynnal  y  Pasc;  ond  gan  na  ddaliau  y  petbau  byn  ond 
cyssylltiad  pell  â'r  amgylcbiad,  mor  bell  ag  y  mae  yn 
pertbyn  i'r  Bedyddwyr,  nid  oes  angen  eu  bolrbain 
yma.  Digon  yw  dyweyd  am  yr  boll  drafodaetb,  i  un 
o  sefydliadau  mwyaf  pwysig  yr  oes  bono  gael  ei  ys- 
gybo  oddiar  wyneb  y  ddaiar  o  berwydd  gwrtbod  ym- 
ostwng  i'r  Pab. 

Er  fod  yn  amlwg  fel  byn  fod  bedydd  mabanod  wedi 
ymdaenu  yn  helaetb  yn  y  Gorllewin  yn  y  canrif  bwn, 
etto  yr  oedd  bedydd  y  crediniol  yn  fíynu  yn  y  Dwy- 
rain,  ac  hyd  y  nod  yn  yr  Aipht.  Yr  oedd  dynion 
fíyddlawn,  yma  a  tbraw,  yn  ymdrecbu  dros  symlrwydd 
cyntefig,  ac  beb  ddysgu  etto  dycbrynu  rbag  y  Pab  o 
Rufain,  yr  oeddynt  yn  sefyll  i  fyny  yn  wrol  i  am- 
ddiffyn  yr  ben  wirionedd.  Yn  mblitb  y  rbai  byn,  yr 
oedd  Adrianus,  gweinidog  yn  Ngborintb,  yn  sefyll  yn 
neillduol  0  ucbel.  Nid  \n  unig  fe  ddaliodd  wrtb  yr 
arferiad  cyntefig,  ond  fe  wrtbwynebodd  fedydd  mab- 
anod, trwy  wrtbod  eu  bedyddio   eu  hunan,  a  tbrwy 


YMLTNIAD   WETH   GOMMISIWN    CRIST.  59 

hefyd  ddarbwyllo  pawb  ag-  'roedcl  ganddo  ddylanwad 
arnynt,  i  wrthod  bedydd  iddynt.  Fe  g-afodd  mewa 
canlyuiad  i  hyn,  ei  gyhuddo  g-an  y  Pab  Grreg-ory, 
wrth  John,  g-weinidog",  yn  Lai'issa,  a'i  gyfrif  yn  euog 
o'r  trosedd  "o  droi  ymaith  blant  ieuauc  oddiwrth  fed- 
ydd,  a  g'adael  iddynt  farw  hebddj,"  am  yr  hyn  y 
daethaut  yn  ei  erbyn  fel  troseddwr  mawr.  Yr  oedd 
Gregory  wedi  yfed  yn  ddwfn  i'r  twyll  Augnstinaidd  o 
ail-enedigaeth  bedyddiadol;  ac  o  herwydd  hyn  ei  siom- 
edigaeth  fod  dyn  etto  i'w  gael,  yr  hwn  a  feiddiai  ddal 
atycommisswnEfengylaidd, — "  Ynebagredoac  afed- 
yddier  a  fyddcadwedig.*'  Ei  amcan  oedd,  dodi  bedydd 
yn  llo  íîydd,  a  gwneyd  y  seremoni  allanol  yn  drwy- 
dded  i'r  nefoedd.  Mae  y  ddyfais  hon — y  traddodiad 
dynol  hwn,  wedi  parhau  o'r  dydd  hwnw  hyd  yn  awr, 
neu  uwchlaw  mil  o  flynyddoedd. 

Yr  oedd  ymlyniad  cyffelyb  wrfch  yr  ymarferiad 
apostolaidd  yn  parhau  yn  yr  Aipht  mor  ddiweddar 
a'r  flw3Ŵlyn  670.  Mae  awdnrdod  ag  y  gellir  ym- 
ddiried  iddo  yn  hysbysu  "fod  bed\dd  Crist,  ar  ol 
pregethiadjjy;lcl  mewn  dull  cywir  yn  cael  ei  arferyd  yn  yr 
Aipht,  diC  ■jn  y  fath  barch,  fel  dar fa  rhai  gwledydd 
eraill  adferyd  y  grefydd  Gristionogol.  yn  ol  eu  hes- 
iampl  hwy  (yn  yr  Aipht)  y  rhai  oeddynt  fel  hyn  yn 
gwahaniaethu  oddivvrth  Eglwys  Rufain,  ac  a  osodas- 
ant  grefydd  ar  ei  sail  gyntaf  apostolaidd.  Hyd  y  nod 
yn  yr  Hyspaen,  nid  oedd  ffydd  gyntefig  wedi  darfod, 
oblegyd  yr  ydym  yn  cael  f.d  Isidore,  o  Seville,  yn 
nghylch  y  flwyddyn  610,  yn  cyhoeddi  traethawd  ar  y 
Gosodiadau  Egìwysìg  (Clnirch  Institules),  yn  yr  hwn 
y  maeyn  defnyddio  yr  iaith  ganlynol : — '"Mae  bedydd 
yn  gynnwysedig  o  soddiad,  yn  arddangosiad  o  gladd- 
edigaeth  Crist,  ac  o  ddadsuddiad,  yn  arddangosiad  o'i 
adgyfodiad." 

Ond  yn  y  Gorllewin,  lie  yr  oedd  awdnrdod  y  Pab — 
Dyn  newydd  Pechod,  yn  cael  ei  arferyd  yn  fvvy  union- 
gyrchol,  yno  yr  oeddy  newydd-beth,  sef  bedydd  mab- 


60  HANES    T    BEDTDDWTR. 

anod  yn  cwrdd  â  bynawsedd,  o'r  braidd  beb  nn 
rhwystr.  Fe  ddaetb  yn  ddefod  (fashion)  llysoedd,  ac 
a  drawBfeddiannodd  yn  raddol  ddylanwad  ac  awdur- 
dod  deddf  Genedlaetbol.  Mewn  gwirionedd,  y  mae 
yn  ammbenua  a  fuasai  bytb  yn  dyfod  y  petb  ydyw  yn 
avfr,  a'r  petb  ag  mae  wedi  bod  am  rbyw  1200  o 
flynyddoedd,  ond  trwy  nodded  y  llywodraetb-wyr 
gwladol.  Y  Llywodraetb  ac  aid  eg-wyddor  nac  Ts- 
grytbyr  sydd  wedi  ei  wneyd  y  pelb  ydyw;  ac  nid  oes 
ynom  unrbyw  betruster  i  ddyweyd,  na  fuasai  bytb 
wedi  byw  mewn  unwedd  oni  bai  cefnogiad  ac  am- 
ddiifyuiad  (fivhidiadol.  Pe  buasai  wedi  cael  ei  adael 
i'w  bawliau  cynbeuid — pe  buasai  wedi  gorfod  ym- 
ddibynu  ar  ei  baeddiannan  ei  bun,  beb  gael  ei  gyn- 
nortbwyo  gan  wênau  dau-ddyblyg  Csesar,  buasai  wedi 
myned  íFordd  yr  boll  ddaiar  yn  mbell  cyn  byu,  ac 
wedi  suddo  i  ebargofiant,  yr  byn  etto  fydd  ei  dynged 
olaf  ef.  Esgeulustra  o'r  Beibl  a  roddodd  enedigaeth 
iddo;  ond  lie  bynag  y  daw  y  llyfr  bwnw  yn  ddeddf 
meddwl  y  byd  Criitionogol,  o'r  ailiad  bwnw  fe  fydd 
yn  marw. 

O'r  braidd  y  gwnaetb  y  newydd-betb  mabanaidd 
bwn,  yn  un  rban  o'r  byd  Cristionogol,  ymdaenu  gyda 
cbymmaiut  o  eíFaitb  ag  y  gwnaetb  yn  Lloegr.  Tn  y 
canrif  bwn  yr  oedd  yn  cadw  lie  ucbel  yn  neddf-wneutb- 
uriad  y  cyfnod  bwnw,  ac  ymddengys  nad  oedd  brenin 
yn  wrtbwynebol  i  roddi  lie  iddo  yn  ei  ddeddf  lyfr. 
Darfu  Ina,  brenin  y  Baxoniaid  Gorllewiuol  (Berkshire, 
Hampshire,  Wiltshire,  &c.,  i  Cornwal),  wneyd  deddf 
yn  mblitb  deddfau  eraill,  tua'r  flwyddyn  694,  "fod  y 
plentyn  i  gael  ei  fedyddio  o  fewn  cylch  30  diwrnod  ar 
ol  ei  eni,  ac  os  na,  bydd  i'r  esgeulustra  gael  ei  gospi 
â  dirwy  o  ddeg-swllt-ar-ugain,*  ac  os  bydd  efe  farw 
cyn  cael  ei  fedyddio,  byddyn  fforffedu  yr  oil  a  berthyn 
iddo."  Tma  yr  oeid  y  brenin  yn  llefaru  dros  yr 
oiFeiriad,  ac  yn  gwneyd  yn  drosedd  cospad wy,  yr  byn 

£wm  mawr  imon  yn  y  dyddiau  hjny. 


BE»rDD    AC   NID   TAENELLIAD   A  ẂEINTDDID.  61 

nad  oedd  Crist  na'i  Apoatolion  wedi  ei  orchymyn  jn 
unman.  Mae'n  atnlwg  fod  j  Brenin  Ina  hwn  yn 
bawen  i'r  offeiriaid,  adarfuiddoyn  ynfyd  feddwl  ei  fod 
yn  gwneuthur  gwasanaeth  i  Ddaw  trwy  draws  argym- 
meryd  awdurdod  na  roddodd  Daw  i  un  dyn  erioed. 
Etto  y  mae  dylanwad  eglwysig  yn  amlwg  yma,  ac  y 
mae  ymo3tyngiad  y  brenin  i'r  dylanwad  hwnw,  yn 
profi  tuhwnt  i  bob  ammheuaeth  resymol  gynnyddiad 
dylanwad  yr  Eglwys  Rufeinig  yn  neddf-wneuthuriad 
Lloegr.*  Yr  oedd  hyn  yn  ymadawiad  distaw  oddi- 
wrth  pob  apeliad  at  yr  Tsgrythyr,  a"i  drosglwyddo 
oil  at  y  llywydd  gwladol,  yr  hwn  fel  hyn  mewn  modd 
tawel  a  gafodd  yr  awdurdod  o  fod  yn  ben  yr  Eglwys. 
Ond  yr  otfeiriad  oedd  wrth  wraidd  yr  holl  drafodaeth, 
«c  ni  wnaeth  Ina  ond  cyhoeddi  ewyllys  ei  arglwydd  yn 
Rhufain,  yr  hwn  oedd  fwy  nag  ef 

Mae  yn  syndod  fel  darfu  i'r  newydd-beth — bedydd 
mabanod  brofi  ei  hun  yn  yr  oea  lac  ac  annwybodua 
hon,  etto,  hyd  y  nod,  j  pryd  hyn,  yr  oedd  bedydd  o 
ran  ei  ddull  yn  eael  ei  gadw  yn  ei  burdeb  dechreuol. 
Wedi'r  cwbl,  hedydd  ydoedd  o  hyd,  ac  nid  taenelliad. 
"  Tr  oedd  Angustinii  a  Panlinue,"  medd  Foxe  the 
Marty rologist,  j  pryd  hyny  yn  bedyddio  mewn  afan- 
ydd,  ac  »id  mewn  fonts  cyssegredig."  T  mae  Gre- 
gory o  Rufainyu  ysgrifenu  at  Eulogius,  o  Alexandria, 
yn  hysbysu  ac  yn  llawenhau,  "  fod,  ar  gadwad  gwyl 
genedigaeth  ein  Harglwydd,  yr  bwa  a  gymmerodd 
le  yn  ol  yr  indiction  cyntaf  hwn  uwchlaw  10,000  o 
Saeson  wedi  cael  eu  bedyddio  gan  ein  brawd  hwn  a'n 

•  "  Usage  prevailed  among  the  Saxons  in  eeolcsiastic»!  as 
much  as  it  did  in  secular  affairs ;  but  which  required  the  express 
sanctioo  of  the  legislature  was»  determined  iu  councils,  s.  nods,  or 
as  they  were  then  called  circgemots;  which  were  8uinmoued,  either 
by  the  King's  authority  or  by  the  archhiiihop^  of  Canterbury.  The 
first  councils  of  any  importance  among  the  Saxons  was  summoned 
A.D.  664,  by  Oswi,  Brenin  ^íorthumberlaud,  for  the  purpose  of 
settling  the  time  of  keeping  Easter,  when  it  was  determined  that 
it  should  be  kept  after  the  Moiiian  manner."  Crabb's  History  of 
English  Law,  chapter,  2. 


62  HANES    Y   BEDTDDWTR. 

cyd-esgob,"  sef  Augustine.*  Mae  ysgrifenwr  diweddar 
ar  banes  yr  Eglwys,  yr  bwn  sydd  ofi'eiriado'r  Eglwys 
Sefydledig,  a'r  bwn  ellir  gymmcryd  fel  tystiolaetb 
anmbartiol  ar  y  pwnc  bwn,  yn  dyweyd  fod  bedydd 
yr  amseroedd  byny,  yn  cael  ei  weinyddu  trwy  drochiad. 
Pan  yn  cofuodi  gvveitbrediadau  cymmanfa  (syiod)  a 
gynnaliwyd  yn  Calcuitb,  dan  yr  Arcb-esgob  Wulfred, 
O.C,  81G,  mae  yn  dywedyd,  "  fod  yr  unfed  ar  ddeg 
rbeol  yn  danjos  fod  bedydd,  yn  gytiVedin  yn  cael  ei 
weinyddu  trwy  drocbiad,  gan  ei  bod  yn  condemnio 
taenelliad  fel  newydd-betb.''  t  Os  fel  byn  yr  oedd  yn 
bod  yn  y  nawfed  canrif,  o'r  braidd  y  gellir  tybied  fod 
taenelliad  yn  cael  ei  arfer  a'i  gymbell  gan  Augustine 
yn  y  cbwecbed  a'r  seitbfed  canrif.  Ac  mae  y  ffaitb, 
fel  y  mae  yn  cael  ei  osod  allan  gan  Foxe,  wedi  ei 
ddyfynu  yu  '^Adam  lai/lor's  Church  History ^^^  fod  y 
10,000  ucbod  wedi  cael  eu  bedyddio  gan  yr  esgob 
Rbufeinig,  yn  yr  afon  Swale,  yn  Yorhhire,  yn  brawf 
cyfocbrog  mai  trocbiad,  ac  nid  taenelliad,  oedd  y  dull 
yn  yr  oesoedd  byny.  Mae  yn  canlyn,  gan  byny, 
mor  belled  ag  'roedd  unrbyw  ddadl  fedyddiadol 
yn  bodoli  yn  y  cyfnod  bwnw,  nad  oedd  gan- 
ddynt  unrbyw  gyfeiriad  at  y  dill,  ond  at  ddeddf 
newydd  Rbufain  yn  rboddi  "  Cristionogaeth  i  llant,'* 
trwy  eu  derbyn  i  fedydd.  Troeddyn  bawlio  trochiad 
ac  nid  taenelliad  (yr  bwn  oedd  y  pryd  byny  yn  bollol 
anadnabyddus)  i'r  maban  yn  lie  un  yn  creda. 

Gyda  golwg  ar  yr  ymrafael  ffol  a  gwartbus,  a 
barbaodd  rbwng  esgobion  Rbufain  a  Cbaercystenyn, 
am  y  titl  cymben-falcb  o  esgob  (yffredinol,  ni  wnawn 
sylw  o  boni.  "Nod  y  bwystfil"  ydoedd,  ac  fe  ddarfu 
iddo  fe,  yr  bwn  a  ymffrostiodd  yn  y  meddiant  o  bono 
yn  bollol  brofi  ei  hawl  i'r  rbagoriaetb  gwaradwyddus. 

*  Indiction,  hyspysiad,  cvhoeddiad;    cylch  (mewn   amseiydd- 

iaeth)   o  15  mlwydd,  a  sefjdlwyd  gan  Cystenyn  Fawr  yn  y  flwy- 

ddyn,313  er  còf  am  y  frwydr  fawi"  a  ennillodd  efe  ar  Facsen  Wledig 

t  Church  History,    by  J.  A.  Baxter,   M.A.,   perpetual   Curate  of 

Christ  Church,  Cosely,  page  147,  (Second  hditiou.) 


CYFODIAD   MÀHOMMED.  63 

T  roae  hjn  mor  wrfhwj'nebol  i  bob  peth  sydd  yn 
ostyngedig-  yn  y  fFydd  Gristionogol,  fel  y  darfa  iddo 
lanw  ei  feddiannydd  â  balchder  ifiaidd,  fel  yn  fuan 
iawn  y  darfu  iddo  "  ymddyrcbafa  goruwcb  pobpeth 
a  elwir  yn  Dduw,  neu  a  addolir;  byd  onid  jw  efe, 
m'îgys  Duw,  yn  eistedd  yn  nbeml  Duw,  ac  yn  ei 
ddangos  ei  hun  mai  Duw  ydyw,"  (2  Tbes.  ii.  4).* 

Mae  un  amgylcbiad  arall  a  gymmerodd  le  yn  y 
canrif  bwn  yn  baeddu  sylw,  byny  yw,  ymddangosiad 
Mabomet  neu  Mabomed  yn  Arabia,  cenadaetb  yr 
hwn,  fel  crefydd  wabaniaetbol,  syddyn  dyddio  o  Gor- 
pbenaf,  16,  622  o  O.C.  Mae  ef,  yn  gyffredin,  wedi 
cael  ei  ystyried  fel  "  gau  broftwyd"  llyfr  y  Dadgudd- 
iad  (Dad.  xvi.  13;  xix.  20;  xx.  10),  ac  fel  gwrtb-ran 
(counterpart)  Dwyreiniol  "y  bwystfil"  yn  Rbufain. 
Mae  ei  fod  ef,  a'i  ganlynwyr,  wedi  bod  yn  fflangell 
ofnadwy  i'r  Eglwys,  yu  bwnc  o  banesyddiaetb  tubwnt 
i  ammbeuaetb,  ond  nid  ydyw  yn  cael  ei  gadw  mewn 
côf,  yn  ddigonol,  fod  esmwytbdra,  ysbryd  cynbenu3, 
ac  anffyddlondeb  yr  eglwysi  Dwyreiniol  wedi  gwabodd 
03  nid  creu  y  fflangell,  yr  bon  y  darfu  i'r  nefoedd  gyf- 
lawn  ganiatdu  i  ymddangos  er  eu  cospedigaetb  baedd- 
iannol.  Oblegyd  fel  y  darfu  i'r  Pab  o  Rbufain  darddu 
allan  oddiwrtb  gnawdolrwydd  yr  Eglwys  Orllewinol, 
felly  y  darfu  i  Mahommed  gyfodi  allan  o  lygredigaetb 
dycbrynllyd  yr  Eglwys  Ddwyreiniol;  ac  mae  y  ddau,  fel 
eu  gilydd,  yn  arddangos  y  ddeddf  gNÍfredinol,  sef  lie 
bynag  y  byddo  dyfroedd  llygredig  a  llonydd,  y  ceir  yno 
yn  wastad  flfrogaod  a  llyffaiut.  Bydded  i'r  eglwysi 
presenol  gymmeryd  rbybydd.  Mae  "y  bwyotfil  a'r 
gau  broíFwyd''  yn  cyboeddi  fod  pob  ymadawiad 
oddiwrtb  wirionedd  syml  yr  Efengyl — pob  dyuesiad 
at  falcbder  bydol,  a  pbob  cydsyniad  a  cbyfeiliornad 
er  mwyn  budd  a  lies  presenol,  y  bydd  iddynt  yn  an- 

*  "Ein  Hai'nlwydd 'Dduw  y  Pab,"  oedd  yn  fynycli  yn  cael  ei 
hawlio  gan  y  Pab  o  Rutain,  ac  mne  y  "cnnon  Inw"  yn  ei  gan- 
ifttau  etlo,  oddieithr  ei  bod  wedi  ei  chyfnewid  yn  ddiweddar. 


64!  HAXES    T   BEDTDDWTR. 

fi'aaledlg'  ddwyn  eu  cospedigaeth  eu  hun,  nes  o'r 
diwodd  y  bydd  triflers  gyd»  pethau  dwyfol  "  yn  cael 
eu  rhoddi  fyny  i  gredu  celwydd"  (2  Thes.  ii.  11). 
Gyda  yr  eitbriadau  lleiaf,  y  raae  saitb  Eglwys  Asia, 
Eglwy«i  ColosBe,  a  Oalatia,  yr  Eglwys  yn  Jerusalem, 
yr  bon  "ydyw  ein  mbam  ddaiarol  ni  oil,"  gydag  am- 
rywiol  eglwysi  Cristionogol  eraill  yn  y  partbau  eang 
byny,  wedi  boUol  ddiflanu  oddiar  wyneb  y  ddaiar  er 
ys  amser  maitb  bellacb,  Tn  gwrtbod  gwrando  ar 
gjTigborion  tyner  y  Gwaredvrr  cariadlawn  i  wneyd 
"y  gweithredoedd  cyntaf,"  bwy  a  suddasant  o  lygred- 
igaetb  i  lygredigaeth,  byd  yn  rhy  ddiwertb  ac  an- 
nuwiol  i'w  goddef  yn  bwy,  fe'u  byswyd  yn  bantwr  o 
adfeilion  gan  ddiluw  tanllyd,  sel  ynfyd-grefyddol 
Mabommedaniaetb;  ac  mae  y  geiria»  dycbrynllyd 
hyn  wedi  eu  bysgrifenn  ar  eu  gweddillion  golosgawl, 
megys  mewn  llytbyrenau  o  fflamiau — "A'r  boll 
eglwysi  a  gânt  wybod  mai  myfi  yw  yr  Hwn  sydd  yn 
cbwilio  yr  arenau  a'r  calonau;  ac  mi  a  roddaf  i  bob 
un  o  bonocb  yn  ol  eicb  gTy^eitbredoedd,"  (Dad.  ii.  23.) 
Dyna  oedd  cyflwr  gwartbraddol  yr  Eglwysi  Dwy- 
reiniol  pan  ymddangOBodd  Mabommed.  "  Yn  wir," 
medd  Waahington  Irring,  yn  ei  banea  ddyddorol  o 
fywyd  y  proflFwyd,  "yr  oedd  y  rbwygiadau  a'r  an- 
nghydfodau  cbwerwon  yn  mblitb  y  Cristionogion 
Dwyreiniol  wedi  anmbaru  eu  barn  o  bartbed  cywirdeb 
y  ffydd  {orthodoxy),  gwaubau  eu  sel,  ac  wedi  eii 
gwneutbur  yn  dueddol  i  gael  eu  barwain  ymaitb  gyda 
bawdd-der  gau  atbrawiaetbau  newyddion."  Bet.b 
raid  fod  angerddoldeb  eu  cyflwr  drygionus,  eu  sefyllfa 
gnawdol,  lygredig,  pan  y  gallai  yr  un  ysgrifenydd 
ddyweyd  am  foreu  oes  Mabommed,  a'i  atbrawiaetbau 
enawdol,  sef  "fod  y  ifydd  ag  oedd  ef  wedi  ei  baddysja 
byd  yn  byn,  ya  buracb  na'r  un  cedd  yn  cael  ei  dal 
allan  gan  gau-Qristionogion  Arabia?"  Yr  oedd  yr 
enw  Criation  wedi  dytbd  yn  ddiareb  ac  yn  wawd,  a 
Mabommed  oedd  y  fflangell  at  y  rbai  anSyddlawn 


PEN-A»ÖLWT©DIABTH    CREFTDDOL.  65" 

hjn,  sef,  j  rliai  oedd  wedi  "gadael  eu  cariad  cyntaf." 
Onid  oes  ya  hyn  oil  wei-a  i  eg'lwysi  presenol 
Prydain?  At  beth  mae  eu  lalchder  yn  taeddu  yn  eu 
Ladeiladau  gorwych,  gyda  chloahdai  uchel  a  phin- 
aclau  diddefnydd,  y  rhai  sydd  yn  mhob  man  yn  britho 
y  wlad?  I  ba  beth  mae  eu  parcJiusrwi/id,  yn  yr  hwn 
yr  ymffrostiant,  yn  arwain,  pan  mae  dynion  yn  cael 
eu  banrhydeddu  3'n  ol  eu  cyfoeth,  a'u  hystyried  jn 
gymhwya  i  swydd  mewn  cyfartaledd  i  swm  eu  harian? 
Ac  at  beth  mao  eu  cymmiindel  agorei  yn  cyfeirio,  ond 
at  sefyllfa  pethan.  lie  y  caiff  llwyddiant  a  budd  pres- 
enol  fod  yn  rbeol,  ac  ufadd-dod  cyflawn  a  manwyl  i 
Grist  yn  eithriad?  Bydded  iddynt  ar  bob  cyfrif 
ystyried!  Os  bydd  iddynt  barbau  yn  falch,  yn  fydol, 
ac  yn  llac;  os  bydd  iddynt  yn  ymarfercl  ddewis,  "yr 
ani'bydedd  sydd  yn  deilliaw  oddiwrtb  ddyn,"  gallai  y 
çaiíFrhyw  íBangell  gyBelyb  ganiatàd  i'w  dwyn  yn  ol 
i  edifeirwcb  ac  at  j  Bibl. 


CAN  R  IF    YR    WTTHFED. 

"  Yk  necbreuad  yr  wythfed  canrif,  yr  oedd  yi' hoU 
fyd  Cristionogol  (OatAòlie)  mor  druenns  ac  auuuwiol 
ag  y  gellir  dycbymmygu  am  dano.  Yr  oedd  y  gam- 
drefn  resynol,  o  gymbwyso  wyddoriaeth  Inddewig  at 
greíydd  syml  lesu  ^7edi  cymmeryd  j  llywodraeth 
oddiar  ei  sylfaen  naturiol,  a  darfu  'r  holl  deyrnasoedd 
ddymcbweljd  i  un  pentwr  mawr  o  adfeilion.  Pa  le 
bynag  jv  oedd  cyfundrefn  0  ben-arglwyddiaetb,  llyw- 
odraethiad  eglwysig  yn  dyfod,  yr  oedd  llywodraeth- 
wyr  gwladol  yn  foan  yn  canfod  y  dylai  y  rbai  a 
gymmerent  arnynt  arolygu  dynolryw,  gael  eu 
harolygu  eu  bunain;  ao  'roedd  yn  rhaid  iddynt  sefydlu 
rhyw  hawliau  newyddion  dros  eu  deiliaid  er  gwrth- 
bwyso  dylanwad  ofìeiriadol.  Darfu  i'r  rban  fwyaf 
p'r  tywysogion  ymgyngrheirio  á'r  goresgynwyr  per- 
yglus  hyn,  ond  yr  oedd  tra-arglwyddiaeth  grefyddol 


66  HANES   T  BEDTDDVTTR. 

jn  cael  ei  chryfhan  gan  gyngreiriau  tramor,  yn 
tueddu  tuag  at  lywodraeth  gyffredinol,  yr  hon  yn  y 
diwedd  a  wrthbwysodd  lywodraethaa  gwahanedig. 
Dyma  y  Gristionogaeth  a  ddistrywiodd  yr  ymerodr- 
aeth  Rufeinig." 

Fel  yna  y  mae  Robinson  mewn  dull  galarus,  yn 
ysgrifenu  yn  ei  ^^ ecclesiastical  Researches"  am  gyflwr 
"  truenus"  ac  "annawiol"  y  byd  Cristionogol,  gydag 
agoriad  yr  wythfed  canrif;  ac  mae  y  dystiolaeth  hon 
yn  cael  ei  chadarnhau  gan  Mosheim,  yr  hwn  sydd  yn 
eylwi,  "Fod  llygriad  moesau,  yr  hyn  oedd  yn  dian- 
rhydeddu  yr  oHeiriaid  yn  y  canrif  blaenorol,  yn  cyn- 
nyddu  yn  lie  lleihaa  yn  yr  un  presenol;  ac  yn  ar- 
ddangos  ei  hnnan  yn  y  dullweddau  mwyaf  ffiaidd  yn 
y  taleithiau  Dwyreiniol  a  Gorllewinol."  Ac  mae'r 
hanesydd  hwH  yn  ychwanegu,  "Ac  ni  allasai  yr  am- 
rywiol  ddeddfau  a  ddygwyd  i  fodolaeth  yn  eu  herbyn 
gan  Carloman,  Pepin,  a  Charlemagne,  roddi  terfyn 
iV  penrhyddid  anystyriol,  na  chwaith  ddwyn  oddi- 
amgylch  eu  hedifeirwch." 

Gyda'r  fath  offeiriaid, — dysgawdwyr,  y  rhai  ag 
'roedd  eu  holl  fywyd  yn  un  arddangosfa  fawr  o  ben- 
rhyddid  cnawdol,  beth  raid  fod  sefyllfa  yr  Eglwys  ei 
hunan?  Gyda  bugeiliaid,  ymddygiad  gwastadol  y 
rhai  oedd  yn  waradwydd  cyffredin,  ac  yn  wawd  cy- 
hoeddus,  fe  fuasai  mor  ofer  dysgwyl  Eglwys  bur — 
Eglwys  wedi  ei  iFurfio  ac  yn  cael  ei  rheoleiddio  ya  ol 
ordinhadau  Duvv,  ag  fyddai  dysgwyl  cael  awjr  pur 
ac  iachua  yn  mhlith  beddau  y  meirw.  Yr  oedd  yr 
offeiriaid  a'r  bobl  yn  halogedig,  a  gellir  dywedyd, 
bron  am  yr  holl  Eglwys  yn  y  cyfuod  hwn,  gyda'r 
gwirionedd  cadarnaf,  "o  wadn  y  troed  hyd  y  pen,  yr 
oedd  archollion  a  chleisiau,  a  gweliau  crawnllyd." 
Tr  oedd  yr  Eglwys  yu  dỳ  aflan  y  gwahan-gleifion,  ac 
nid  oedd  y  preswylwyr  aflan  a  ymsymudent  o  amgylch 
ond  dangos  pa  mor  auaddas  oeddynt  i  drigo  /'yn 
uhir  y  rhai  byw," 


BEDTDD   T   CREDnSIOL   TN   ANMHOBLOGAIDD.  67 

Mewn  canljniad  i  hyn  yr  oedd  bedydd  y  crediniol 
yn  cael  ei  drafod  gydag  anmharch  cynnyddol,  ac  fe 
aeth,  o'r  braidd,  yn  hollol  o'r  golwg-,  o'r  byd  Crist- 
ionogol.  Tn  unig,  yma  a  thraw,  mewn  lleoedd  neill- 
dnedig,  a  cbonglaa  pell, — yn  mbell  oddiwrth  y  canol- 
barthau  poblogaidd  sifashionahle,  yr  ydoedd  yn  cael 
lie  i  roddi  gwadn  ei  droed  i  lawr.  Yn  cynnwys,  fel 
mae  yn  rhaid  iddo  yn  wastad  wneyd,  íFydd  hersonol 
yn  y  Gwaredwr,  ac  ymlyniad  gwirfoddol  wrth  ei 
ddoddfau  Ef,  fe  ddaeth,  o'r  hoU  ddefodau  crefyddol, 
y  fwyaf  anmboblogaidd  a  gwrtbwyneblyd.  Yr  ydoedd 
(bedydd  y  crediniol)  yn  «ael  ei  wrthwynebn  gan  yr 
ofteiriad  a'r  bobl ;  gan  yr  offeiriad  am  ei  fod  yn  hòni 
awdurdod  uwch  na'r  eiddo  ef ;  a  chan  y  bobl,  am  ei 
fod  yn  ol  eu  tyb  ffol  hwy  yn  gwadu  iaclxawdwriaeth 
maianed.  Oblegyd  gan  fod  y  twyll  Augustinaidd  o 
ail-enedigaeth  yn  y  bedydd  wedi  ymdaenu  yn  mhlith 
pobl,  y  rhai  a  gredent  yr  offeiriad  yn  hytrach  na'r 
Bibl,  fe  ddaeth  yn  erthygl  yn  nghredo  proffesedig  y 
byd  Cristionogol,  gan  fod  bedydd  yn  angenrheidiol  i 
ail-enedigaeth,  ao  fod  y  nefoedd  yn  ymddibynu  ar  yr 
ail-enedigaeth  yma  i  ddyn,  ac  oni  fyddai  i'r  maban 
gael  ei  fedyddio,  na  allai  c/an  hyiiy  gael  ei  ail-eni;  ac 
oni  fyddai  iddo  gael  ei  ail-eni,  na  allai  fod  yn  gadw- 
edig;  0  ganlyniad,  yr  oedd  gwrthwynebwyr  bedydd 
mabanod  yn  cael  eu  cyfrif  gan  y  lluaws  annwybodus, 
fel  yn  wrthwynebwyr  i  iachawdwriaeth  mabanod;  ac 
o  herwydd  hyny  yn  cael  eu  cashau  gyda  chasineb 
creulawn  ao  adwythig.  Fel  hyn  fe  ddaeth  yn  bwnc 
o  angenrheidrwydd  ac  o  gallineb  cyifredin  i  gilio  i 
leoedd  cymharol  annghysbell,  tuhwnt  i  gyrhaedd, 
neu  o  leiaf,  tu  allan  i  awdurdod  yr  erlidigaeth  pobl- 
ogaidd; ac  yno,  yn  yr  encil-leoedd  dirgelaidd  hyn,  i 
ymlynu  yn  ddiysgog,  wrth  y  gwirionedd,  ac  i'w  gadw 
rhag  cael  ei  ddiffoddi  yn  bollol  o  blith  dynion,  Ac 
fel  hyn  y  darfu  cefnogwyr  bedydd  y  crediniol  ym- 
fteillduo,  ac  i'r  ffyddlondeb  hwn  yr  ydym  yn  ddyledus 


68  HANES   T   BEDTDDWTR. 

trwy  Dduw,  fod  yr  ordinhad  Gristionogol  henafol  o 
ymroddiad  personol  i'r  Gwaredwr,  trwy  gyffelybiaeth 
ajiwyntiedig  o'i  farwolaeth  ac  o'i  adgyfodiad  Ef,  wedi 
cael  ei  diogela  hyd  yn  awr  yn  y  byd.  Yr  oedd  yr 
ymlynwyr  anrhydeddus  hyny.  wrth  wirionedd  pur 
Crist,  yn  gallu  gadael  llysoedd,  dinasoedd/a  thyrfa- 
oedd  defodol  (fashiatiahle),  ond  ni  allasant  adael  íFydd 
etholedigion  Duw;  yr  oeddynfc  yn  llaweu,  yn  gallu 
aberthu  cymdeithas  y  moesgaryddion  (polished),  man- 
teisicn  swydd,  a'r  boll  íFyrdd  i  gyfoeth  ac  anrbydedd 
daiarol,  ond  ni  ailent  aberthn  en  Gwaredwr,  eu  cyd- 
Trybodan,  na'u  Duw.  Rhodder  pob  anrbydedd  i'r 
cyfryw  ddynion,  "y  rbai  nid  oedd  y  byd  yn  deilwng 
o  honynt."  Idd  en  nheillduedigaetb  fynyddig,  idd  eu 
eel  bunan-ymwadol,  a'u  cariad  anniffoddadwy  at  wii^ 
ionedd  Dwyfol,  yn  nesaf  i  Dduw,  yr  ydym  ni  yn 
ddyledus  am  ein  rbyddid,  am  ein  crefydd,  ac  am  cin 
Biblau.  I  bob  golwg  dynoi,  oni  bai'r  ymddygiad 
bwn  o  eiddo  y  fatb  ddynien,  buasai  yr  oil  sydd  gys- 
segredig  a  eantaidd,  er  ys  amser  maitb  cyn  hyn, 
wedi  eu  balltudio  oddiar  wyneb  y  ddaiar.  Hwy 
oeddynt  wirioneddol  "  lialen  y  ddaiar,''  ac  oni  bai  eu 
ffvddlondeb  diyi?gog  hwy,  fel  offerynau  wedi  en  defn- 
yddio  gan  Dduw  y  gwirionedd,  baasai  ein  byd  ni  wedi 
myned  yn  esgyrn-dy,  yn  Gehenna,  ac  yn  fedd  mawr 
agored,  yn  llawa  o  esgyrn  dynion  meirw,  yn  ngbyda 
pbob  aflendid. 

Tn  mblitb  y  dynion  ffyddlawn  byn,  mae  gwedd- 
illion  gwasgaredig  y  gymdeithas  ag  oedd  yn  Mangor, 
a  ddisgrifiwyd  yn  y  canrif  blaenorol,  yn  baeddu  lie 
anrhydeddus.  Oblegyd  er  fod  y  sefydliad  gwerthfawr 
hwnw  wedi  ei  bollol  ddistrywio,  llawer  o'i  aelodau 
wedi  eu  lladd,  a'r  gweddill  wedi  eu  gwasgaru,  ett», 
fe  fyddai  yn  groes  i  bob  fFaitb  adnabyddus,  o'r  un 
natur,  i  dybied,  fod  eu  hegwyddorion  wedi  bollol 
ddifianu.  Tn  ol  y  cyfrifon  goreu  sydd  genym  ar  y 
pwnc,  yr   oedd  yn   Mangor,  2100   o  "fynacbodj"  ar. 


T   BEDYDDWY8    CTMREIG.  69 

or  rhai  hyn  yr  oedd  1200,  jn  agos  i  le  yr  ynladdfa. 
rhwng  y  Brythoniaid  a'r  Saxoniaid,  ac  ni  djiangodd 
onid  deg-a-deugain  o  honynt.  Etto,  betb  a  ddaeth 
o'r  deg-a-deugain  hyny,  yn  nghrii  a'r  900  arall  a 
arosant  yn  Mangor?  Y  casgliad  teg  yw,  iddynt  ym- 
neillduo  efo  eu  gilydd,  neu  fyned  yn  wasgaredig  i 
amddifFynfeydd  mynyddig  Cymmru,  lie  y  cawsant 
ddiifynfa  iddynt  en  hunain,  ac  i"r  ftydd,  ag  oeddynt 
yn  gadw  yn  anwylach  na  bywyd.  Yno,  yn  ol  pob 
tebyg,  y  darfu  iddynt  sicrhau  cartrefle,  a  dyfod  yn 
Waldinsiaid  Prydeinig — yn  warclieidwyr  egwyddorion 
y  Bedyddwyr,  trwy  yi'  oesau  hyny  pan  ydoedd  tywyll- 
wcli  Pabyddol  yn  dallu  mtddyliau  pawb  eraill  trwy 
holl  barthaa  Gorllewinol  a  Dwyreiniol  y  byd  Ewrop- 
aidd.  Mae  Dr.  Benedict,*  yn  dyweyd,  "Mae  yn  dra 
sicr  am  y  Bedyddwyr  Cymmreig,  fod  eu  hegwydd- 
orion  wedi  byw  yn  gysson  yn  eu  nheilldueddaa 
mynyddig,  o'r  oes  apostolaidd  byd  yr  amser  presenol, 
er  nad  oedd  y  bobl  bob  amser  yn  ymgynnull  mewn 
Eglwysi.  Yr  oedd  eu  gwlad  yn  eu  golwg  yn  Pied- 
mont arall,  lie  yi'  oedd  y  tystion  dros  y  gwirionedd 
wedi  cael  diíFynfa  ac  ymguddfa  mewn  amseroedd  o 
dywyllwch  a  choelgrefydd  cyffredinol.  Gyda  y 
gwawriad  cyntaf  o'r  goleuni  dychweledig,  yn  mhell  o 
flaen  y  cyfnewidiadau  eyhcysig  ar  y  cyfandir  neu  yn 
Lloegr,  yr  ydym  yn  canfod  y  Bedyddwyr  Cymmreig 
yn  mhlith  y  diwygwyr  cyntaf;  ac  nid  ymddangosent 
i  fod  yn  newyddianyddicyr  yn  y  gorchwyl,  ond  hwy  a 
ddaetbant  allan  i  amdditlyn  eu  hegwyddorion,  ac  i 
ddwyn  allan  weithrediadau  arferol  yr  enwad,  gyda 
golwg  ar  eglwysi  a  chymmanfaoedd,  fel  rhai  ag  oedd 
yn  berffaith  hyddysg  f familiar  J  yn  eu  hegwyddorion." 
Mae  y  diweddar  Mr.  Thomas,  o  Leominster,  yr 
hwn,  nid  oes  un  ysgrifenwr  diweddar  wedi  tala  sylw 
mauylacb  nag  ef,  i'r  rhan  hon  o  hanes  y  Bedyddwyr, 
yn    cadarnhau   yr    hysbysiad    uchod    mewn    geiriau 

*  History  of  the  Baptist  Denominatio»,  pages  344,  345. 


70  HÀNES    T    BEDTDDWTR. 

hynod  o  eglur,  "Tr  wyf  jn  cael  fy  nhuedda  i  gredu" 
medd  Mr.  Thomas,  "  fod  personau  jma  a  thraw, 
trwy  holl  dywyllwch  Pabyddiaeth,  yn  mhlith  yr  hen 
Frythouiaid  ag  oeddynt  yn  meddu  gwybodaeth  gadw- 
edigol  0  Grist,  er  nad  oedd  ganddynt  ddigon  o  wrol- 
der  i  ymddangos  yn  gyhoeddus  yn  erbyn  Uygredig- 
aetli  cyanyddol  yr  Eglwys  Rufeinig.  Fy  marn  I  j\r 
fod  ymrysoniadau  agored  cyntaf  goleuni  Protestan- 
aidd  yn  erbyn  tywyllwch.  Pabyddol  yn  mhlith  ein  cyd- 
wladwyr  wedi  dechreu  yn,  neu  yn  «yos  i  Olchon,  ac 
yn  mhell  cjn  bod  yr  envr  Protestant  yn  adnabyddua, 
hyd  y  nod  yn  G crmany ^  At  hyn  gellir  ychwanega 
tystiolaeth  anmhartiol  Eglwyswr,  yr  hwn  sydd  yn 
sylwi  o  barthed  ymledaeniad  Pabyddiaeth  mewn  lie 
arall,  ac  yn  dyweyd, — "Nid  oedd  darostyngiad  y 
Cvmmry,  mewn  gwirionedd,  end  ychydig  mwy  nag 
mewn  euw.  Yr  oedd  golygiadau  ag  oeddynt  yn 
mhell  0  gyduno  â  golygiadau  yr  Anglo-Italian,  yn 
parhau  yn  helaeth  i  gael  eu  mhabwysiadu  gan  ddis- 
gynyddion  o  ein  Heglwys  henafolol  yn  mharthaa 
Gogleddol  y  Dywysogaeth;  ac  mae  y  ft'aith  yn  bob 
peth  ond  yn  sicr,  fod  yr  Ysgrythyrau  Santaidd  yn 
feddiannol  ganddynt  yn  en  hiaith  frodorol  eu  hunain, 
yn  ein  tueddu  yn  rhesymol  i  edrych  arnynt  fel  )n 
meddu  mwy  o  gyrameriad  Oristionogol  na'r  rhai  hyny 
oedd  yn  cael  eu  harfer  yn  mysg  eu  cymmydogion  llai 
breintiedig.''  * 

Oddiwrth  j  tystiolaethau  unol  hyn,  at  y  rhai  y 
gellir  gwueyd  ychwanegiadau  mawrion,  pe  gofod  yn 
caniatau,  gallwn  yn  briodol  iawn  gasglu  y  ddau  beth 
canlynol, — Yn  gyntaf,  Fod  y  gweddill  hwnw  o  fya- 
achdy  Bangor,  pan  yrwyd  hwy  o'r  eisteddle  bono  o 
ddysgeidiaeth  a  duwioldeb,  wedi  cymmeryd  noddfa  yn 
mysg  mynyddoedd  Gogledd  Cymmru.  Yn  ail,  eu  bod 
hwy  ya  y  dirgel-leoedd  mynyddig  hyn  wedi  cadw  athr- 
awiaethau  mawrion  a  gorchymynion  Cristionogaeth 

*  Baxter's  Church  History,  page  261. 


T  WALDENSIAID.  71 

ddeclireuol  trwj  oesau  tjwjllion  j  goelgrefydd  Bab- 
yddol,  ac  fod  j  gwirioneddau  Ysgrythyrol  hyn  wedi 
cael  eu  dwyn  i  oleuni  ar  ol  hyny,  gan  eu  hiliogacth, 
hyd  y  nod,  cyu  y  Diwygiad  dan  Luther.  Fel  hyn,  fe 
ddaeth  mynyddaa  Cymtnru  yn  amddifFynfa  gyssegr- 
edig  i'r  gwirioneddau,  y  rhai  yr  oedd  Pabyddiaeth 
wedi  llafurio  yn  ofer  i'w  halltudio  oddiar  y  ddaiar. 

Ar  gyfandir  Ewrop,  fe  gafwyd  amddiffynfa  gyíFelyb 
i'r  arferiad  dechreuol,  yn  nghlych  ymylon  ac  yn  nir- 
gel-leoedd   y    Pyrenees,    y   rhai    sydd    yn    gwahanu 
rhwng  Ffrainc   a'r  Yspaen.       Asturias,   Old  Castile, 
Arragon  a  Catalonia  ar  yr  ocbr  Tspaenaidd,  Langne- 
doc,    Tholouse,    Rousillon,    Narbonne,     a    pharthau 
eraill,  ar  yr  ochr  FtVengaidd,  fuontyn  gartrefleoedd  i 
rifedi  mawr  ag  mae  Eglwys  Rufain  erioed  wedi  eu 
cyhoeddi  yn  hereticiaid.      Mewn  athrawiaeth  yr  oedd- 
ynt  yn  mhell  o  feddu  unoliaeth   barn,   ac  i  raddau 
helaeth  heb  fod  yn  gywir-farn;  eithr  mewn  un  pwnc  o 
arferiad  Cristionogol,  yr  oeddynt  mor  unol  â'u  gilydd 
a  phe  buasent  un  person,  a  hyny  oedd  yn  eu  gwrth- 
odiad  o  fedydd  mabanod.       Ni   fedyddient  neb   heb 
broftes  bersonol  o   fiydd;  ac   ar  gyfrif  eu  gwaith  yn 
ail-fedyddio  y  rhai  a  ddelai  i'w  cymdeithas  oddiwrth 
yr  Eglwys  Babyddol,  hwy  a  alwyd  yn  ail-fedyddwyr. 
Y   rhai    hyn   oeddynt   dadao    y    dynion    dewrion    a 
ffyddlon    hyny,    y    rhai   yn    y    deuddegfed   canrif,    a 
gawsant  yr   enw   Albigensiaid,   a'r  rhai  a  erlidiwyd 
mor  greulon  gan   yr  Eglwys  Babyddol.       Ac,  hyd  y 
nod,  yn  y  canrif  hwn,  prif  offeryn  yr  Eglwys  bono  a 
ddechreuodd  y  gwaith   hwn  o   dywallt  gwaed.     Pen- 
derfynodd  Charlemagne,   neu  fel  mae'n  cael  ei  alw'n 
gyffredin,  Charles  the  Great,  os  yn  ddichonadwy,  i 
ysgubo  yr  holl  hereticiaid  o'r  byd;  ac  yn  nygiad  oddi- 
amgylch  ei  amcan  fe  ddefnyddiodd  gleddyf  y  Uywodr- 
aeth  i  dywallt  gwaed  dosparth  helaeth   o'r  cyfandir, 
Gyda   medrusrwydd   y   ryfelwr,     a    chreulondeb    yr 
annwaraidd-ddyn  fe  ddarostyngodd,  ar  ol  eu  gilydd, 


72  HANES   T   BEDTDDWTR. 

y  Saxoniaid,  y  Frisians,  a'r  JTuns  i  gydnabyddiaeth 
o'r  ffjdd  Babyddol.  Ac  er  mwyn  cyflawai  ei  gynllan 
ya  fwy  effeithiol,  fe  gymmorodd  gynghor  eglwysydd- 
ion  blaenaf  yr  oes  liono,  ond  yn  fwyaf  neilldaol 
Alwin,  Abbot,  Canterbury,  yr  hwn  a  waboddodd  o 
Loegr;  a  darfu  yr  esgobion  duwiol  byn  gyngbori  ei 
fairrbydi,  n»  fuasai  dim  yn  profi  mor  barbaol  effeitb- 
iol  i  attal  gaagred  (hsrtsy),  a  bedydd  mabanod.  Yna 
efe  a  orcbymynodd  i'r  llwytbau  gorchfygedig,  en  bod 
i  gymmeryd  ea  bedyddio  eu  bunaiu,  neu  ddyoddef 
marwolaetb,  am  esgeuluso  byay,  ac  fod  ea  plant 
befyd  i  gael  eu  bedyddio  yn  ngborfF  blTfyddyn  ar  ol  ea 
genedigaefh  neu  fod  yn  ddciliaid  dirwyon  trymion.* 
Yn  y  dull  cytbreulig  bwn  y  gosododd  efe  ran  belaeth 
o'r  Cyfandir  wrtb  ei  draed,  ac  yna  a  alwodd  y  gwaith 
yn  argyboeddiad!  "Ydynhwn,"  medd  ysgrifenydd 
Ffrengaidd,  "yr  bwn  a  dywalltodd  y  fatb  geullif  o 
waed,  a  yspeiliodd  ci  neiod  o'u  betifeddiaetb,  ac 
sydd  wedi  cael  ei  osod  gan  Eglwys  Rufain  yn  mblitb 
rbifedi  ei  saint." 

Yn  mblitb  dyffrynoedd  a  dirgel-leoedd  mynyddig 
Ffrainc  a'r  Yspaen,  fe  gafodd  hereai — yr  beresi  o 
ufuddbau  i  Dduw  yn  bytrach  nag  i  ddyn,  gartrefle 
am  amryw  ganrifoedd;  a  chyda  yr  eitbriad  o''r  erlid- 
igaetb  dan  Cbarlemagne,  fe  gafodd  ei  pbrofieswyr 
aros  beb  eu  baflonyddu  byd  y  flwyddyn  1270.  üros  y 
cyfuüd  maitb  bwn,  er  eu  gwabaniaetban  o  bartbed 
amrywiol  bynciau  eraill,  fe  gredir  oddiar  dystiolaeth 
bynod  gref,.  fod  trigolion  parthaa  y  Pyrenees  yn  dal 
yn  ddiysgog  wrtb  yr  arferiad  o  fedydd  y  crediniol,  ac 
yn  y  pwnc  gorbwysig  (^litai)  bwn  fe  fuont  yn  dystion 
ifyddlawn  i  wirionedd  Duw.  Yr  oedd  y  Paterines  yn 
Itali,  a'r  Pauliaid  yn  y  Dwyrain,  befyd,  yn  gadarn  yn 
eu  gwrtbwynebiad  i  fedydd  mabaned.      Mae,  byd  y 


*  Hon 


ydoedd  y  ddeddf  gyfre'dhiol  gjiitaf  yn  Ewrop  o  blaid 
bedydd  raabanod. 


BUDR   ELW.  73 

ond,  Mosheim,  yn  addef  hjn,  pan  mae  yn  dywedyd 
am  y  Pauliaid,  "Mae'n  ddigou  amlvvg  eu  bod  yn 
gwrthod  bedjdd  mabanod.  Nid  oeddynt  yn  cael 
eu  cybuddo  o  unrhyw  gyfeiliornad  gyda  golwg  ar 
fedydd." 

Yr  oes  hon  er  byny,  a'i  chymmeryd  ar  y  cyfan, 
ydoedd  yn  un  o  "ennill"  ((/((in)  ac  nid  o  "dduwiol- 
deb."  Tr  oedd  bedydd  mabanod  yn  cael  ei  gefnogi 
nid  yn  unig  fel  moddion  i  dderchafu  offeiriadaeth 
lygredig,  oud  am  ei  fod  yn  dwyn  "budr  elw"  i'w 
coiFrau.  Fe  brofodd  ei  hunan  yn  ddyfais  ag  oeAd  yn 
talu  yn  dda,  ac  fe  ddarfn  y  chwant  am  aur  ei  wneyd, 
o'r  divredd,  yn  ifynnonell  gormesiad  arianol  ar  y  bobl 
yn  gyffredinoi.  Tr  oedd  rbai  o'r  offeiriaid  mwyaf 
meddylgar  ya  canfod  y  canlyniadau  niweidol  fnasai  y 
prisoedd  mawrion  afresymol  hyn,  yn  faan  yn  gyn- 
nyrcbn;  ac  o  herwydd  hyny,  mewn  cynnadledd  o 
esgobion  Prydeinig  a  gynnaliwyd  yn  agos  i  la  a  elwid 
y  pryd  hyny  Clonesbo,  yn  y  flvyyddyn  747,  fe  bender- 
fynwyd  yn  mbbth  pethau  eraill,  "nad  oeddynt  hwy 
(yr  offeiriaid)  i  gymmeryd  arian  am  fedyddio 
mabanod."  Gellir  tybied,  oddiar  dir  teg  fod  y  ddeddf 
ddoeth  hon  yn  tueddu  i  wneyd  y  newydd-beth  ei  huu 
yn  llawer  mwj  derbyniol  gan  y  bobl. 

Oddiwrth  y  ffeitbiau  blaenorol  j  mae  yn  hollol 
amlwg  fod  bedydd  mabanod  yn  ddyledus  am  ei  led- 
aeniad,  yn  hmaf,  i  gleddyf  Charlemagne;  fod  bedydd 
y  crediniol  yn  ta«l  ei  ystyried  yn  heresi  yn  haeddu  y 
gosp  drymaf,  ac  nad  dim  ond  nerth  y  gwirionedd,  a 
grâs  neillduol  Daw  a  gadwodd  yr  ordinhad  fawr 
apostolaidd  hon  rhag  llwyr  ddifodiant  yn  yr  wythfe^ 
çanrif  o'r  cyfnod  Cristionogol. 


74  HANES    T    BEDTDDWTI. 

CANRIF    Y    NAWPED. 

Yr  oedd  Cristiouogaeth  wleidiadol  yn  awr  wedi  ei 
gorsedda.  Yr  oedd  yr  OfFeiriad  mawr  o  Rufain  wedi 
dyfod  o  amgylch  Tywysogion  y  byd  Gorllewinol  gyda 
ei  ddylanwad  dichellg'ar,  nes  y  daetbant  yn  ddeiliaid 
(vassals)  parod  iddo,  a  cbyfrifent  yn  anrhydedd  i 
gael  eyflawni  ei  arch.  Yr  oedd  "teyrnasoedd  y  byd 
wedi  dyfod  yn  deyrnasoedd"  y  Pab  o  Rufain,  yr  hwn 
trwy  ei  oruchwylwyr  diofrydedig  a'i  gefuogwyr  oedd 
wedi  gwneyd  y  breniuoedd  Gorllewinol  i  fod  yn 
greaduriaid  hollol  o  dan  lywodraeth  yr  ofFeiriaid — ^yn 
gymmaint  felly  ag  y  gallasai  eu  balchder  byth  ddy- 
muno  iddynt  fod.  Nid  oedd  eu  crefydd  (os  oedd 
rhywbetli  a  feddianent  yn  deilwng  o'r  enw)  yn  ddim 
amgen  na  gwers  bachgen  ysgol  oddiwrth  y  Pab,  ac 
nid  oedd  lioll  wrthddrycliau  eu  duwieldeb  ifugiol  ond 
cynnifer  a  liyny  o  foddau  i  dderchafu  yr  eghvys,  pen 
a  llywodraethwr  yr  lion  a  eisteddai  mewn  seguryd  a 
gloddest  ardderchog-  ya  mhrif-ddinas  adfeiliedig  y 
byd. 

Fel  canlyniad  rhy  naturiol,  fe  dderbyniodd  defodau 
mwyaf  cyssegredig  crefydd,  ond  yn  neillduol  yr 
ordinhad  o  fedydd,  arwyddogrwydd  gwleidiadol  yn 
hytracl»  nag  yKprijdol;  ac  fe  wisgodd  holl  we-waith  yr 
ordinhadau  Efengylaidd  ymddangoeiad  dernyn  o 
beiriaut,  Gwleidiadol,  yn  fwy  na  gwasanaeth  yn  cael 
ei  roddi  o  galonau  deal  I  gar  i  Reolwr  mawr  y  gread- 
igaetb.  Yr  oedd  hyn  yn  cael  ei  gario  mor  bell,  fel 
y  darfu  i  Lewis,  mab  Charlemagne,  pan  geisiodd 
Harald  Klack,  brenin  bychan  Jutland,  ganddo  ei 
adferyd  ef  i'w  orsedd,  jr  hon  jr  oedd  Regner  wedi 
ei  ymddifadu  o  honi, — ^y  darfu  i  Lewis  addaw  cyd- 
Bynio  ar  yr  ammod  fod  Harald  i  gofleidio  Cristionog- 
aetb;  ac  fel  mater  o  gwrs,  ei  fod  i  gymmeryd  ei 
fedyddio.  Ar  byn,  y  cydsyniodd  Harald,  ac  efe 
yn  ngbyd  a'i  frawd,  a  fedyddiwyd  yn  Ments,  O.C. 
826.      Dychwelodd  i'w  wlad  ei  bun,  a  dau  dduwinydd. 


CRISTIONOGAETH   WLEIDIADOL,  75 

o'r  Eglwys  Babyddol  gjdag  ef;  ac  fe  gafodd  j  cyd- 
syniad  hwn  a'r  ammodau  a  vrasgwyd  arno  gan  Lewis, 
ei  anrhydeddu  a'r  enw  argyboeddiad  (conversio7i)\ 
Ond  pa  fodd  yr  oedd  ef  yn  gwybod  beth  oedd  argy- 
boeddiad  gwirioneddol  yn  olygu,  neu  betb  oedd  bed- 
ydd  yn  gynnwys,  ni  chafodd,  mewn  un  modd  ei 
wneyd  yn  bwnc  o  ymofyniad.  Fe  ddaetb  yn  union, 
yn  Gristion  gwleidAaitl;  a  dyna  yr  oil  oedd  yr  Eg- 
lwys Babyddol  yn  ofalu  am  ei  gyflawni.  Yr  oedd 
hyn  yn  arddangosiad,  pa  fatb  grefydd  oedd  yn  cael  ei 
lledaeun  yn  y  canrif  hwn;  ac  niae  yn  gwasanaetbu  i 
ddangos  mor  ychydig  oedd  y  bobl  yn  wybod  am  fed- 
ydd  y  crediniol,  ac  mor  ychydig  oedd  y  gofal  a  gym- 
merid  i  gadw  i'r  byd  ei  arwyddocad  gwirioneddol. 

Fe  barhaodd  y  Paterines  yn  Itali,  a'r  Paulicians 
yn  y  Dwyrain  yn  ansigledig,  er  yr  holl  ddirywiaeth 
mawr  oedd  yn  cymmeryd  lie  o'u  hamgylch.  Fe  hys- 
bysir,  mewn  modd  credadwy,  am  y  Paterines,  fod 
"y  rhai  hyny  o'u  heglwysi,  lie  yr  oedd  bedydd  yn 
cael  ei  weinj^ddu,  yn  cael  eu  hadnabod  wrth  yr  enw, 
eglwysi  bedyddiadol;  ac  'roedd  yr  holl  Gristionogion, 
yn  y  gymmydogaeth,  yn  ymdyru  i'r  cyfryw  eglwysi  i 
gael  eu  bedyddio.  Pan  ddarfu  Cristionogaeth  ymledu 
i'r  wlad,  yr  oedd  y  bobl  yn  cyfarfod  i  addoli  lie  y  gall- 
ent;  ond  yr  oedd  yr  holl  ymgeiswyr  am  fedydd  yn  dyfod 
i'r  eglwys  fedyddiadol  i  dderbyn  yr  ordinhad."  Yn 
Asia,  darfa  y  Paulicians  gymmeryd  gafael  ar  y 
goddefiad  a  ganiatawyd  iddynt  gan  yr  Ymerawdwr 
Nicephorus,  yn  nechreaad  y  canrif  hwn,  ac  a  wasgar- 
asant  eu  golygiadau  mor  helaeth,  nes  y  daethaut  yn 
arswydus  luosog  a  chryfion,  trwy  yr  holl  Ddwyrein- 
fyd.  Ond  er  hyny,  ni  pharhaodd  hyn  yn  hir,  oblegyd 
o  dan  Leo  gynddeiriog,  cawsant  eu  hela  ar  hyd  y 
mynyddoedd;  ao  o  dan  yr  Ymerodres  farbaraidd, 
Theodora,  yn  y  fl.  842,  cawsant  ddyoddef  y  erenlon- 
derau  mwyaf  dychrynllyd.  Cafodd  can'  mil  o  honynt 
eu   rhoddi  i   farwolaeth    gyda   holl   boenedigaethau 


7&  HANES    T    BKDTDDVrrB. 

coethedig  malais  uffernol,  ac  jmlidiwyd  j  gTreddill 
ar  wasgar  i  blith  j  ceiiedloedd  cymiaydogaethol. 
D»rfu  lluaws  o  houynt  grwvdro  i  Ewrop,  lie  yr  hau- 
astnt  yr  hadau  oeddynt  yn  wrthwynebol  i'r  uwch- 
arglwyddiaeth  Rufeinig,  ac  a  osodasant  sylfeini  i 
amryw  eglwysi,  gan  y  rhai  yr  oedd  bedydd  y  crediniol 
yn  cael  ei  arfer  a'i  gadw  am  oesau  cyn  toriad  allan  y 
diwygiad  mawr  Lntheraidd. 

Tn  mblitb  y  rhai  a  ymwrthodasant,  nea  y  rbai  na 
ddarfu  iddynt  arioed.  fabwysiadu  bedydd  mabanod,  fe 
gymmerodd  Hinchmar,  Esgob  Laudan,  yn  Ffrainc, 
safle  dra  uchel.  Meddiannodd  ef  y  gwroldeb  dynol  i 
icrtltod  yr  arferiad;  ac  'roedd  ei  escobaetb  a'i  bobl  yn 
cael  eu  cyhuddo  yn  Ngbymmanfa  Accinicus  o  beidio 
bedyddio  plant.  Cymmerodd  hyn  le  o  gylch  y 
flwyddyn  850.  A  cban  fod  y  dyn  annibynol  hwn  -wedi 
bod  yn  cael  ei  ddifrio  g»n  Brotesianiaid  a  Phabydd- 
ion,  mac  yn  nesaf  i  sicrwydd  ei  fod  ef  yn  beiddio 
gwabaniaetbu  oddivrrth  y  ddau  ddosbartb  trwy  vrrthod 
bedyddio  mabanod  annwybodns  yn  ddeiliaid  öydd,  yn 
ngbylch  yr  bon  ni  allent  feddu  un  math  o  wybodaeth. 

Ond  tra  mae  y  profion  tubwnt  i  ammbeuaetb  fod 
bedydd  mabanod  wedi  ymledu  yn  ddirfawr  yn  y  can- 
rif  bwn,  etto  y  mae  yr  un  mor  sicr  mai  heiydd  oedd 
yn  cael  ei  arfer  ac  nid  taenelliad.  Er  fod  yr  eglwysi 
wedi  myned  yn  mbell  oddiwrth  y  gwirionedd  o  barthed 
i  ddeiliaid  bedydd,  er  hyny,  yr  oeddynt  wedi  parhau 
yn  ff>ddIon  gyda  golwg  ar  y  dull.  Fe  brofwyd  byu 
yn  ein  gwlad  ni,  gan  gynnadledd  ueu  gymmanfa 
daleithiol  a  gynnaliwyd  yn  CalcQith,  dan  TVulfred. 
Arcb-esgob  Canterbury,  yn  y  flwyddyn  816;  ac  o 
lîynonellau  eraill  o'r  un  natur.  Tr  oedd  y  ddadl 
(mor  belled  ag  'roedd  un  yn  bod  befyd)  yn  gorwedd 
rbwng  y  maban  ac  an  mewn  oedran  (adult^;  ac  nid 
rbwug  taenelliad  a  tbrocbiad;  ac  fe  ddangosir,  mewn 
rbanau  dyfodol  o'r  banes  byr  bwn,  fod  taenelliad 
wedi  gweitbio    ei   fi'ordd   i'r   Eglwys    trwy   newydd- 


T  PAULIAID — (PAULICIAN  S  .)  11 

bethau  {innovations)  ar»f  a  graddol,  yr  hwn  bob  yn 
ychydig  ac  ychydig"  a  argymmerodd  le  ag  oedd  yn 
perthyn  yn  gyfiawn  i  ordinhad  llawer  m\Ty  darlun- 
iadol  ac  arwyddluniol. 

Mae  Walafridus  Strabo,  yr  bwn  oedd  yn  byw  yn  y 
canrifhwn,  yn  ysgrifenu  fel  j  canlyn: — "Feddylid 
sylvri  fod  y  grâs  bedydd,  yn  yr  amser  cyntefig,  yn  arfer 
cael  ei  roddi  i'r  rhai  byny  yn  unig  ag  oeddynt  wedi 
cyrhaedd  y  fath  addfedrwydd  corff  a  meddwl,  fel  y 
gallent  ddeall  beth  oeddynt freintian  {henefits)'b9ájdià, 
betb  oedd  yn  cael  ei  gyffesu  a'i  gredu;  ac  yn  ddi- 
weddaf  betb  oeddynt  y  petbau  ag  oeddynt  i  gael  eu 
cyflawni  a'u  cadw  gan  y  rbai  byny  ag  oedd  yn  cael 
eu  hail-eni  yn  Ngbrist.  Mae  Coloniesias,  fel  y  mae 
yn  cael  ei  ddyfynu  gan  ysgrifenydd  arall,  yn  sylwi 
fel  y  canlyn  ar  y  frawddeg  bon — "Oddiwrtb  hyn, 
gyda  rbeswm,  y  gellwcb  gasglu,  mai  personaa  mewn 
oedran  yn  unig  ydynt  briodol  ddeiliaid  bedydd." 
Mewn  periFaitb  gydgordiad  â  byn,  y  mae  rbeol  cyn- 
nadledd  Paris,  yr  bon  a  gynnaliwyd  yn  y  flwyddyn 
829,  yr  bon  (reol)  sydd  yn  darllen  fel  byn: — "Yn 
necbreuad  Eglwys  santaidd  Duw,  nid  oedd  neb  yn 
cael  ei  dderbyn  i  fedydd,  beb  ei  fod  yn  flaenorol  i 
byny  wedi  cael  ei  addysgu  yn  y  sacrament  o  ffydd 
a  bedydd,  yr  byn  sydd  yn  cael  ei  brofi  gan  eiriau 
Paul;  Rbuf  vi.  3, 4."  (Bootb's  P.  E.,  vol.  i.  p.  374.) 
At  y  tygtiolaetbau  byn  y  gellir  ycbwanegu  yr  nn  o 
gyngbor  Laodicea,  fel  mae  yn  cael  ei  ddyfynu  gan 
awdwr  y  Centenary  Trace»  of  Baiúism^  &c.,  yr  bon  reol 
oedd  yn  penderfynu,  "  fod  y  rhai  byny  a  ddeuant  i 
ymofyn  am  fedydd,  i  gael  yn  gyntaf  eu  baddysgu  yn 
y  ifydd,  a  gwneuthur  cyffes  o  boni."  Oddiwrtb  yr 
awdurdodau  byn,  mae'n  amlwg  fod  yn  y  canrif 
bwn,  sef  y  nawfed,  luaws  o  eglwysi,  y  rhai  oeddynt 
yn  cael  eu  cynddrychioli  mewn  cynghorau  pwysig, 
etto  oeddynt  yn  ffyddlawn  i'r  gwirionedd  cyntefig  o 
eiddo  Duw,  gyda  golwg  ar  fedydd  y  crediniol.     Tr 


78  HAXES    T   BEDTDDWTR. 

oedd  Rhufain,  a'r  eglwysi  Gorllewinol,  yn  gyífredín, 
mewn  gwirionedd,  wedi  jmadael  oddiwrth  y  gwir- 
ionedd  hwnw;  ond  er  hynj,  nid  oedd  y  Dyn  Pechod 
etto  wedi  gorchuddio  yr  boll  ddaiar  gyda  thywyllwch  ei 
gysgod  gorgynnyddol.  Tr  oedd  yn  nhir  yr  Aipht  lawer 
Goshen  fach  wedi  ei  gadael  yn  ngoleuni  neillduedig  y 
rbai  yr  oedd  gwir  Israel  Duw  yn  diogelu  ei  Hydd  bar 
oddiwrtb  balogedigaetbau  yr  eulunaddoliaetb  ag  oedd 
0  amgylcb  ogylcb. 

Fod  y  tywyllwcb  yn  dew,  y  cyfìryw  ag  y  gellid  ei 
deimlo,  yn  enwedig  yn  Lloegr,  (ac  nid  oedd  y  Cyfan- 
dir,  ar  y  cyfan,  yn  ddim  gwell),  sydd  amlwg  oddiwrtb 
lytbyr  neillduol  o  eiddo  y  Brenin  Alfred;  yr  bwn  sydd 
yn  cael  ei  roddi  gan  Dr.  Henry  o  Spelman.  Tsgrif- 
enwyd  ef,  ymddengys,  at  Wulfseg,  Esgob  Llundain; 
a  pban  yn  disgrifio  yn  eglur  yr  annwybodaetb  dy- 
cbrynllyd  i'r  bwn  yr  oedd  Lloegr  wedi  suddo  yn  amser 
Alfred,  mae  befyd  yn  profi,  tubwnt  i  bob  cecraetb 
ragoroldeb  duwioldeb,  yn  ngbyda  gwybodaetb  y 
Prydeiniaid,  yn  flaenorol  i  genadwraetb  Awttin  o 
Rufain.  Mae  y  llytbjr  yn  dyweyd,  "Rbaid  i  mi  eich 
bysbysu,  fy  ngbyfaill  anwyl,  fy  mod  I  yn  fynycb  wedi 
dwys  feddwl  am  y  dynion  dysgedig  a  doetbion,  y  rbai 
gynt  a  flodeuasant  yn  y  genedl  Sacsonaidd,  yn  mblitb 
yr  offeiriaid  a  dynion  eraill.  T  fatb  amseroedd  ded- 
wydd  oedd  y  rbai  byny!  T  pryd  byny  yr  oedd  y 
tywysogion  yn  llywodraetba  en  deiliaid  gyda  doetb- 
ineb  mawr,  yn  ol  Gair  Duw;  ac  a  ddaetbant  yn  glod- 
fawr  ar  gyfrif  eu  gweinyddiad  doetb  a  cbyfiawn. 
Pryd  byny  yr  oedd  yr  offeiriaid  befyd  yn  ddiwyd 
mewn  darllen,  myfyrio,  ac  addysgu;  ac  'roedd 
y  wlad  hon  mor  enwog  mewn  dysgeidiaetb  fel 
yr  oedd  amryw  yn  dyfod  yma  o  bartbau  tramor  i  gael 
ea  baddysgu.  T  pryd  byny  (cyn  i  bob  petb  gael  ei 
annrbeitbio  a'i  losgi)  yr  oedd  yr  eglwysi  a'r  mynacb- 
dai  yn  cael  eu  llanw  à  llyfrau  rbagorol,  mewn  am- 
rywiol  ieitboedd.     Pan  wyf  yn  edrycb  yn  ol  ar  byn, 


ALFRED    FAWR.  79 

yr  wyf  weithiau  yn  rhyfeddu  na  ddarfu  y  dynion 
dysgedig  liyn,  y  rhai  oeddynt  wedi  en  gwasgara  dro3 
holl  Loegr,  gyfieithu  y  goreu  o'r  llyfrau  hyn  idd  eu 
hiaith  frodorol  eu  hunain.  Ond  yn  fuan,  yr  wyf  yn 
ateb  fy  hunan,  na  allasai  y  dynion  doethion  hyn 
byth  ddychymmygu  y  buasai  dysgeidiaeth  yn  cael  ei 
besgenluso  gymmaint  fel  ag  i  wneuthur  hyn  yn 
angenrheidiol;  ac  eu  bod  yu  credu,  mwyaf  o  ieithoedd 
fuasai  yn  cael  e»  deall,  mai  mwyaf  fuasai  dysgeidiaeth 
yn  ffynu  mewn  unrbyw  wlad." 

Mewn  yebwanegiad  at  y  llythyr  hwn  gellid  dyfynu 
rhagymadrodd  Alfred  idd  ei  gyfieitbad  o  "  Grego-ry's 
tract  on  the  Duties  of  Pastors,"  i  ddangos  dyfnder  yr 
annwybodaeth  ag  oedd  wedi  ymdaenudros  yr  holl  dir. 
Yn  y  gwaith  hwnw  mae  y  brenin  yn  cwynfau  nad 
oedd  cymmaint  ag  un  offeiriad  yr  ochr  Ddebeuol  i'r 
Thames,  ac  ond  ychydig  iawn  yr  ochr  Ogleddol  i'r 
Humber,  a  allent  esbonio  y  gwasanaeth  Lladinaidd. 
Ac  er  ei  holl  sel  o  blaid  dysgeidiaeth,  yn  nghyd  a'r 
«yfleusderau  a  ddygodd  oddiamgylch  er  ei  gyrhaedd- 
iad,  etto  yr  oedd  y  difaterwch  cyhoeddus  mor  fawr, 
fel  y  pasiwyd  cyfraith  fod  pob  freeholder  ag  oedd  yn 
feddiannol  ar  ddim  Uai  na  dau  hide*  o  dir,  yn  cael 
gorchymyn  i  aufon  ei  blant  i'r  ysgol.  Gan  fod  hyn 
yn  gyfartal  i  feddiant  yn  ngbylch  dau  cant  erw  o  dir, 
bath  raid  fod  cyflwr  y  hohl, — y  gweithwyr  neu  fel  j 
gelwid  hwy  y  pryd  byny,  tlie  filleins,  y  rhai  oedd  yn 
gwneyd  i  fyny  gorff  y  boblogaeth?  Os  oedd  dysgeid- 
iaeth orfodol  yn  angenrheidiol  mewn  cyssylltiad  a  tbir- 
feddiannwyr  mawrion,  a  byny  byd  y  nod,  yn  amser 
Alfred, 'bath  raid  fod  annwybodaeth  ddofn,  dywell,  a 
difesur,  y  miloedd  nad  oedd  y  cyfryw  ddarpariad  wedi 
ei  wneyd  ar  eu  cyfer? 

Yn  y  fath  sefyllfa  o  annwybodaeth,  bron,  farbar- 
aidd,  yr  oedd  barn  gywir  a  goleuedig  o  bartbed  bed- 
ydd  y  crediniol  yn  beth  annicbonadwy  i  fodoli.  0 
*  Hide  o  dir— dlgon  o  waith  i  un  aradr  yn  y  livv^ddya 


80  HANEI    T   EEDTDDWTB. 

hcnrydd  hyny,  yr  oedd  yr  ordinhad  yn  cael  edrych 
arni  fel  peiriant  y  llywodraeth,  n«u  ddarn  o  beirian- 
waith  gwleidiadol.  Yr  oedd  hyd  y  nod  Alfred  ei 
hunan,  yr  hwn  tuhwnt  i  bob  ammheuiieth,  oedd  y  dyn 
blaenaf  yn  ci  oes, — yr  oedd  efyndefnyddio  bedydd  yn 
y  modd  y  nodwyd,  pan  orchfygodd  ef  Gnthrum  y 
pagan  a'i  finteiodd  Danaidd,  un  o'i  ammodau  hedd- 
wch  â  bwy  oedd,  fod  y  Daniad  a"i  ganlynwyr  i  ymost- 
wng  i  fedydd.  "Md  oedd  gan  Quthrum  a'i  fyddin," 
medd  Home,  "wrthwjnebiad  i'r  cynnyg,  ac  heh  un- 
rhyiv  addysgiaeth,  dadl  neu  gynnadiedd  derhyniinyd  huy 
oil  i  fedydd.  Atebodd  y  brenin  dros  Gnthram  wrth  y 
bedyddfa,  rhoddodS  iddo  yr  enw  Athelstan,  aca'i  der- 
byniodd  fel  ei  fab  naabwysiedig."  At  hyn  y  mae 
Theirry  yn  ycb-wanegu  pwnc  o  bwys.  Mae  yn  dyweyd 
i  Guthrum  "addaTf  os  buasai  iV  orcbfygvryr,  (Alfred 
a'i  fyddin)  roddi  fyny  iV  herlyu,  y  baasai  iddo  ef 
(Guthrum)  a'i  wŷr,  gymmeryd  eu  bedyddio,  ac  y 
buaseut  yn  ymneilldno  i  gyfandir  East  Anglia,  (Gor- 
llewin-bartli  Lloegr)  i  drigo  yno  mewn  heddwch.  Y 
brenin  Saxonaidd  (Alfred)  yr  hwu  nid  oedd  yn  ddigon 
cefnog  i  ddwrn  y  rhyfel  i'w  eithafion,  a  derbyniodd  y 
cynnygion  hyn  am  heddwch  (O.C.  879.)  Darfii 
Guthrum.,  a  chadleniaid  ^xfgcnaidd  «raill  dyngu,  yn  enw 
breichsl  {oractle'.)  jig  oedd  icedi  ei  chyssegru  i'w  duiviau  eu 
iiunain,  y  huasent  yn  derlyn  ledydd  yn  ffyddlawn." 

Yn  ddifrifol,—  a  oedd  modd  bod  rhywbeth  yn  fwy 
coeg-chwareuol,  neu  Lyd  y  nod,  yn  iwj  halogedig? 
Penaeth  paganaidd  a'i  gadpeniaid  yn  derbyn  hedydd 
(^Cristio7iog»i)?  SiC  jn  tjngn  yn  e7iw  eu  heulun-ddrnviau 
paganaidd  eu  Jiunain,  i  fod  yn  ffyddlon  idd  ei  rwymed- 
igaethau!  A  fu  erioed  bethau  mwy  gwrthwynebol  a 
gwrthun?  Neu  a  allai  fod,  trwy  uni  byw  ddichonol- 
rwydd  wa'vrdiaeth  mwycyflawn  ar  grefydd  Mab  Diiw? 
Ac  yr  oedd  hyn  yn  cael  ei  alw  yn  fedydd  Cristionogoll 
Ac  fe  safodd  ein  Halfred  anrbydeddus  ni  yn  fachniydd 
{t2)onsor)    dros    ffyddlondeb  y    barbariad    paganaidd 


TYfTIOLAETH    DE.    WALL.  81 

hwn?  Etto  i  gjà  yr  oedd  hwn  yn  fedydd  Cristionsgol 
jTtt  y  nawfed  canrif !  Wedi  unwaith  symnd  peth  o'i  le 
priodol,  nid  oes  wybod  pa  mor  bell  yr  à  o'r  He 
hwnw. 

"Wedi  casglu  yn  ngbyd  yr  boll  dystiolaethau  sydd 
yn  eiu  meddiani  ar  y  pwnc  o  fedydd,  mor  belled  »g 
mae  ynperthyni'rcanrif  bwn,iii  allfodond  un  casgliad 
gyda  golwg  ar  yr  arcbiad  gwleidiadol  trwy  yr  bwn 
yr  oedd  yn  cael  ei  orfodi  ar  ddynion,  yn  ngbyd  a'r 
annwybodaetb  blentynaidd  trwy  yr  bon  yr  oedd  yn 
cael  ei  dderbyn.  Tma  a  tbraw,  mewn  Ueoedd  an- 
ngbjebell,  a  tbuallan  i  ddylanwad  awdurdod  gwladol 
uniongyrciiol,  yr  oedd  eitbriadau  anrbydeddus  o 
Gristionogion  goleuedig,  y  rbai  ni  weinyddent  fedydd 
i  neb  end  i'r  rbai  a  gyffesent  ea  buaain  yn  gredinwyr 
yn  Kgbrisfc.  Tn  mbob  cyfeiriad  arall  yr  oedd  yr 
ordinbad  gysseyredig  bon  yn  cael  ei  diraddio  i  safle 
breintiaetb  wleidiadol,  ac  yn  mbob  man  yn  c»el  ei 
defnyddio  i  wasanaetbu  eglvrysi  gwladol  {state  churches.) 
Tr  Eglwys  Babyddol  oedd  mam  gyifredinol  yr  eppil 
Inosog  yma;  ac  felly  y  mae  amddiffynydd  mawr  bed- 
ydd  mabanod,  Dr.  Wall,  yn  onest  yn  addef  mai  Pab- 
yddiaetb,  tuhwnt  i  bob  dadl,  ydyvrrhiant  taenelliad^yv 
bwn,  bydded  iddo  bytb  gael  ei  gofio,  sydd  ddyfais 
gyfrwys  offeiriadol  i  wneyd  yr  amcan  gwleidiadol  yn 
unig  yn  fwy  derbyniol  gan  y  bobl  yn  gyffredinol. 
Mae  Dr.  Wall  yn  dyweyd  fod  ^^  yr  hoU  ivledydd  yn  y 
rhai  y  mae  gallu  traivs-feddiannol  y  Pal,  neu  yn  y  rhai  y 
hu  gynt  yn  cael  ei  hatvlio,  wedi  rhoddi  heibio  i  drochi 
plant  yn  y  hedydifa;  ond  fod  yr  holl  uledydd  craill  yn  y 
lyd,  y  rhai  ni  chydnnhyddasant  awdurdod  y  Pal  yn  ei 
ar)0r,  stf  trtchi;  ac  ni  chafodi  basins,  oddieithr  mewn 
iimgylchiadau  o  angenrheidrwydd  cu  harfer  crioed  gan 
Babyddion,  na  chan  unrhyic  j'ath  o  Gristionogion  eraill 
yn  yr  hollfyd,  nes  cael  eu  harfer  yn  gyntaf  ganddynt  hwy 
eu  hunain  (sef  y  Pabyddion.")  Mae  yr  addefiad  bwn 
0  eiddo  Dr.  Wall  yn  dra  pbwysig  gan  ei  fod  yn  profi 


HANES   T   BEDTDmVTR. 


rbyswr  {champion)  raawr  bedydd  mabanod  yn  g-ystal 
a  cbyifesu,  mai  dyfais  Pabyddiaeth  ydyw  iaenelliad,  ao 
na  all  ymffrostio  o  uwcb  na  gwell  tadogaetb. 


CANRIF    T    DEGFED. 

0  BOB  ffurf  o  balogiad  crefyddol,  Crist ionogaeth 
wleidiadol  fel  offeryu  offeiriadaetb  lygredig  ydyw  y 
waetbaf  a  gystuddiodd  ddynolryw  erioed.  Ni  ddarfa 
Paganiaetb,  yr  bou  sydd  grefydd  wedi  ei  materioli, 
erioed  wisgo  ei  swyddwyr  gydag  awdurdod  mor  gyf- 
lawn  dros  amgylcbiadau  y  byd  presenol,  ag  y  mae 
Cristionogaetb  wyrdroedig  wedi  bod  bob  amser  yn  ei 
wneuthur;  oblegyd  ni  ddarfu  un  grefydd  erioed  o'r 
blaen  gyssylltn  y  ddau  fyd  mor  agos  a'u  gilydd,  (agy 
darfu  gwir  Gristionogaetb)  trwy  wneuthur  dedwydd- 
wch  y  naill  i  ymddibynu  ar  y  cymmeriad  a  ffurfir  yu 
y  Hall.  Egwyddor  flaenaf  a  sylfaenol  y  cymmeriad 
hwnw  ydyw  yraostyngiad  ac  ufudd-dod  i  Dduw;  end 
pan  y  mae  swyddwyr  llygredig  yn  cyfryngn  i  dywyllu, 
as  i  wanbau  g-weithrediad  cyfreithlawn  yr  egwyddor 
fawr  bon,  nid  oes  angen  ond  am  ycbydig  gyf- 
rwyetra  i  droi  y  gweitbrediad  bwn  atynt  bwy  eu  hun- 
ain;  ac  yn  lie  ymostyngiad  ac  ufudd-dod  goleuedig  i 
Dduw,  mae  yr  egwyddor  gyssegredig  bono  yn  cael  ei 
tbroi  yn  ymostyngiad  ac  ufudd-dod  i'r  otteiriad.  Tn 
mbob  oes  ac  yn  mhob  amgylcbiad,  pryd  bynag  mae  y 
bobl  yn  gwrthod  cydnabod  ac  addef  awdurdod  Duw,  y 
maent,  yn  ddieitbriad,  yn  trosglwyddo  eu  hanrbydedd 
i'r  oifeiriad. 

Dyma,  beb  yr  ammbeuaetb  lleiaf,  oedd  prif  amcan 
Satan  yn  y  ddyfais  beríFeitbgwbl  bono  o  dwyll,  a 
elwir  Pabyddiaeth.  Cyfundrefn  rawy  llygredig  yn  ei 
boll  ganlyniadau — un  mwy  cyfaddas  i  yspeilio  dyn  o'i 
ddynoliaeth,  trwy  ymddiried  cydwybod  a  gobaith  i 
drugaredd  dyn  arall — ni  ddychymmygwyd  am  dani 
erioed  yn  nyfnderoedd  y  Uygredigaeth  duaf.     T  mae 


TWÎLL   OFFEIRlADAETa,  îlv 

yn  troi  rlieswm  ei  hnnan  i  fod  yn  oíTerjn  dicliell,  ac 
yn  gosod  milÌ3maa  dirifedi  o  ddynolrjw  wrtk  ewyllys 
dynion,  prif  arncan  y  rhai  ydyw  g-wneyd  y  bobl  yn 
gaetliion  mewn  trefn  i  aymud  ymaith  pob  perygl  oddi- 
wrth  orseddau  eu  gorraeswyr.  Gorines  a  chaethwas- 
iaetli  oeddynt  ddau  bea  y  gadwyn,  y  rhai  yr  oedd 
Cristioagaeth  wleidiadol  yn  cael  ei  defnyddio  iV 
hasio  i  un  undeb  anngollyngadwy. 

Dyma  ydoedd  cyflwr  y  byd  E,hufeinaidd  yn  y  deg- 
fed  canrif.  Yr  oedd  meddwl,  cydwjbod,  rheswm,  ac 
i  raddau  arswydas.  jr  oedd  dynoliaeth  ei  hunan,  wedi 
bron  yn  hollol  ymgoUi  o  blith  y  cenedloedd.  Yr  oedd 
yr  ofFeiriaid  yn.  rheoli  y  breninoedd,  a'r  bieninoedd 
yn  llywodraetkn  er  mwyn  yr  offeiriaid,  "Eglwys  a 
Gwlad"  (^Church  and  State)  oedd  yn  bod  i  berlî'eith. 
rwydd;  ond  yr  eglwys  oedd  y  flaenaf,  a'r  "  llywodr- 
aeth"  wedi  byny:  neu  mewn  geiriau  eraill,  yr  offeir- 
iaid yn  (jy)iiaf,  yua  y  llywodraetbvvyr;  a  draw,  draw, 
yn  y  pellter,  yn  tebygu  i  dir  tu-cefn  yn  cael  ei  gyagodi 
mewn  rliyw  olygfa  banner  nosawl  gwelid  y  bobl  yn 
llafurio  yn  y  tywyllwcb,  i  roddi  mwy  o  f'antais  i'r 
personau  mawrion  yn  front  y  darlun.  Yn  nghanol  y 
"  tywyllwcb  tew  a  cbaddugawl"  bwn,  ni  fyddai  ond 
gwaitb  ofer,  a  hollol  afresymol  i  ddysgwyl  canfod 
bedydd  y  crediniol.  îsi  all  dynion  heb  gydwybod 
ddyfod  yn  gredimiyr  mewn  nn  modd,  ac  os  heb  fod  yn 
gredinwyr,  yn  mba  le  wed'yn  y  mae  bedydd  Crist?  Pan 
mae  pethau  mewn  cyflwr  mor  dywyll,  gymmaint  dan 
law  yr  offeiriaid,  ac  mor  llygredig,  y  mae  ymroddiad 
perstnol  goleuedig  i  Dduw  trwy  fedydd,  yn  betb  bollol 
annicbonadwy — yn  gymmaint  felly  a  gweithred  wir- 
foddol  yn  mhlitb  y  nieirw.  Mae  yr  ordinhad  Gristion- 
ogolfawr  bon,os  yn  ddichonadwy  felly  yn  fwyoresymol 
wasanaetb  na'r  lleill,  ond  pan  oedd  rheswm  ei  bunan 
wedi  cael  ei  roddi  fjny  i  offeiriadaeth  aunuwiol  a 
drwg,  betb  oedd  \n  aros  wedi  hyny  yn  y  dyn  i  dalu 
gwarogaeth  iddi?     Lie  aa  all,  neu   na  feiddia  cydwy- 


84  HANES    T    BEDTDDWTR, 

bod  xreithreda,  j  mae  maban,  neu  foncyff  pi'eu  yn 
gyfartal  briodol  ddeiliaid  bedydd,  gan  mai  r  meddtel 
yn  unic/  a  all  roddi  gwerth  «r,  a  grymusder  i'r  weitli- 
red.  Cymmerer  l/yn  yna  ymaith,  /^ac  y  mae  yn  bollol 
farw  yn  y  maban) — «s  na  fydd  yno  gydwybod,  fe 
fyddclòcb,  neu  faban  yn  meddu  yr  un  bawl  a'u  gilydd 
^'r  ordinhad. 

Yr  byn  sydd   waetb  na   bod   yn  ddrygioni,  y  mae 
anllad-  ©feredd  perffaitb  yr  ofieiriadaetb   yn  y  canrif 
b\Tn  yn   cael  tystiolaethii  am  d»no,   gan  boll    banes- 
wyr   y  cyfuod  bwn.       Nid  yw  M»sheini  yn  defnyddio 
iaitb   rby    gréf,    pan    mae'n    dyrreyd,  fed   llygredig- 
aetbaa  yr  ofteiriaid  yn    "drnenns  tnbwnt  i   bob  dis- 
grifiad,"    ac  eu  bod  wedi    "  vmdyrchafa  i  ucbder  dir- 
fawr"    mewn  llygredd  yn  yr  adeg  druenus  bon  ar  yr 
Eglwys.       Mae  efe  yn   sicrbau  yn   mbellacb   fod  yr 
offeiridid,  gan  mwyaf,  yn  let  o  ddynion  mwyaf  dues, 
"  wedi  eu  caetbiwo  gan   gnavrdolrwydd  a   cboelgref- 
ydd,"  ac  }ti  alluog  i  gyflawni  y  gweitbredoedd  ffieidd- 
iaf  a  mwyaf  ysgeler.     Mae  yn  dyweyd  fod  y  dirywiad 
anfad  bwn,  "  ya  ddyledus  yu  benaf,  am  ei  fodolaetb, 
i   benaetbiaid    a   llywodraeLbwyr    gwagbonedig,    yr 
Eglwys  gytìredinol,  y  rbai  oeddynt  yn   mwynbau  eu 
bunain  yn  ngbyflawniad  y  troseddau   mwyaf  adgas, 
ac  yn  ymollwng  gyda  cbynbyrfiadau  gwylltaf  y  nwyd- 
au  cnawdol,  beb  un  matb   o  wrtbwynebiad,    na  gofid 
o'u  berwydd;"  ac  eu  bod  wedi  myned  mor  bell  fel  ag  i 
gymmyagu  cydawnder  ac  anugbyfiawnder;  ac  fel  byn 
yn  waeth,  hyd  y  nod,  na'r   gor.brymwyr  gwlad«l,   y 
rbai  oeddynt  iflangellau  cyffredinol  dynolryw.       Mae 
yn    mbellacb    yn  ycbwanegn,  y  gallwn  ffarüo  rbyw 
syniad    am     y    patriarcbiaid    Groegaidd,    oddiwrtb 
esiampl  unigol  Tbeopbylact,   yr   bwn    yn   ol   tystiol- 
aetbau   yr   ysgrifenwyr    mwyaf    parcbus,    oedd     yn 
gwneuthur  y  fasgnacb  fwyaf  annuwiol  o  ddyrcbafiadau 
(^promotions)    eglwysig,    ac  nid   oedá   yn    dangos  un 
matb  0  ofal  amddim  oddieitbr  am  ei  gẁn  a'i  geífylau^ 


DETGIONI   ANFAD.  85 

Pa  mor  ddirywedig,  a  phen-rhydd  bynag-  ydoedd  y 
patriarchiaid  hyn,  a  llefaru  yn  j-yftredinol,  yr  oeddynt 
ynllaianfaä  ae  annweddaiddna'r  esgooion  FJiufeinig,  hanes 
J  rhai,  medd  yr  ysgrifenydd  dysgedighwa,  "  lydd  ya 
hanes  cynnifer  o  angeufilod  ac  nid  dynioB,  ac  yn  ar- 
ddangos  y  fath  gyfres  ofnadwy  o  droseddaa  anfad, 
ysgeler-fawi',  a  chymmysg-ryw. 

Un  fFaith  a  gadarnha  gywirdeb  y  dai'luniad  mwyaf 
truenus  ac  isel  hwn.  Yn  nechreuad  y  caarif  bwn  yr 
oedd  Eg'lwys  Rufain  yn  hollol  dan  reolaeth  menyw 
o'r  enw  Theodora,  yr  lion  oedd  ferch  i  seneddwr 
Rhufeinig,  ond  menyw  ag  oedd  wedi  ymollwng  yr» 
hollol  gyda  chwantau  cnawdol  a  ffiaidd.  Trwy  ei 
dylanwad  hi  yn  gyfangTrbl  y  cafodd  John  X.  ei  wneyd 
yn  Bab.  Tr  oedd  ei  mherch  Marozia  yn  waeth  na'i 
mham,  oblegyd  ar  farwolaeth  j  Pab  Stephan  VII,  hi 
a  gododd  i'r  gadair  babyddol  ei  mliab,  oV  Pal)  Sergius 
III.,  yr  hwn  yn  ei  argymmeriad  rhyfygus  or  an- 
rhydedd  hwuw,  a  gymmerodd  yr  enw  John  XII. 
Dyma  y  peth  ydoedd  B/hufaia  santaidd  yn  y  degfed 
canrif — mam  puteiniaid,  mewn  ystyr  helaethach  na 
fiBgurol,  yn  nghyd  a  melldith  yr  holl  ddaiar.* 

Ond  tra  yr  oedd  y  ddwy  Eglwys, — Rhufeinig  a 
Groegaidd  yn  fíynu  o'r  braidd  yn  gyffredinol  mewn 
annwiredd,  ac  yn  profi  ea  hunain  yn  bliau  cyffrodinol 
yn  mhlith  yr  amrywiol  genedloedd,  yr  oedd  y  Paul- 
icians,  y  crybwyllwyd  am  dany«t  yn  y  canrif  diweddaf, 
yn  ymledaenu  yn  ddirfawr  trwy  holl  Ewrop,  ac  yr 
oeddynt  jn  cael  eu  hanrhydeddu  gan  Dduw  yn  nghad- 

•  Pope  John  the  XII.  was  oven  worse  than  his  predecessor  In 
a  general  council  before  the  Empöror  Otho  I.,  he  was  accuâed  «f 
the  most  horrid  crimei,  convicted,  and  depoied.  Among  other 
«barges,  sa^s  Foxe,  were  the  folowing,  that  he  was  "  noted  to  bo 
very  wicked  aad  infamous,  with  abominable  vices ;  an  adulterer, 
gamester,  an  extortioner,  a  perjurer,  a  fighter,  a  murderer,  cruel 
and  tyrannous.  Of  his  cardinals,  some  he  put  out  their  eyes,  from 
some  he  cut  olf  their  tongues,  some  their  noses,"  &;c.  Suck  wa« 
His  Holiness,  Pope,  John  XII. 

Evan  Boronius  admits  that  some  of  the  Popes  of  this  period 
îTere  "  iAoniter.s  rather  than  men," 


86  lUXES    T   BEDTDDWTH. 

wraeth  Ei  Air  rhag  cael  ei  ddiffodd  yn  hollol,  Hwy 
a  sefjdlasaiit  yn  bcnaf  yn  ngwlad  jr  Albigeois,  yn 
lieheubai'tli  Ffrainc,  ac  oddiyuo,  fel  canol-barth  cyff- 
redin,  hwy  a  weit'niasant  i  g-adw  yu  fyw  hen  arferiad 
cyntefig  yr  Eglwys.  Yr  oeddynt  yn  parotoi  eu  hym- 
geiswyr  am  fedydd  trwj  addysgiaeth  ac  ymprydiau 
gosodedig — yu  gwrthod  bed3ald  i  f'abanod,  ac  yn 
gwadu  Ibd  bedydd  Eglwys  Rufain  yn  Ysgrythyrol. 
Trwy  ddal  yr  athrawiaeth.  fanwyl  hon ,  y  mae  wedi  ei 
ysgrifenu  am  danynt  "  eu  bod  wedi  bod  yn  achos  o 
drallod  mawr  i'r  pabau  Rhufeinaidd  ar  amrywiol 
achlysuron."  Darfu  iddynt  deithio  mewn  llafar  mawr 
er  mwjn  lledaenu  y  gwirionedd;  ac  yn  mhob  lie  yr 
oeddynt  yn  mjned,  yr  oeddynt  yn  dàl  allan,  nad  oedd 
yn  nechreuLid  Crisiionogaeth  y  fath  beth  a  bedyddio 
plant,  ac  nad  oedd  eu  cyn-dadau  yn  arfer  y  cyfryw 
beth." 

Tr  oedd  y  Paterines,  y  rhai  yn  benaf,  oeddynt  yn 
trigo  yn  Itali,  gyda  ffyddlondeb  cyfartal  yn  amddiSyn 
gwirionedd  cymtefig  Duw.  "Trwy  gyfrwng  y  Pater- 
ines," medd  Dr.  AUix,  "y  caibdd  y  gwirionedd  ei 
gadw  yn  esgobaethau  Milan  a  Turin."  Tr  oedd  y 
rhai  hyn  yn  bobl  esmwyth,  tirion,  a  charedig,  y  rhai 
oeddynt  yn  dal  allan  fod  y  bywyd  dynol  yn  beth  cys- 
segredio-,  ac  nad  oedd  yn  gyfreithlawn  i  gymmeryd 
llwon.  Yr  oeddynt  yn  frwdfry'dig  yn  wrthwynebol  i 
fedydd  mabanod,  ac  yn  ei  gondemio  ef  fel  cyfeiliornad. 
Tn  y  flwyddyn  946,  darfu  Atto,  esgob  Vercelli  wneyd 
achwyniad  o  barthed  y  bobl  hym,  fel  yr  oedd  offeiriaid 
eraill  wedi  gwne3^d  yn  flaenorol;  ond  ni  allasai  ef 
wneyd  rhagor  nag  achwyn  arnynt,  am  nad  oedd  yn  y 
cyfnod  hwnw,  awdurdod  cyfreithiol  yn  Itali,  i  gosbi 
hereticiaid  mor  ddiniwed.  Y  ddau  gorfif  hyn  o  bobol 
dan  amrywiol  enwau,  oeddynt  yr  unig  ddiogelwyr, 
adnabyddus^  o'r  gwirionedd  i  Ewrop  ac  i  r  byd; 
oblegyd,  er  fod  yn  y  dyHrynoedd  Waldensiaidd,  mae'n 
debygol,  nid  ychydig  o'r  rhai  ag  oeddynt  yn   parhau 


BEDYDDTAD    CLYCHAU.  B7 

yn  en  purdeb,  etto  nid  oedd  amgylcliiadau  wedi 
caniatau  eu  gweithrediad  oyboeddus  yn  yr  oes  foreu 
bono. 

Ni  ddarfu  bedydd  gan  Eglwys  Rhnfain  ddybenu  gyda 
mabanod;   ond  fel  newyddiadau  o   bob   matb,   darfu 
hwn  estyu  ei  garedigrwydd  i  wrtbrycbau  llai  oyfaddas, 
OS   oedd   modd,  na  mabanod.     Mcwn   gwirionedd,  y 
mae  cyfeiliornad  bob  amser   yn  garedig,   beb   fedda 
dim  oi  eiddo  ei  bun  i'w  roddi,  y  mae   yn  ddieitbriad 
yn  cbwiw-ledrata  oddiar  arall,  ac  yn  bod  yn  dylawd 
fel  y  creadur  gyda  yr  bwn  y  mae  yn  decbreu,   y  mae 
yn  cymmeryd   rhyddid  gyda   Duw,    ac  yn    dra   bael- 
frydig  y  mae  yn  rboddi  jmaith  ei  eiddo  Ef.      Felly  y 
■lae   gyda  cbymmundeb  rbydd  yn   awr,  ac  yr  oedd 
yn  bollol  yr  un  fatb  gyda  bedydd   yn  y  degfed  canrif. 
Nid  oeddyn  ddigon  i  fedyddio  y  maban;    cauys  bernid 
ei  fod  yn  betb  bollol  mor  santaidd,neu  lesol  i  fedyddio 
J  glocb.*       Yn  ngbylcb  y  flvvyddyn    960  y  Pab  Jobn 
XIII.  a  gyssegrodd  glocb  gyntaf  yn  y  Laterau,  ac  a'i 
benwodd  bi  yn  ol  enw  loan   Fedyddiwr.       Yn  canfod 
ei    bod   yn  ddefnyddiol,  fe  orchymynwyd    fod   i  bod 
eglwys  i  gael  dwj   o  leiaf,   neu  os  yn  ddicbonadwy, 
dair.       Cyn  y  defnyddid  bwy,   yr  oeddynt  yn  cael  ea 
golcbi,  dodi  arwydd  y  groesarnynt,  a'u  bendiibio  gan 
yr   esgob,  neu  mewn  geiriau  eraill,   yr   oeddynt  yn 
cael    eu   bedyddio   a'u  cyssegru.       A    pbabam    nad 
allent   gael   byn?      Os    fel  yn   y  maban,   nad   oedd 
meddwl  na  chydwybod  yn  otynol,   pa  fodd  y  gellid 
gwrtbod  cloch?      Y  mae,  byd  y  nod,  clocb  gyH'redin, 
yn  y  heiydd,   yn  bollol   mor   adnabyddus  o  natur    y 
ddefod   ag   yw     maban;    pabam  ynte   gwrlbwynebir 
bedydd  i'r  naill  mwy  nag  i'r  Hall? 

Yn  ein  gwlad  ni,  fe  ddaeth  bedydd  mabanod,  yn  y 
canrif  bwn,  yn  ymarferiad  sefydledig,  ond  mae  rhai 
o'r  deddfau  a  wnaed  er  ei  reoleiddiad,  y  fatb  ag  i  gyn- 

*  y  gwir  yw  fed  yr  un  faiut  yn  gymbwys  o  Fibl  dros   fedyddio  y 
n»iU  a'l-  Hall  3  a  hyny  yw  DIM.     Cyf. 


öö  HA^^ES   T   BEDTDDWTE. 

byrfu  g-R-ên.  Mae  deddfau  y  Northirnhrian  Pritstí, 
yn  O.C.  950,  yn  gorchymjn  fel  y  canljn: — "Bydded 
i  bob  maban  gael  ei  fedvddio  o  fewn.  naw  diwrnod, 
neu  gosp  o  cbwecb  ores;  ac  os  dyg-wydd  i'r  maban 
farw  pi  bagan,  o  fewn  y  naw  diwrnod  (Ji.y-  hel  gatlci 
feâyddio)^  brdded  iV  rieni  wneyd  iawn  i  Dduw,  lieb 
unrhyw  ddirwy  ddaiarol ;  os  ar  ol  naw  diwrnod  oed, 
bydded  iddynt  dala  deudeg  oret  i'r  offeiriad  yn 
ychwanegol."  Yn  O.C.  9G0,  fe  wnawd  deddf  arall 
yn  nheyrnasiad  y  Brenin  Edgar,  fel  y  canlyu: — "Fod 
i  bob  mabau  gael  ei  fedyddio  o  fewn  tair-deg  a  saith 
0  nosao;  ac  na  fydded  i  neb  oedi  yn  rhy  hir  i  gael 
'■'■ledydd  csyoò.''  Ond  mor  belled  ag  j  gellir  gwybod 
yn  awr,  yr  oedd  y  bedyddwyr  mabanodhyn  yn  gysson 
yn  ngweinyddiad  y  ddwy  ordinbad.  Gyda  hwy  nid 
peth  rhanol  ydoedd,  nid  gweinyddiad  nn-ochrog,  fel 
yn  yr  amseroedd  diweddaf  hyn.  Y  pryd  hyny,  yr 
oedd  cymmiitìdi'b  mahanod  yn  bod,  yn  gystal  a  bedjdd 
mabanod.  Tn  ei  araeth  i'r  ofl'eiriaid,  yn  j  flwyddyn 
957,  O.C.,  mae  Aelfric  yn  dyweyd:  "Yr  ydych  i 
roddi  y  Cymraun  i  blant  ar  ol  ea  bedyddio,  a  dyger 
hwy  i'r  offeren  {mass)  fel  y  byddo  iddynt  ei  dderbyn 
yr  hoU  s»ith  niwrnod  y  byddont  heb  eu  golchi."  ^c 
fel  y  byddai  iachawdwriaeth  y  maban  annwybodus  i 
gael  ei  gwneyd  yn  sicr  trwy  gymiiwysiad  o  ddwfr 
(oblegyd  yr  oedd  ail-enedigaeth  yn  y  bedydd  yn 
sylfaen  yr  boll  drefniant),  fe  «rdeiniwyd  yn  nheyrn- 
asiad  y  Brenio  Aethelred,  O.C.,  994,  fod,  '"Os  byddai 
i  rywmi  ddwyn  maban  clâf  at  ofì'eiriad,  nid  ytc  wahan. 
iaeth  %  ddjsparth  pa  offeiriad  y  perthjna,  bydded  iddo 
yn  ddiattreg  ei  fedyddio  ef."  Hon  oedd  y  drwydded 
ddealledig  i"r  nefoedd,  ac  mae  yn  berffaith  amlArg, 
fod  yr  boll  gyflawniad  yn  ddistaw  yn  trosglwyddo  y 
gobaitb  am  fywyd  tragywyddol  oddiwrth  ^dd  y 
gwrtbddrycb  i'r  weithred  o  eiddio'r  offeiriad,  Fe 
ddaeth  yr  offeiriad,  fel  byn,  yn  bollalluog  yn  ngclwg 
y  dorf  annwybodus,   mewn  pwnc  ag   'roedd  bywyd 


CBISTIOKOGION   DWYREINIOL.  89 

tragywyddül  yn  gynmrysedig  ynddo,  ac  fel  un  oedd 
yn  cadw,  trwy  ddwyfol  apwyntiad,  "allweddau 
teyrnas  nefoedd."  A  ydoedd  gan  hyny  yn  beth  i'w 
ryfeddu  ynte,  fod  bedydd  y  crediniol  wedi  myned  o'r 
golwg  ynbollol  yn  mhlit  b  y  bobl?  Beth  yn  wabanol 
ellid  ddisgwyl  oddiwrth  s«fyllfa  petbai  ag  oeddynt 
"wedi  gwneuthur  Gair  Duw  yn  ddirym,"  trwy  ddyfais 
ddynol  afresymol  a  tbwyllodrus? 

Mewn  geiriau  eglnr,  fe  wnawd  iacbawdwriaetk  i  ym- 
ddibynu  ar  weitbredoedd,  ac  fe  gymmerodd  bedydd  yr 
arweiniad  yn  mblitb  yr  elfenau  byn  o  gyfiawnder 
deddfol.  Ond  darfu  tarddellau  eraill  o  haeddiant 
dynol  ddilyn  byn,  a  cbynnortbwyo  i  adeiladu  gobaith 
disail  am  y  nefoedd.  Mae  byn  yn  amlwg  oddiwrtb 
araetb  y  Brenin  Edgar  i  Dunstan,  y  dysgawdwr 
balcb  bwnw  o  bunan-gyfiawnder,  yn  yr  oes  annwy- 
bodus  bon.  Mae  y  brenin  yn  gofyn  iddo, — "Pa 
feddiannau  na  ddarfu  i  mi  eu  dirmygu,  pan  oeddit  ti 
yn  gorcbyrayn  i  mi?  Os  oeddit  ti  yn  barnu  yn 
briodol  roddi  rbywbekb  i'r  tylodion,  yr  oeddwn  i  yn 
barod.  Os  oeddit  ti  yn  barnu  yn  briodol  i  roddi 
rbywbetb  i'r  eglwysi,  ni  oedais  i  ei  gyflawni.  Os 
oeddit  ti  yn  acbwyn  fod  y  mynacbod,  neu  swyddwyr 
eraill  {^clerics)  mewn  angen  am  unrbyw  betb,  oni 
ddarfu  i  mi  ea  diwallu?  2yâi  a  ddyicedaist  fod  elusenau 
ynparhau  lyth,  ac  nad  oedd  dim  yn  f*cy  ffrwytldawn  na^r 
hyn  a  roddid  at  fynacJilogydd  ac  egitcysi,  oblegyd  trwy 
byn  y  mae  gweision  Daw  yn  cael  eu  cynnal,  a'r  hyn 
Bydd  yn  ngweddill  yn  cael  ei  roddi  i'r  tylodioa."  Yr 
oedd  y  math  bwn  o  dduwioldeb  rai  prydiau  yn  cael  ei 
gyfnewidi  gyflawniadau  o  addoliadpersonol,  yn  neill- 
duol  yn  amgylcbiadau  tylodi  neu  afiecbyd,  "Os  yn 
rhy  dylawd  i  wneyd  cyfr-dal  arianol,  caniateid  i'r 
person  afiacb,  yn  lie  diwrnod  o  jmpryd,  i  adrodd  (ar 
dafod-leferydd)  220  o  Salmau,  neu  y  119  Salm  ffattr), 
a  Gweddi  yr  Arglwydd  cbwech  o  weithiau,  neu  dri 
ugain    o  paternosters    (Gweddiau'r    Arglwydd),    gan 


90  HANES   T   BEDTDDWYB. 

blygu  J  gliniau  o'r  newydcl  gyda  phob  adroddiad, 
neu  y  51  Salm,  a  Gweddi  yr  Arglwydd  bymtlieg  o 
weitbian  a'r  wyneb  yn  y  llwcli.  Yr  oedd  ympryd 
Saith-mlwyddol  yn  cael  ei  di-oi  i  ddeuddeg  mis  o 
adroddiad  o  boll  Lyfr  y  Salmau  bob  dydd  a  tos,  gyda 
deg  a  dengain  o  Salmau  yn  y  prydnbawn."  Gyda'r 
fath  dduwioldeb,  dim  ond  ymdrech  crefftwrol  o  eiddo 
y  côf,  pa  le'r  oedd  argyhoeddiad  goleuedig,  neu  ym- 
gyflwyniad  deallawl  i  Dduw?  Ac  os  nad  oedd  y 
"rbesymol  wasanaetb"  bwn  yn  bodoli,  oiii  fuasai  yn 
watwargerdd  arawydos  i  ddysgwyl  bodolaeth  bedydd 
y  crediniol? 

Tn  y  Dwyrain,  ac  yn  neillduol  yn  ngbylcb  Anti- 
ocbia,  yr  oedd  llawer  llai  o  ddichell  oííeiriadol  {prietU 
craft),  ac  o  ganlyniad  llawer  mwy  o  greiydd  bersonol. 
Cristionogion  y  partbau  byny,  beb  gymmeryd  eu 
dychrynu  gan  awdurdod  wladol,  a  geisiasant  grefydd 
iddynt  eu  bunain,  beb  ofalu  am  y  sect  oedd  yn  cael  ei 
nhoddi  gan  y  Llywodraeth.  Fel  canlyniad  i'r  gweith- 
rediad  annibynol  bwn,  fe  gyboeddwyd  fod  patriarcb- 
aetb  Antiocbia  yn  llawn  o  "bereticiaid,"  yr  byn  yn 
natariol  a  fu  yn  acblysur  o  betb  aflonyddwcb  i 
Tbeodorns,  patriarch  y  dospartb.  Efe  a  acbwynodd 
o  berwydd  byn  wrtb  yr  Tmer&wdwr  Jobn  Zinlisces, 
ac  a  ddymunodd  ar  yr  Ymerawdwr  i  anfon  ymaitb  y 
rbai  oeddynt  yn  peri  aflonyddwcb  i'w  anweitbgarwch 
ef.  Fe  ganiataodd  yr  Tmerawdwr  ei  gais,  trwy 
foddion  tyner,  sef,  eu  symud  bwy  i  Pbilippolis,  o'r 
lie  bwnw  bwy  a  ymwasgarasant  dros  bartb  eang 
o  Ewrop,  a  tbrwy  lafur  diflino  bwy  a  osodasanti  lawr 
sylfaen  i  ln«edd  o  eglwysi,  yn  mblitb  y  rbai  yr  oedd 
yr  ordinbad  o  fedydd  y  crediniol  yn  cael  ei  pbarcbu 
a'i  dal  i  fyny,  pan  oedd  yr  boll  fyd  Ewropaidd,  oddi- 
eitbr  y  lleoedd  byn,  yn  gwibio  ar  ol  y  bwystfil." 

Dyna  ydoedd  crefydd  yn  y  degfed  canrif.  Yr  oedd 
yr  oifeiriad  yn  frenin  ac  yn  arglwydd  ar  gydwybod, 
calon,  a  meddwl.     Ei  ewyllys  of  oedd  yn  rbeoli  y  Uys 


BALCHDER   OFFEIRIADÖL.  &1 

y  mawrion  a'r  bobl.  Yr  oedd  ei  gysgod  du  llydan, 
wedi  myned  rhwng  y  bobl  a'r  haul,  ac  fel  canlyniad 
annocbeladwy,  byd  y  nod,  yn  y  byd  Cristionogol  ei 
bunan,  "tywryllwcb  a  orchuddiai  y  ddaiar,  a'r  fagddu 
y  bobl." 


CANRIF  TR  UNFED  AR  DDEG. 

Os  cafodd  y  degfed  canrif,  mewn  canlyniad  i  uchel- 
geisiaetb,  ann-vrybodaeth  a  diogi  yr  offeiriaid,  gyda 
phriodoldeb  ei  alw  "yr  oês  haiarnaidd"  mae  yr  unfed 
canrif  ar  ddeg  wedi  haeddu  yn  hollol  yr  un  disgrif- 
iad.  Yr  oedd  yr  unrbyw  ddrygan  yn  cael  eu  cyflawni, 
yn  eu  boll  amrywiaeth  a'u  beithafion ;  end  fod  yr 
eitbafion  yma'n  ymddang-os  wedi  cyrhaedd  pwynt,  tu 
draw  i'r  hwn  yr  oedd  yn  annicbouadwy  myned  yn 
mlafìn,  y  man  y  mae  gwelliant  nacaol  yn  cymmeryd 
He,  yi'  byn  sydd  yn  cyfodi  oddiwrtb  yr  anniebonol- 
rwydd  i  fyned  yn  mbellacb.  Yr  oedd  balcbder  oiFeir- 
iadol  wedi  cyrbaeddyd  ei  binacl  uwcbaf,  ac  fel  arwydd 
o  welliant,  yr  oedd  cyngboran  yn  y  cyfood  hwn  yn  ym- 
yraetb  er  lleihau  rbifedi  y  ceflTylau  i  gael  eu  defnyddio 
gan  yr  offeiriaid  ar  ei  teitbiau.  Pan  oedd  yr  offeiriaid, 
y  cynddrycbiolwyr  gwystledig  byny  o'r  addfwyn  a'r 
gostynedig  lesu,  yn  sefyll  mewn  angen  amy  fatb  eufa 
(curb')  wartbus  ar  eu  gorwagedd,  betb  raid  fod  cyflwr 
yr  eglwys  ag  'roedd  y  rbai  byn  yn  addysgwyr  iddi 
ac  arolygwyr  arni?  Os  oedd  balcbder  yr  arweinwyr 
mor  aflywodraethus,  betb  oedd  rbaid  fdd  y  bobl  y  rbai 
a  arweinid  ganddynt? 

Yr  oedd  yr  ysbryd  hwn  o  ucbelgeisiaetb  bydol  a 
cbnawdol  wedi  llygru  yr  boll  gorff,  ac  wedi  ymledu  i 
lawr  trwy  yr  boll  resau  swxddogol.  "Yr  oedd  y 
Pabaa  Rhufeinaidd  yn  y  canrif  bwn  ya  gyffx'edinol 
ac  yn  barbaol  wedi  eu  baddurno  a'r  teitlau  cbwydd- 
edig  0  Feistri  y  Byd,  a  Phahau,  neu  Dudau  Cyffredinol; 


92  HAVES   T  BÎDTDDWEH. 

jv  oeddynt  yn  llywyddu  yn  mliob  man  yn  y  cynghorau 
trwy  eu  cenadou;  yr  oeddynt  yn  rhyfygns  wed 
argymmeryd  yr  awdurdod  i  fod  yn  uwchlywodraeth- 
wyr  yn  mhob  dadl  a  allai  gyfodi  o  barthed  crefydd 
nen  ddysgyblaeth  Eglwysig.  Ond  nid  oeddynt  yn 
foddlon  ar  y  cymmeriad  o'r  deddfroddwyr  uchelaf  yn 
yr  Eglwys,  eithr  argymmerasant  j  n  rhyfygus  y  cym- 
meriad o  arglwyddi  y  cread,  yn  gyflafareddwyr 
tynged  teyrnasoedd  ac  ymerodraethan,  a  llywyddwyr 
uchelaf  breninoedd  a  thywysogion  y  ddaiar."* 

"Fe  ddarfa'r  athrawiaeth  "  medd  Hume,  "yr  hon 
a  ddyrcbafodd  y  Babaetb  uwcblaw  pob  awdurâod 
ddynol,  yn  raddol  ymledu  o  ddinas  a  llys  Rbufain; 
ac  yr  oedd  yn  yr  oes  bono  yn  llawer  mwy  cyfiredin  a 
dylanwadol  yn  nbeyrnasoedd  debeubarth,  nag'  yn 
nheyrnasoedd  gogledd-bartb  Ewrop."  Mae'r  Esgob 
Newton  ar  y  Proffwydoliaetbau  jn  dwyn  tystiolaeth 
o'r  un  nai.ur,  pan  mae  yn  dywedyd,  tudalen,  510, 
fod, — "y  gallu  Pabyddol  yn  y  canrif  hwn  wedi  ei 
ddwyn  tubwnt  i  bob  terfynau,  trwy  ucbelgeisiaeth  a 
thraba  y  pabau  oedd  yn  teyrnasu,  ac  yn  neillduol  gan 
greulondeb  a  gorfalcbder  Gregory  VII.,  enw  blaen- 
orol  yr  bwn  oedd  Hildebrand,  neu  Relebrand  fpen- 
teicyn  uffernolj,  fel  mae  yn  fynycb  wedi  cael  ei  alw.'' 
At  byn  gelbr  ycbwanegu  tystiolaetb  Mosbeim,  yr 
hwn  pan  yn  ysgrifenu  am  grefydd  yr  oes  bon  a  sylwa, 
"Gellir  yn  hawdd  ddychymmygu,  fod  ei  bagweddau 
yn  llawn  o  afluneiddiwch,  pan  yr  ystyriwn  fod  ei 
nhoddwyr  (guardiansj  yn  llawn  mor  amddifad  o 
wybodaeth  a  rhinwedd,  ac  fod  penau  a  rbeolwyr  yr 
Eglwys  Gristionogol,  yn  lie  arddangos  eu  hunain  yn 
esiamplau  o  dduwioldeb,  yr  oeddynt  }n  esiamplau  o 
droseddau  gwartbus  ac  ysgeler.  Yr  oedd  y  bobl 
wedi  suddo  i'r  sefyllfa  fwyaf  truenus  o  goelgreiydd, 
ac  yr  oeddynt  yn  defnyddio  eu  boll  frwdfrydedd  mewii 
adcloliad  delwau,  a  cbreiriau  freJics)  ac  yn  y  cyflawn- 
*  Church  History,  by  G.  Gregory,  D.D.     Tol.  ii.  p.  30. 


TRADDODIAûAU    DYNOL,  93 

iŵd  o  ofera  (trifle)  o  amgylch  seromoniau,  y  rbai  oecld- 
ynt  yn  cael  eu  gosod  arnynt  g-an  ormesiaetli  ofieiriad- 
aeth  dra-arglwyddiaethol." 

Oddiwrth  y  balchder  ofíeiriadol  hwn  ar  nn  llaw,  a 
dygn  annwybodaeth  y  cyífredim  mewa  canlyniad  ar  y 
llaw  arall,  a  ellid  disgwyl  am  rywbeth  yn  debyg  i 
grefydd  bersonol,  nea  ysprydolP  Oui  faasai  hy» 
yn  edrych  am  rawnwin  oddiar  ddrain  a  ffigys  oddiar 
ysgall?  Tn  y  fath  gors  foesol,  yn  mba  le  'roedd  tir 
caled  wedi  ei  adael,  ag  y  gallasai  bedydd  y  crediniol 
roddi  gwadn  ei  droed  i  lawr?  Pa  chance  oedd  yno  i 
ordinhad  bur  o  eiddo  Crist,  lle'r  oedd  yr  holl  Eglwys 
gyda'r  eithriadau  Ueiaf,  wedi  myned  dan  ddiluw  tra- 
ddodiadau  a  gorchymynion  dynion?  Y  Pab  oedd  yr 
arglwydd  cyfFredinol,  a'r  ofteiriaid  yn  offerynau  ac  yu 
oruchwylwyr  parod  iddo,  y  boblyn  derbyn  eu  deddtau 
o  RufaÌD,  ac  nid  o  un  ffynnoiiell  arall;  ac  fel  canlyn- 
iad yr  oedd  bedydd  y  crediniol  wedi  ei  hoUol  golli  o'r 
byd  Rliufeinig,  ac  os  oedd  i'w  gael  mewn  un  modd, 
nid  ydoedd  i'w  gael  ond  tuallan  i'w  gylch  ef.  Yr 
oedd  yr  Eglwys,  fel  ag  yr  ydoedd,  yn  dechreu  gyda 
mabanod,  ac,  yn  naturiol  ddigon,  nid  ydoedd  ja 
arddangos  dim  ond  jQTolineb  plentynaidd  o'r  dechreu 
i'r  diwedd. 

Fodd  bynag  yr  oedd  yr  ordinliad  ysgrythyi'ol  hon 
yn  parhau  mewn  bodolaetb  nychlyd,  mewn  lleoedd 
annghysbell;  ac  yn  awr  y  torodd  allan  yspryd  newydd 
oddiwrth  >r  olSieiriadaeth  Babyddol  i  ymwneyd  a'r 
ordinhad,  yr  hyn  oedd,  gwneyd  defnydd  o'r  gallu 
gwladol  i'w  dyfetha,  neu  i'w  gyru  ailan  o  blith  dynion. 
Nid  oes  un  teimlad  a  berthyn  i'w  llygredigaeth  mor 
naturiol  gyssylltiedig  ag  erlidigaeth  a  balchder,  a 
phan  daeth  y  teimlad  hwn  yn  uwchaf  yn  Eglwys 
Rufain,  ni  allai  oddef  yn  hwy  y  fath  anuibyniaeth  o 
eiddo  dynion,  y  rhai  (o  barthed  pwnc  mor  bwysig  i 
awdurdod  offeiriadol  a  bedydd  mabanod)  a  ufuddha- 
ent  i  Dduw  yn  hytrach  nag  i  ddynion.    Ac  oddiyma  y 


94  HANES    T    BEDYBD^^TR. 

cawn  ymddangosiad  erlidigaetb  yn  ol  cjfraith  y  canrif 
hvru,  a  defnyddio  y  ffagod,  y  tan,  a'r  cleddyf  i  gospi  yr 
"hereticiaid,"  y  rbai  a  gydnabyddent  awdurdod  uwch 
nag  eiddo  y  Pab  o  Rufain. 

Fe  ymddangosodd  yr  yspryd  angeuol  bwn  o  eridig- 
aetb,  yn  gyntaf  yn  Orleans,  yn  Ffrainc,  y  lie  yr  oedd 
y  Paalicians  yn  y  flwyddyn  1017,  wedi  sefydlu  cyn- 
nulleidfa  grefyddol,  yn  mblitb  y  rbai  yr  oedd  deuddeg 
cynonwr  {canon)  o  eglwys  gadeiriol  y  ddinas  bono, 
dynion  o  ddysg  a  duíTÌoldeb  neillduol,  beblaw  nifer 
lluoiog  o  ddinasyddion  o  ddospartb  parcbus  mewn 
cymdeitbas.  Yn  mblitb  atbrawiaetbau  eraill  addelid 
gxn  J  bobl  byn,  yr  oedd  y  gwrtbwynebiad  i  fedydd 
mabanod.  Mae  Dupin,  yn  dyfynu  o  Dacbery,  yn 
dyw eyd  am  danynt,  ' '  En  bod  yn  d»l  allan  nad  oedd 
bedydd  yn  symud  ymaitb  becbod  gwreiddiol,"  yr  byn 
oedd  y  ddadl  gyíìredin  a  ddygid  yn  mlaen  o  blaid 
rboddi  bedydd  i  fabanod.  Fe  gynnaliwyd  cyngbor  yn 
Orleans,  yr  bwn  a  ymdrecbodd  i'w  tueddu  i  ymwrtbod 
a'u  bargyboeddiadau,  ond  byn  mewn  modd  ffyddlawn 
a  wrtbodasaut  ei  wneyd,  a'r  canlyniad  fu  i  driarddeg 
o  honynt  gaol  eu  llosgi  mewn  tan,  yn  ngbanol  yr 
bwn  y  dewisiasant  farw,  yn  bytracb  nag  abertbu  yr 
byn  oeddynt  bwy  yn  gyfiawn  gredu  oedd  yn  wir- 
ionedd  Duw. 

Fe  ymledodd  tânau  erlidigaetb  yn  fnan  i  bartbau 
ereill.  Yn  ngbylcb  y  flwyddyn  1019,  fe  gafodd 
rbifedi  mawr  (mae  rbai  awdurdodau  yn  dyweyd  can- 
noedd),  o  ganlynwyr  Berenger  eu  cigyddio  i  farwol- 
aetb  "  am  wrtbwynebu  bedydd  mabanod,  ac  am  eu 
bod  wedi  eu  bedyddio."  Yn  ngbymmydogaetb  Tryers, 
yn  gystal  ag  yn  Flanders  a  Germani,  fe  jafodd  y  Bed- 
ydd wyr  eu  herlid  gyda  geirwindeb  diosteg,  yn  gym- 
maint  felly,  fel  mae  yn  cael  ei  gadarnbau  mewn  modd 
credadwy  gan  Dan  vers,  o  amrywiol  awdurdodau,  fod 
y  nifer  o  150.000  o   Fedydd  wyr  wedi  cael  eu  rboddi  i- 


HERETICIAID    TN    GAEL    EÜ    LLOSGl.  95 

farwolaeth  grenlawn.  Nid  eu  g-wadiad  o  fedydd  mab- 
anod  yn  um'c/,  a  greodd  yn  eu  herbjn  j  g-elyniaeth 
cythreulig  hwn  o  eiddo  Eglwys  Rufain,  oblegyd  yr 
oeddynt  hwy  jn  condcmnio  cy feiliornadaa  eraill  o  eiddo 
yr  Eglwys  bono  yn  Jlawn  mor  angerddol  a  bwn;  ond 
credir  mai  bwn  a  roddodd  y  traragwydd  mwyaf,  ac  a 
gynhyrfodd  y  casineb  mwyaf.  Yr  oedd  yn  cyiFwrdd 
a'r  awdnrdod  ag  yr  oedd  yr  oiFeiriadaerb  wedi  ei 
thrawsfeddiannu  yn  y  man  mwyaf  pwysig;  ac  a  gyff- 
ródd  eu  digllonedd  crealonaf  trwy  geisio  tynu  o'a 
■  gafael  allweddau  teyrnas  nefoedd.  Yr  oedd  swydd- 
ogion  yr  eglwys  bon  yn  bawlio  awdurdod  i  roddi 
mynediad  i'r  byd  nefol  fel  eu  hawl-fraint  ddiam- 
mbeucl,  ac  yn  perthyn  yn  gyfangwbl  iddynt  bwy  eu 
hnnain;  pan  ddarfu'r  Bedyddwyr,  gan  byny,  mewn 
effaith  ddymcliwelyd  yr  hawl  bono,  yr  oeddynt  yn 
naturiol  yn  cael  edrycb  arnynt  fel  ffolynion  union- 
gyrchol  i'r  oifeiriadaetb  ariangarol  bono,  acymwelwyd 
â  hwy  gyda'r  gospedigaeth  lemaf  a  allasai  digasedd 
ddefnyddio. 

Yr  oedd  y  Paterines  yn  Itali  a  Milan  yn  dal  golyg- 
iadan  cyfíelyb  i  eiddio  y  Paulicians,  ac  maent  wedi 
cael  eu  hystyried,  gan  amryw  awdwyr  yr  un  a'r 
unrbyw  bobl,  ond  jn  meddu  enwau  gwabanol.  Yr 
oedd  symlrwydd  a  pliurdeb  eu  bywyd,  gweddusrwydd 
a  gostyngeiddrwydd  eu  bjmddygiad,  yn  cael  eu  cys- 
sylltu  gyda  eu  g'weitbgarwch  tawel  a  diflino,  yn 
tueddu  i'w  cynnydd  cyflym  yn  Itali  a  Ffrainc.  Yn  y 
flaenaf  (Itali),  yr  oedd  ganddynt  un  ar  bymtbeg,  or 
rhai  fuasent  yn  cael  eu  galw  yn  awr  yn  ''Gym- 
manfaoedd,"  yr  oedd  un  o'r  rhai  hyn,  sef,  Cym- 
manfa  Concorezzo,  yn  nosparth  Milan,  yn  cyn- 
nwys  dros  bymtbeg  cant  o  aelodan.  Yr  oeddynt  yn 
addoli,  yn  benaf,  mewn  4ai  dirgel,  yn  gymdeithasau 
o   wytb,   ugain,  deg  ar  ugain,  ond  nid  oeddynt  byth 


96  HANBS   T   BEDYDDWTK. 

yn  rliif  mawr,  rhag  ofn  cael  eu  liaflonydda.  Fe 
gafodd  un  o'u  blaenoriaid,  a  el^rid  Gundulphus,  yr 
hwn  ymddeugys  oedd  wedi  bod  yn  neilldaol  Ivrydd- 
iannms  yn  ei  lafar,  ei  wysio  o  flaea  Gerard,  Esgob 
Cambray  ac  Artai,  yn  j  flwyddyn  1025,  a'i  holi  yn 
fanwl  ar  amrywiol  bynciaQ  yn  eu  credo  cyffredin. 
Mewn  atebiad  i  oiyniad  o  barthed  bedydd  mabanod, 
dywedodd  eu  bod  hyry  yn  wrthwynebol  iddo,  "oblegyd 
fod  maban  na  allai  nag  cwy^llysio,  na  rhedeg,  »c  na 
wyddai  ddim  am  ftydd,  yn  anawybodus  urn  ei  iachaw- 
dwriaeth  a'i  ddaioni  ei  hun,  yn  yr  hwn  ni  all  fod  dy-  . 
mnniad  am  ail-enedigaeth  neu  gyflPesiad  o  ftydd;  nid 
ymddengys  fod  ewyllys,  ftydd  nea  gyffesiad  dyn  arall 
yn  dal  y  berthynas  leiaf  ag  ef."*  Yn  y  flwyddyn 
1035,  ysgrifenodd  Deodwinus,  Esgob  Leige,  lytbyr 
at  Henry  I.,  Brenin  Ffraino,  yn  achwyn  ar  Bruno, 
Esgob  Anglers,  yn  ngbyd  a'i  archddiacon,  Berengar- 
ins, — "Fod  hysbysiad  wedi  dyfod  allan  o  I'frainc,  yr 
hwn  sydd  yn  myned  trwy  holl  Germani,  fod  y  ddau 
ddyn  yma  yn  dal,  nad  ydyw  corff  yr  Arglwydd 
(abertk  yr  ofFeren)  y  corff,  eithr  cysgfod  ac  arwydd  o 
gorft  yr  Arglwydd;  f  ac  y  maent,  mor  belled  ag  mae 
eu  gallu  yn  myned,  yn  dymchwelyd  bedydd  mabanod." 
Fe  ddygodd  Guimundus,  Esgob  Aversa,  yr  un 
cyhuddiad  yn  erbyn  Berengarius,  sef  ei  fod  "yn 
gwadu — gwrthod  bedydd  i  rai  bychain;"  ac  fe  ym- 
ledaenodd  y  golygiadau  hyn  yn  erbyn  bedydd  mabanod 
gymmaint,  fel  yr  ymdrechodd  Lanfranck,  Arch- 
esgob  Canterbury  eu  gwrthbrofi,  yn  ei  lyfr  a  elwir 
"Seintillaris,"  lie  mae  yn  dyweyd  fod  ei  wrthwynebwr 

*  "  Tr  oeddvnt  yn  gwrthwynebu  bedydd  mabanod  yn  neillduol, 
am  eu  bod  yn  hoUol  annalluog  i  ddeill,  neu  i  g:yff«su  y  gwirion- 
edd.'  Milner  and  Harries,  History  of  the  Church.  Vol.  iii. 
page,  194. 

+  Hoitt,  sef  y  bara  yn  nghymmundeb  Fglwys  Rhufain, — y 
gwadiad  oedd,  fod  hwnw  yn  wir  gorff  Crist — eithr  mai  arwydd 
ydoedd. 


T   BERENGARIAID.  97 

**trwy  hyn  jn  gwrlhwynebu'r  fitlirawiaeth  ofyffredinol, 
yn  ng-hyd  à  cliydsyniad  unfrydol  yr  holl  Eglwys."  Y 
mae  yn  dybygiad  liollol  deg  fod  rhai  o'r  Bedyddwyr 
hyn  yn  aflonydda  yr  arcbesgob,  ac  eu  bod  idd  eu 
cael,  byd  y  nod,  j'n  Lloegr  yn  yr  unfed  ganrif  ar 
ddeg,  neu  pabam  yr  oedd  cf,  mewn  un  modd,  yn 
ysgrifenu  yn  en  herbyn?  O'r  braidd  y  mae  yn 
debygol  y  bnasai  ef  yn  ymdrafForthu  i  droi  yn  ol 
olygiadau  sect  mor  bell  oddiwrtbo  ag  Itali,  neu 
Ddeheudir  Ffrainc;  ond  y  mac  yn  llavver  mwy  naturiol 
i'r  amgylcbiad  i  dybied  fod  egwyddorion  y  Bedydd- 
wyr yn  cael  eu  dysgu  yn  ei  gymmydogaeth  eglwysig 
ef  ei  hun;  ac  yntau,  fel  mab  íFyddlon  i  Kufain  yn 
ysgrifenu  i  amddiffyn  ei  bawl  hi  i  ddisodli  sefydliad 
Dwyfol  trwy  ddyfais  ddynol.  Mae  Dr.  TJsber,  yn 
gwneyd  byn  yn  dra  tbebygol  pan  niae'n  dyweyd,  fod 
"amrywiol  o  sect  Barengarius  wedi  Uedaenu  ei 
atbrawiaotli  yn  amrywiol  wledydd  yn  Belgium,  y  rbai 
wrth  eu  boli  a  ddywedent,  nad  oedd  bedydd  o  un  lies  i 
blant  er  iacbawdwriaeth."  Yr  oedd  trafnidaeth 
mawr  rhwng  y  '■^BeJgic  coimfrtes"  byn  a  Lloegr,  ac  ni 
ellir  dwyn  yn  mlaen  wrtbwyuebiad  o  unrbyw  bwys  i'r 
grcd,  mai  yr  hyn  a  gyliròdd  niferi  yn  y  ^'Belgic 
countries"  oedd  wedi  deíí'ro  hefyd  ymcbwiliad  yn 
Lloegr.  Ar  ba  dir  arall  y  gellir  tybied  fod  Arcb- 
esgob Canterbury,  yn  ysgrifenu  o  gwbl  yn  erbyn  y 
Bedyddwyr?  Os  nad  oeddyut  bwy  ar  yr  yspotyn,  a 
ydyw  yn  debyg  y  buasai  ef  yn  cyfeirio  ei  saethau  yn 
erbyn  gelyn  pell?  Mae  Dr.  UsLer  yn  gosod  y  pwnc 
hwn,  o'r  braidd,  tubwnt  i  un  math  o  ddadl,  pan  yn 
dyfyuu  o  hen  haneswyr,  y  mao  yn  dyweyd,  fod 
canlynwyr  Berengarius  wedi  llygru  Ffrainc,  Itali, 
Germani,  Lloegr,  &c.,  gyda  ei  cgwj^ddorion  ef,  oddi- 
wrth  yr  byn  yr  ydym  yn  casglu  fod  Lanfranck  yu 
ymdrafod  a  gelyn  oedd  ar  y  s2)ot,  ac  mewn  canlyniad 
rhaid  fod  Bedyddwyr  yn  Lloegr  yn  yr  unfed  ganrif 
ar  ddeir. 


98»  HANES   T     BEDTDDTTTR. 

Un  rlieswm  mawr,  os  nid  yr  unig  reswm,  dros 
elyniaeth  avrdurdodau  eglwysig  yr  oes  bono,  tuag  at 
bob  agosâd  at  ddaliadau  y  Bedyddwyr,  oedd  y  ffaitb, 
nad  oedd,  yn  ol  eu  daliadau  bwy,  le  i  fabanod  yn  yr 
Eglwys;  ac  fel  y  tybid  y  pryd  hyny,  yn  annwybodus, 
na  allasenfc  fod  yn  gadwedig-  beb  hyny.  Fe  gyfododd 
hyn  oddiwrtb  grediniaetb  gyffredinol  yn  y  cyfeiliornad 
mawr,  fod  bedydd  ac  ail-enedigaetb  yn  cydfyned,  ac 
na  ellid  en  dadgyssylltu;  ac  fel  canlyniad,  aa  allai  y 
plentyn  oedd  beb  ei  fedyddio,  bytb  fod  yn  gadvredig, 
Yr  oedd  y  plentyn  bedyddiedig  gan  byny  yn  cael  ei 
ystyriedyn  aelod  cyflawn  o'r  Eglwys;  ac  felly,  yr  oedd 
cymmundeb  mabanod,  mor  gyffredin  a  bedydd 
mabanod  ei  hun.  "Yr  oedd  mabanod  yn  cael  eu 
derbyn  i  gyfranogiad  o  bono  (Swpper  yr  Ai-glwydd) 
mor  fuan  ag  y  bedyddid  bwy.  Yn  y  meddwl  Anglo 
Sacsonaidd,  yr  oedd  Bedydd  Sanctaidd  bob  amser  yn 
cael  ei  gyssyllta  gydag  ail-enedigaeth  dyn  yn  Ngbrist, 
ac  y  mae  sefyllfa  beryglos  y  rbai  oedd  yn  marw  beb 
ea  bedyddio  yn  cael  ei  gynwys,  yn  nerthol,  yn  y 
rhybadd, — 'os  byddai  i  unrhyw  blentyn  farw  beb  ei 
fedyddio,  trwy  esgeulustra'r  offeiriad,  y  byddai  rhaid 
iddo  fe  ateb  dros  enaid  y  plentyn  yn  nydd  y  farn.'  "* 
Y  crediniaetb  cyfeiliornus  ac  anysgrytbyrol  hwn  oedd 
amddiffynfa  bedydd  mabanod,  ac  byd  y  dydd  bwn  y 
mae  yn  aros  y  rheswm  dirgel  dros  gadw  yn  fyw 
arferiad  yr  bwn  nad  oes  ganddo  un  math  o  sylfaen  yn 
Nghair  Duw,  etto  i  gyd,  tra'r  oedd  Eglwys  y  cyfnod 
bwnw  yn  cyssylltu  bedydd  mabanod  a  cbymmundeb 
mabanod  â'u  gilydd,  nid  oedd  y  pwyaigrwydd  oedd  yn 
cael  ei  briodoli  i'r  cymmundeb,  y  cyfryw  ag  oedd  yn 
mbob  man  yn  cael  ei  bawlio  i  fedydd  mabanod. 
Mewn  llythyr  a  ysgrifenwyd  gan  yr  Archesgob 
Lanfranck  i  Donatus,  Esgob  Gwyddelig,  yn  O.C., 
1073,  mae  yn  dyweyd, — "Gellwcb  fod  yn  sicr  gan 
byny,    nad  ydyw    yr   eglwysi   tramor,    na   siaau,    y 

•  Baxter's  Chuich  History,  page,  196. 


CYMMUNDEB    MABANOD,  99 

Saeson,  yn  dal  j  fath  athrawiaeth  o  barthed  mabanod, 
ag  ydych  chwi  yn  dybied  (sef  fod  cymmundeh  mahanod 
yn  anhelgorol  angenrheidiol  er  ei  HachaicdwriaetK). 
Canys  yr  ydym  ni  yn  gyfFredin  yn  credu  ei  fod  o 
wasanaeth  mawr  i  bawb  o  bob  oedran,  pa  un  bynag- 
ai  yn  fyw  ceu  pan  y  byddont  yn  naarw,  i  gryfhau  eu 
hunain  trwy  dderbyn  o  gorff  a  gwaed  yr  Arglwydd 
ettb,  OS  er  byny,  y  dygwyddai  fod  personau  yn  ym- 
adael  íì'r  bywyd  hwn  yn  ddiattreg,  ar  ol  bedydd,  a 
chyn  derbyn  o  gorff  a  gw»ed  Crist,  na  atto  Duw  i  ni 
i  gredu  eu  bod  bwy  o  berwydd  byny  yn  dragywyddol 
golledig."*  Ond  pa  leiaf  o  bwysigrwydd  a  briodol- 
ent  i  gymmundeb  mabauod,  mwyaf  yn  y  byd  a 
briodolent  i  fedydd  mabanod,  fel  path  anhebgorol  i 
iachawdwriaeth;  ac  oddiyma  yr  oedd  eu  gelyniaeth 
gwgus,  yn  erbyn  y  Bedyddwyr  yn  cyfodi,  y  rbai  oedd- 
ynt  yn  gwneyd  iachawdwriaetb  i  ymddibynu  ar  ffydd 
yn  unig  ac  nid  ar  fedydd. 

Yr  un  dyfais  du,  yr  h\Tn  uwcblaw  yr  oil  eraill,  a 
dueddodd  i  wrth-hoelio  (n'vcf)  y  cyfeiliornad  bwu  o 
fedydd  mabanod  ar  yr  boll  Eglwys  Babyddol,  oedd, 
attaliad  yr  Ysgrytbyrau  oddiwrtb  y  bobl  yn  eu  biaith 
eu  hnnain,  a  tbrwy  hyn  yn  eu  trosglwyddo  yn  un 
corfl'  i  drugareddau  tyner  oifeiriadaeth  ag  oedd  k'i 
bryd  ar  dwyllo.  Yn  necbx'enad  y  canrif  hwn,  cyfar- 
wyddodd  Elfric,  Arcbesgob  Canterbury,  fod  pob 
offeiriad  plwyf,  yn  rhwym  ar  y  Sabbatliau,  a  gwyliau 
eraill,  i  esbonio  Gv^eddi'r  Arglwydd,  y  Credo,  a'r 
Efengyl  am  y  dydd  hwnw,  o  flaen  y  bobl  yn  yr  iaith 
Saesonig.  Ond  pan  cafodd  Gregory  y  7ied  {HUde- 
brand)  awdurdod  cyflawn  ar  yr  Eglwys,  efe  a  attal- 
iodd,  byd  y  nod,  y  gy fr an  fach  hon  o  wybodaeth,  y 
pelydr  unigol  hwn  o  oleuni,  trwy  "fynu,  yn  mhob 
man,  ddwyn  i  mewn  y  defodlyfr  (ritual)  Rhufeinig, 
a  gwahardd  addoliad  Bicyfol  i  gael  ei  gyflawni,  neu  i'r 
Ysgrytbyrau  i  gael  eu  meddiannu  gan  y  bobl  yn  ea 

*  Hart's  Eccleiiastlcal  Records,  page,  200. 


100  HANES    T   BEDTDDWTB. 

tiiaith  ea  hun."  Mac  ei  lythyr  i  Frenin  Bohemia,  JT 
hwn  a  ysgrifenwyd  tua'r  flwyddjn  1079,  yn  dangoS 
inewn  modd  bynod,  ddicliell  :ic  atncan  y  pab  cywrain 
ond  drigionus  bwnw.  Mae  yn  dyweyd,  "Wedi 
ystyried  y  pwnc  yn  Ihvyr,  mae'n  ymddangos  fod  Duw 
yn  dewis,  yn  acblysurol,  i'r  Ysgi-ytbyrau  i  fod  yn 
aneglur,  rbag,  os  buasent  yu  eglur  i  bawb,  y  buasent 
yn  dyfod  yn  ddirmygus  yu  eu  golwg,  yn  ngbyd  â 
cbreu  cyfeiliornad  trwy  gael  eu  deall  yn  anngbywir 
gan  bersonau  cyfîredin.  Nid  ydyw  yn  esgus  dros  yr 
arferiad  bwn.  fod  rbai  dynion  santaidd,  yn  amynedd* 
gar  wedi  caniatau  y  petbau  yr  oedd  y  bobl  yn  eu 
gwirioudeb  jn  ofyn;  oblegyd  fe  ddarfu  yr  eglwjs 
gyntefig  gyflawni  amryw  betbau  nad  oeddynt  gywir, 
y  rbai  wedi  byny  a  gywirwyd  ar  ol  ymcbwiliad 
gofalu3,  pan  daeth  crefydd  yn  fvvy  cadarn  ac  eang  ei 
therfynau.  Yr  ydym  ui  gan  byny  yn  gwabardd  ar 
«wdurdod  St.  Petr  (!)  y  petbau  mae  cich  deiliaid  jn 
annoeLb  yu  eu  gofyn,  ac  yr  ydym  yn  erchi  i  cbwi, 
gyda  eich  boll  allu,  wrfchwynebu  ea  rbyfyg  fi'òl." 
Bydded  i'r  darllenydd  feddwl  am  fynyd  am  y  balchder 
ffroenucbel,  y  rbyfyg  digywilydd,  yn  ngbyd  âg 
anwiredd  noetb  cynnwysiad  y  llytbyr  bwn.  Heb 
Bylwi  dim  ar  y  rbyfyg  penogaetbol,  neu  y  creulondeb 
dideimlad  mae'n  ddangos  tuag  at  y  brenin  a'i  boll  bobl, 
ond  bydded  i  ni  sylwi  ar  fawredd  twyll  y  ddadl  (plea) 
ar  gyfrif  yr  bwn,  y  mae  ef  yn  gorcbymyn  y  ifordd 
war  til  us  bon — sef,  ar  awdurdod  St.  Petr!  Pa  bryd  y 
darfu  i'r  apostol  bwnw  gyngbori  cyflawniadau  mor 
dywylliûu?  Pa  bryd  y  darfu  iddo  fe  gyrameradwyo 
fod  Gair  Duw  i  gael  ei  gadvv  oddiwrtb  y  bobl? 
Bydded  i  unrbyw  ddarllenydd  gonest  ddarllen  ei 
eiriau  ef  ei  bun,  2  Petr,  i.  19.  "  Yr  hwn  day  gwnewch 
fod  yn  dal  arm  msgys  ar  ganuyJl  yn  Ueivyrchu  mewn  lU 
tywyll,"  ac  yna  dyweded  o3  nid  twyll  ydyw  dadleu 
fod  cadw  ^r  Ysgrytbyrau  oddiwrtb  y  bobl  yn  cyduno 
oÿ  aicdurdod  St.  Fetr^      Mae  y  Pab  Gregory  bwn,  y 


CADW   TR   TSGRTTHYRAU   ODDIWRTH  T   BOBL.        101 

dyn  hwn  o  eiddo'r  tywyllwcli,  yn  mhellach  yn 
dywedyd,  "Ewyllys  yr  Hollalluog  Ddaw  ydyw,  fixi 
gwasanaeth  Dwyfol  yn  cael  ci  ddwyn  yn  mlaen  mewn 
iaith  ddirgel  (anadnabj-dJus),  serch  nad  ydywpawb  yn 
ei  deall  hi,  oblegyd  pe  byddai  y  canu  yn  gyö'redia  ao 
yn  uc'nel,  gallai  yr  iaitli  yn  havvdd  syrtbio  i  ddirrayg 
ac  afcgasrwydd."  Pa  fodd  y  gall  addoliad,  yr  hwn 
nld  ydyw  yn  cael  ei  ddeall,  lai  na  bod  (yn  rbyw  fath 
o)  watwargerdd  arbcnig,  y  mae  yn  annicbonadwy 
dychymmyga;  nid  ydyw  yr  hwu  gan  hyny,  bydded  ef 
bab,  brenin,  neu  ofl'eiriad,  a  orcbymyna  fod  addoliad 
Duw  yn  cael  ci  ddw\  n  yn  mlaen  mewn  iaith  ddyeithr, 
end  cynnorlhwyo  mown  gwatwargerdd  Dwyfol,  ac  yn 
ddiau  fa  gaiíî  dderbyn  ei  wobr. 

Yr  oedd  effaith  yr  ordeiniad  rawyaf  niweidiol  hwn 
yn  dyftihau  annwybodaeth  gyffredinol  (public)  ar  nn 
Haw,  ac  yn  cynnydda  yspryd  erlidigaethus  yr  oes  ar 
y  Haw  arall.  Acoddiwrth  hyn  y  cyfododd  y  brofedig- 
aeth  danllyd,  yr  lion  ya-awr  a  ddecbreuodd  ddilyn  y 
Pauliaid,  y  Petriaid  a  r  Waldensiaid  i  ba  le  b}Tiag  yr 
eleut.  Yr  oedd  gan  yr  ofteiriadaeth  faleisddrwg,  yn 
barod  wrth  law,  yn  y  bobl  annwybodus,  offeryn 
cyfaddas  at  roddi  i  farwolaeth,  a  dinyitrio,  pryd 
bynag  y  gwelent  yn  dJa  eu  galw  i  weithrediad;  ac  yr 
oedd  yn  Uawn  ddigon  i  gyhuddo  dynion  o  fod  yn 
wrtbwynebol  e  iachaiodwriaeth  y  rhai  lychain,  i  osod 
holl  Ewrop  yn  fflam. 

Ac  oddyma  hef^-d  y  cyfododd  y  gorferwad  gwarthua 
o  sèl  ddall,  a'r  uchelgeisiaelh  droseddol,  a  alwyd  yn 
Crusadss"*  j  rhai  gynhyrlasant  Ewrop  a'r  byd,  taa 
diwedd  y  canrif  liwa.  "Yr  oedd  Ewrop"  medd 
Hume,  "yr  amser  hwn,  wedi  suddo  i  ddygn  annwy- 
bodaeth a  choelgrefydd.  Yr  oedd  y  bobl,  y  rhai  nad 
oeddynt  yn  cael  eu  rhwystro  ond  ychydig  gan  hunan- 

*  Cuistides,  —  Rhyteloaild  y  groes — set"  yv  yingyrehiadau 
ofuadwy  a  wnawd  gj.u  Giiáti4)uo^iou  y  cyt'uod  hwu  yu  erbyn  j 
iLui  na  clii-cdeat. 


102  HANES    Y    BEDTDDWYR. 

barch  (honour),  a  llai  gan  gyfraith,  wedi  yraroddi  i'r 
annhrefn  a'r  troseddaa  gwaetbaf;  ac  nid  oeddynt  yn 
gwybod  am  un  iawn  ond  cyflawniad  j  defodau  a  osodid 
arnynt  gan  en  bugeiliaid  yiprydol;  ac  yr  oedd  yn 
bawdd  arddangos  y  rbyfel  santaidd  yn  aleb  ynlle  pob 
penyd,  ac  yn  iawn  am  bob  treisiad  ar  gyfiawnder  a 
dynoliaeth.  Tr  oedd  y  troseddwyr  mwyaf  yn  mlaen- 
llaw  yn  y  gwapanaetb,  yr  bwn  yr  edrychid  arno  fel 
i»Tfn  am  bob  math  o  droseddau,  yr  oedd  yr  afreol- 
aethau  mwyaf  djcbrynllyd  yn  cael  eu  eyflawni  gan 
ddynion  ag  oeddynt  wedi  ymarfer  a  drygioni,  ac  yn 
cael  ea  cymbell  gan  esiampl,  a'u  banog  gan  angen- 
rheidrwydd."  Y  rbai  hyn  oeddynt  amddifFynwyr  y 
ffydd — rbyfelwyr  y  Groes,  yn  yr  oes  dywyll  a  chym- 
ylog  bono !  Yr  oeddynt  yn  annwybodus  o  egwydd- 
orion  cyntaf  crefydd  a  rbinwedd  ;  yn  offerynau  parod 
o  greulondeb  neu  angau,  yn  Haw  gwŷr  eglwysig 
llygredig,  yr  oeddynt  yn  fwy  na  pbarod  i  gyflawni 
arcb  offeiriaid  cyfrwys-ddrwg,  pa  un  bynag  ai  mer- 
tbyru  aant,  neu  bolioni*  Ismaeliad.  Heb  feddu  ar 
gydwybod,  credo,  na  deddf  ar  waban  oddiwrth  yr 
eglwys  fwyaf  llygredig  a  ganfyddodd  y  byd  erioed; 
ac  beb  erioed  ddarllen  Gair  Duw  drostynt  eu  bunain, 
nac  wedi  derbyn  cymmaint  ag  un  pelydryn  o  oleuni 
Efengyl  bur  y  cariad  neibl,  edrycbent  arno,  yn  waith 
cyfartal  mewn  duwioldeb,  i  losgi  heretic,  neu  ddi- 
strywio  anftyddiwr,  Yn  cael  eu  gyru  yn  mlaen  fel 
bnad-gwn  gan  eu  banogwyr  oflPeiriadol,  edrycbent 
arno,  yr  un  mor  rbinweddol  i  ddistrywio  pob  syniad 
da  perthynol  i'n  nbatur  ddynol,  arteithio  (torture) 
Bedyddwyr,,  a  cbyflawni  pob  trosedd  dicbonadwy,  yn 
ngwasanaetb  cytbreulig  "rbyfel  santaidd."  Mae  y 
byd  yn  dychrynu  wrtb  gofio'r  ysgelerderau  a'r  drygau 
yr  oedd  y  Crusaders  dideimlad  byn  yn  cael  caniatad 

*  Polioni, — \r  arferiad  creulawa  i  ladd  dyn  trwy  wthio  polyn  o 
bren  mawr  trwy  ei  eisteddle  tuag  i  fyny,  nes  y  deuai  allan  trwy  ej 
war,  a'i  adael  arno,  yn  uchel  oddiwrth  y  ddaiar  ues  y  byddai 
farw  arno. 


LLTGREDD   OFFEIRÎADOL.  lOS 

î'w  cyflawui,  gan  eu  harweinwyr  eglwysaidd;  ac  y 
mae  dynolryw  yn  gyffredinol  wedi  clafychu  o  herwydd 
llygredig-aethau  yr  oesau  sydd  wedi  myned  heibio,  yn 
gruddfau,  ac  mewn  gwewyr  poenus  am  ddyfodiad 
buan  y  dydd  gogoneddus  hwnw,  pan  gaiff  y  Bibl  ym 
üNiG,  ac  nid  offëiriadaeth.  lygredig  ac  annwybodas, 
flFurfio  rtydd  a  moesau  holl  drigolion  y  ddaiar. 


CANRIF  T  DEUDDEGFED. 

Mae  yr  boU  haiieswyr  eglwysig  credadwy  yn  addef 
fod  offeiriaid  y  canrif  hwn,  yu  eael  eu  hynodi  gyda'r 
uni'byw  ddrygau  ag  oeddynt  yn  bodoli  yn  y  ddau 
ganrif  diweddaf,  y  rbai  a  brofasant  eu  bunain  mor 
waradwyddus  i'r  eglwys,  ac  mor  ddin^^striol  i'r  bobl. 
Mae  Mosbeim  yn  ei  ddull  eofn  a  ífyddlawn  yn  dyweyd 
am  danynt,  "Pa  le  bjnag  y  trown  ein  llygaid  yn 
mhlith  y  gwahanol  urddau  a'r  graddaa  o  otîeiriaid, 
yr  ydym  yn  canfod  yn  y  canrif  bwn  yr  arwyddion 
mwyaf  gwartbus  o  benrhyddid  cnawdol  a  thwyll, 
annwybodaetb  a  gloddest,  yn  ngbyd  a  drygau  ereill, 
eíFeithiau  gwenwynig  y  rhai  oedd  yn  cael  eu  teimlo 
yn  ddwys  yn  yr  Eglwys  a'r  Wlad  (state)"  ''Eu.  hoU 
amcan  oedd  boddloni  ea  cliwantau,  lluosogi  eii  rbag- 
orfreintiau,  trwy  grafangu  yn  barhaus  am  urddasau, 
a  rhagoriaethau  newyddion;  ac  yn  esgeuluso  yn. 
hollol  bethau  crefydd,  a  gofal  am  eneidiau,  er  mwyn 
byw  mewn  esmwyfcbdra  a  mwyniant,  a  threulio  allan 
eu  dyddiau  mewn  diogi  annyuol  a  gloddestaidd." 
Mae  hanesydd  arall  yn  sylwi  fod  "holl  ddysgyblaeth 
yr  Eglwys  yn  awr  wedi  ymollwng  ymaith-  a  bod 
dynion,  y  rhai  yr  oedd  modd  gauddynt  i  brynu  trwy- 
dded  i  bechu,  wedi  eofni,  a  gollwng  jn  rbydd  awenau 
drygioni.  ac  yn  dilyn  eu  holl  ddeisyfiadau  (dryg. 
iouus)  a'u  dychyraygion."  "Yr  oedd  Annghrist 
mewn  gwirionedd  yn  teyrnasu  yn  dawel   a  buddugol- 


104  HAKES    T   BEDTDDWTR. 

iaefchus  trwy  Ewrop."*  Yr  oedd  rhyfelwyr  y  Groes 
wedi  agor  dyfr-ddorau  pcnrbyddid  cnawdol  cy- 
hoeddus;  ac  yr  ocdd  yr  Eglwys  yn  gwiieyd  elw  o'r 
penrhyddid  aflan  hwnw  yn  ngwerthiad  cytbreulig  y 
trwydded  i'w  cyflawni.  Yr  oedd  addysgwyr  proffes- 
edig  moesoldcb  a  chrefydd  wedi  dyfod  fel  liyn,  yn 
•werthwyr  cyhoeddus  troscdd,  ac  yn  hivxsters  cy- 
hoeddus  anfoesoldcb. 

Ni  ddarfa  i'r  Duw  bendigedig,  er  Lyny  oil,  adael  y 
byd  Ewropaidd  i  drugaroddau  tyncr  oHeiriaid  annuw- 
iol;  eithr,  yma  a  thraw,  fel  yn  nyddian  Elias,  yr  oedd 
yn  "Cadw  iddo  ei  Hun,"  yn  Eglwys  Rhufain,  ond  yn 
benaf  tu  allan  i'r  Eglwys  bono,  dystion  ifyddlon  o 
blaid  y  gwirionedd  a  duwioldcb,  y  rhai,  er  peryglu 
eu  bywyd,  oeddynt  yn  dywcdyd  yn  gyboeddus,  gyda'r 
ffyddlondeb  mwyaf,  yn  crbyu  llygredd  arweinwyr 
ysprydol  y  bobl.  Y  mae  Bernard,  er  ci  fed  yn  Bab- 
ydd,  yn  dywcyd  yn  galcd,  gyda  gryra  ac  eglurder 
mawr  yn  erbyn  drygaii  y  pabau  a'r  oflfeiriaid.  Ee 
ddarfa  i  Peter  de  Bruis;  Henry,  Italiad;  Arnold,  o 
Brescia;  Peter  "Waldo,  a  niferi  yn  rbagor  a  cafasant 
yn  eofn  dros  Dduw  a'r  gwirionedd,  ac  a  godasant 
mewn  arnrywicl  bartliau  o  Ewrop,  faniar  íîydd  ber- 
sonol,  fel  unig  ammod  bywyd  tragywyddol,  fe 
ddarfu  gwawr  adfywiad  mewn  dysgeidiaeth  yn  y  can- 
rif  bwn,  yn  ngbyd  ag  ymledaeniad,  er  yn  araf, 
yspryd  ymcbwiliad  roddi  pelydr  ycbwanegol  o  obaith 
o  blaid  cyfnod  gwcll  i  ddylbd.  Ond  diwrnod  tywyll 
ydoedd,  ie,  dudew  dyw3'll,  er  byny;  otto  yr  ocdd  toriad 
allan  y  wawr  fach  yn  y  gorwel  pell  yn  arddangosiad 
Biriol,  fod  y  üyn  Pecbod  wedi  gwneutbur  ei  waetbaf, 
ac  na  allasai  fygwtb  mellditb  arall  ar  y  byd.  Yr 
oedd  canolbarth  llcoedd  dysgeidiaeth  yn  Oxford, 
Paris,  Angiers,  Monlpelier,  Bolonia,  Salernum,  ao 
hyd  y  nod  yn  Ebüfain  cuog  ei  bun,  yn  decbreu  ym- 
ysgwyd    o'u  cysgadrwydd   bir;    ac  os  na  fyddaî  yu 

•  Alilner  and  Ilawies,  Vol.  III. 


TR  EGLVTTS   ÎIEWN   PEBTGL.  105 

gywir  i  ddjTveyd  eu  bod  yn  liollol  eiTro,  etto,  gcllir 
heb  betruster,  ddyweyd  fod  eu  cwsg  marwol  wedi 
myned  heibio,  ac  nad  oedd  i  ddychwelyd  byth  mwj, 

Ond  yr  hyn  a  weinyddodd  yn  fwyaf  uniongyrcbol  i 
agor  llinellau  y  goleuni  boreuol,  ac  idd  eu  taflu  ar 
draws  y  dyfnder  tywyll,  oedd  yspryd  erlidigaethns 
Eglwys  E-hufain,  yn  ei  ymdrechion  ofer  i  ddislrywio 
y  cyfryw  ag  a  gafwyd  yn  ddigon  fFyddlon  i  wrthdystio 
yn  erbyn  ei  llygredigaethau  dyclirynll^-d.  Oblegyd 
yr  oedd  Duw  wedi  trefnu  felly  yn  ei  ragluniaeth,  lei 
mai  mwyaf  yr  erlidid  hwy,  mwyaf  yr  oeddynt 
hwytbau  yn  ymledacnu,  fel  yn  y  dyddiau  apostolaidd, 
(A.ctau  viii.  1.)  y  darfu  i'r  offerynau  a  ddefnyddiwyd 
i  ddinystrio  y  gwirionedd  fod  yn  foddion  i  roddi  iddo 
ddylanwad  helacthacli  trwy  boll  Ewrop  Mewn 
cyngbor  a  gynnaliwyd  \n  Toulouse,  O  C.  1119,  fe 
basiwyd  y  ddeddf  ganlji^uol:  "Yr  ydym  ni  yn  con- 
demnio  ac  yn  taüa  allan  o  Eglwys  Dduw,  fel  beretic- 
iaid,  y  rhai  byny,  o  dan  yr  esgus  (pretence)  o  grofydd» 
ag  sydd  yn  gwrthod  sacrament  o  gorff  a  gwaed  lesu 
Grist,*  hedi/dd  malancd,  &c. — Yr  ydym  ni  yn  gor- 
cbymyn  fod  iddynt  gael  en  dodi  i  lawr  (^suppress)  gan 
y  gallu  gwladol."  Yr  oedd  byn  yn  cael  ei  gyfeirio 
yn  erbyn  y  Pauliaid,  y  rbai  oeddynt  luosog  yn  j 
partb  bwnw.  Oad  er  gwaethaf  y  gwrtbwynebiad 
off'eiriadol,  fe  ymledaenodd  yr  "beresi"  gymmaint 
yn  Gascony,  Langucdoc,  Proveuce,  ac  Aquitane,  fel 
J  daetb  yn  oüd  blin  i  wŷr  eglwysig  y  partbau  byny 
trwy  yr  boll  gaiirif  bwn.  Mae  Arcbcsgob  Narbonne, 
pan  yn  ysgrifenu  at  Louis  VII.  yn  acbwyn,  "Yr  ydym 
ni  yn  cael  ein  bhno  yn  ddirfawr  gan  amrywiol  drall- 
odau,  yn  mblitb  y  rbai  y   mae  un  ag    sydd  yn  ein 


•  With  sacrament  o  waed  a  cliorph  lesu  Grist  y  golygent  fod  y 
corph  a'r  gwaed  yn  icinoninUol  ac  yn  sylwcd  !ol  yn  y  cymmun, 
neu  niae  cig  a  gwaed  oeild  y  bara  a'r  gwin.  Gwrthwyncbu  y 
cyfeiliornad  damnid]  liwn  yn  ngliyd  a'i  frawd  hedi,dd  mabanod 
oedd  yu  drosedd  bywyd  II! 


106  HANES   T   BEDTDDWTR 

gofidio  fwyaf  oil,  sef,  fod  y  flijdd  Babyddol  yn  cael  ei 
hysgicyd  yn  ddirfawr  yn  ein  besgobaeth  ni;  ac  y  mae 
cwch  St.  Pedr  jn  cael  ea  luchio  mor  greulon  gan  y 
tònau,  fel  y  mae  meivn  perygl  o  suddo."  Yr  oedd 
Henry  Abbot  o  Clairvaux,  hefyd  yn  galaru  "fod  y 
pîa  hwn  wedi  cynnyddu  cymmaint  yn  y  wlad  bono, 
fel  ag  yr  oeddynt  wedi  gwneuthur  iddynt  eu  hunain, 
nid  yn  anig  oifeiriaid  a  phabau,  ond  fod  ganddynt 
hefyd  ei  hefengyliiyr!"  Yn  ddiweddaraoh  yn  y  canrif 
hwn  pan  oedd  Waldo  a'i  gymdeitbion  mewn  perygl 
oddiwrth  Arcbesgob  Lyons,  "hwy  a  ffoisant  i  barthaa 
eraill,  ac  yn  fuan  daethant  yn  wasgaredig  ar  hy(J 
Ffrainc,  Itali,  Germani,  Lloegr,  a  Spaen.  Ymsef- 
ydlodd  rbai  yn  Narbonne,  yr  bwu  sydd  yn  cynnwys 
Provence,  Daupbine,  a  Savoy;  eraill  a  ffoisant  i'r 
Alps  a  Lombardy.  Fe  ddaetb  Pedr  Waldo  i  Belgium, 
ac  yn  Picardy,  fel  y  gelwir  ef  yn  awr,  efe  a  gfffodd 
lau*r  0  ganlynwyr.  Wedi  byny  fe  aetb  trosodd  i  Ger- 
mani, ac  o'r  diwedd  fe  ymsefydlodd  yn  Bohemia.' 
Fel  hyn,  ni  wasanaethodd  y  dymbestl  Rufeinig  ond  i 
wasgaru  bad  y  gwirionedd  Dwyfol  yn  fwy  ar  wasgar, 
ac  i  barotoi  defnyddiau  mwy  lluosog  er  dymcbweliad 
dyfodol  Pabydciiaeth.  Yr  oedd  yr  oifeiriaid  wedi 
bwriadu  lletbu  y  gfwirionedd  bwnw,  ond  fe  ddarfu  i 
Fugail  byth-wyliadwrus  y  defaid  wneyd  i'r  gorferwad 
eiddil  hwn  o  "gynddaredd  dyn  i'w  foliannu  Ef." 

Mae  yn  anbawdd  penderfynu  yn  gywir  beth  oedd- 
ynt ddaliadau  y  gwahanol  sectau  ag  oeddynt  yn  y 
cyfnod  bwnw  yn  gwrtbwynebu  drygau  a  chyfeiliorn- 
adau  Eglwyg  Rbnfain.  Eu  bod  hwy  yn  gwaban- 
iaetbu  oddiwrth  eu  gilydd  o  bartbed  amryw  bynciau 
atbrawiaetbol,  sydd  ffaitb  tabwut  i  ddadl,  pan  na 
ellir  yn  awr  gael  gwybodaetb  gywir  am  fanylion  eu 
gwabaniaethau,  er  fod  rbeswm  cryf  i  gredu  fod  rbai 
o'r  dynion  cydwybodol  hyn  yn  mbell  ö  fed  yn  iach  yn 
y  ffydd  gyda  golwg  ar  amrywiol  neillduolion.  Etto, 
beth  bynag  allasai  y  gwahaniaethau  hyn  fod — mewn 


BEDTDDWTR   TN    DWTN   TT3TI0LAETH.  107 

un  pwnc,  hyny  yw,  gwrthwynehiad  i  fedydd  inabanod, 
yr  oedd  yr  unffurfiaeth  mwyaf  yn  bodoli.  Gyda 
golwDf  ar  yr  athrawiaeth  yma,  gellir  dweyd  am 
danynt,  eu  bod  o  an  galon,  pa  un  bynag*  ai  Pauliaid, 
Pedriaid,  Waldensiaid,  Albigensiaid,  Cathari,  neu 
Petrobrussians.î  Tr  oeddynt  oil  (gydag  ychydig 
iawn  0  eithriadau)  yn  cyduno  i  osod  allan  fedydd 
mabanod  fel  dyi'ais  ddynol  yu  unig,  ac  yn  honi 
fod  gwybodaeth  a  fl^dd  yn  anhebgorol  er  gwneyd 
bedydd  y  peth  ddylai  fod  (valid)  i  bwy  bynag  y 
gweinyddid  ef.  Yn  ages  i  ddiwedd  yr  anfed  canrif  ar 
ddeg  fe  ysgrifenodd  Bonizo,  Esgob  Placentia,  yn 
Itali,  lyfr  ar  y  sacramentau,  yn  yr  hwn  y  mae  yn 
dyweyd,  "fod  lesu  wedi  gorchymyn  i'w  ddysgyblion 
i  addysgu  a  bedyddio;  fod  addysgiaeth  i  fyned  o  flaeo. 
bedydd,  oblegyd  flydd  heb  weithredoedd  marw  yw,  ae 
fod  yn  annichonadwy  bod  gwcithredoedd  heb  fíydd; 
ac  nid  hyd  nes  yr  oedd  Petr  wedi  gorpben  ei  bregefch, 
a'r  bobl  wedi  cael  eu  dwys-higo  yn  eu  calonau  a  dy- 
wedyd,  Ha  uyr  frodyr  leth  a  icnaicn  ni?  y  dywedodd 
yr  Apostol  Edifarhewch,  a  hedyddier  poh  un  o  honoch." 
Mae  Erbradns,  doctor  enwog  yn  yr  amsei-  hwnw,  yn 
cybuddo  y  Cathari  o  fod  yn  gwadu  bedydd  mabanod, 
am  fod  arnynt  angen  dealltwriaeth,  ac  fe  ddefnydd- 
iodd  un  bennod  gyfan  i'w  gwrthwynebu.  Fe  gafodd 
Arnold  o  Brescia,  a  Peter  Bruis  eu  dau  eu  condemnio 
gan  gynghor  y  Lateran,  dan  Innocent  II.,  am  wrth- 
•wynebu  bedydd  mabanod,  yn  nghyd  ag  atbraw- 
iaethau  Pabvddol  ereill.  Ffrancwr  enwog  oedd  Peter 
Bruis,  ac  yr  oedd  yn  ddiwygiwr  crefyddol  diflino. 
Mae  Dr .  Wall  yn  dyweyd  mai  Peter  Bruis,  a'i  gan_ 
lynydd,  "oeddynt  y  pregethwyr  gwrth-faban  fedydd. 
wyr  cyntaf  erioed  a  osodasant  i  fyny  eoflwys,  neu  gym- 
deitbas  o  ddynion  yn  dal  y  dyb  yn  erbyn  bedydd 
mabanod,  ac  yn  ail-fedyddio  y  cyfryw  ag  oeddynt  wedi 

Î  Yn  cael  eu  galw  gan  J.  A.  Fabricius,  "Ailfedyddwyr  yr  oes 
bono. 


106  HA\ES  T   BEDTDDWTB. 

cael  ea  becljddio  yn  en  mhabandod."  Fe  gaiodd 
Bruis  ei  losí,á  wrth  y  pawl  yn  1144;  ond  y  mae  Dr. 
Allix  yn  sylwi,  "na  ddarfu  llosi^i  Peter  de  Bruis 
fogi'r  atlirawiaetli  oedd  ef  ynamddiflyn;  yr  oedd  wedi 
gwreiddio  yn  thy  ddwfn  yn  yr  esg-obaetbau  hyn, 
[Toulouse,  Proviucia,  Narbonensis,  Gascoigne,  &c.] 
Ond  i'r  gwrtbwyneb,  fe  gynnyddodd  yn  ddirfawr  ar 
ol'iddi  gael  ei  dyfrhau  unwaitb  â  gwacd  y  merthyr 
hwnw."  Yr  atbrawiaetbau  a  addysgodd  efe  o  berth* 
ynas  i  fedydd  ydynt  y  rbai  eanlynol: — 

,,  I.  Nad  ydyvv  mabanod  i  gael  eu  hachub  na'u  bed- 
yddio  trwy  ffydd  un  arall,  ond  mao  pawb  i  gael  eu 
bedyddio  ac  i  ddys^-wyl  cael  eu  cadw  trwy  eu  ffydd 
briodol  eu  hunain. 

,,  II.  Nad  ydyw  bcdydd  heb  ffydd  briodol  yn  achub 
neb. 

,,  III.  Nad  ydyw  y  plant  bychain,  ag  ydynt  dan  oed, 
ac  heb  ddeall,  ac  a  ddygir  i  gael  eu  bedyddio — nid 
ydynt  yn  cael  eu  hachub  trwy  hyny, 

,,  IV.  Pod  y  rbai  a  fedyddir  yn  eu  mhabanod  i  gael 
ea  bedyddio  drachefn  ar  ol  iddynt  ddyfod  i  (foddu  ar 
ddealltwriaeth),  yr  hyn  nid  yw  i  gael  ei  ystyried  ya 
ail-fedyddiad  {Anahaptism)  eithr  y  bedydd  iawn." 

Yn  nghyngor  Galliean,  yn  y  flwyddyn  1176,  yr 
hwn  a  alwyd  yn  nghyd  gan  y  Pab,  Alecsander  HI., 
fe  gondemniwyd  "heresi"  yr  Allegensianiaid,  sef 
oedd  hyny,  "gwadu — gwrthod  bedydd  i  fabanod;"  ac 
yn  nghyngcr  cyffredinol  Lateran,  yn  y  flwyddyn  1179 
fe  gondemniwyd  ac  fe  anathemaeiddiwyd  y  Cathari 
am  amrywiol  gyfeiliorniadau,  fel  yr  oedd  y  Pabyddion 
yn  eu  galw,  ac  yn  inhlith  eraill,  am  "wadu — wrthod 
bedydd  i  fabanod.'  Yn  ngliyngor  cyffredinol  Vercnaj 
dan  y  Pab  Lucius,  fe  gondemniwyd  ac  fe  anathema- 
eiddiwyd yr  Albigensiaid,  dan  yr  enwau  Cathari, 
Patrini,  Humiliati,  pobl  dylodion  Lyons,  a'r  Arnold- 
iaid,  am  feiddio  gwrthwynebn  Eglwys  Rhufain,  ac 
yu  mhlith  pethau  eraill  am  ci  gwrthwynebu  ar  fcdjdd 


BEDYDDWTR   YN   GAEL    EU   MERTHYEU.  109 

Fe  achosodd  Phillip  Aagustus  i  600  o'r  Albig-onsi.cil  i 
pfael  eu  llosg-i  mewa  un  dydd.  Yn  y  il^-jddjn  1182, 
fe  ddyoddefodd  llaaws  o'r  Waldeusiaid  farwolaefch  yn 
Flanders,  ac  eraill  a  losgwyd  i  farwolaeth  yn  Ger- 
maiii,  am  feiddio  meddwl  drostynt  cu  hunain,  ac  yn 
mhlith  pyaciaa  eraill,  am  feddwl  drostynt  eu  hanain, 
o  bartlied  bedydd  mabanod  (sef  am  feddwl  am  dano 
yn  wabanol  i'r  awdurdodau  eglwysig — nad  ydoedd 
end  dyfais  ddynol  yn  unig). 

Mae  yr  Arcbesgob  Usher,  ar  awdurdod  Matthew 
Paris,  o  Yfesminster,  yn  sierhau,  "  fod  heresi  y  Ber- 
engariaid,  neu  y  ^Yaldensiaid,  yn  nghylch  y  flwydd- 
yu  1180,  wedi  dyfod  yn  fath  o  bla  yn  boll  Ffraiiic, 
Itali,  a  Lloegr."  Mae  Foxe  yn  mhellach  ynhysbysu, 
fod  ychydig  yn  gynt  na'r  adcg  ucbod,  ddau  bregethwr 
Waldensiaidd  enwog,  Gebardus  a  Diilcinus,  wedi  dy- 
fod  i  Loegr  i  gyboeddi  yr  Efengyl;  ac  y  mae  Usher 
yn  dyweyd  "i  amrai  o'r  Waldcnsiaid  a  ddaethant  o 
Ffrainc  gael  eu  dal,  a  thrwy  orcbymyn  y  brenin  idd- 
ynt  gael  eu  mharcio  yn  eutalcenau  gydag  allwedd,nen 
haiarn  poeth."  "Yr  oedd  y  sect  hon,"  medd  Will- 
iam o  Newbury,  "yn  cael  ei  galw  yn  Puhlicani, 
dechreuad  yr  hon  oedd  o  Gascoyne;  a'r  rhai  oeddynt 
mor  lluosog  a  thjwod  y  môr,  a  wnaethant  ofid  blin  yn 
Ffrainc,  Itali,  Spain  a  Lloegr."*  Mae  Dr.  Henry, 
yn  ei  Hanes  o  Brydain  Fawr,  yn  adrodd  "fod 
cymleithas  (^compamy')  o  gylch  deg  ar  ugain  o  wvr  a 
gwragedd,  y  rhai  a  siaradent  yr  iaith  Germanaidd, 
wedi  ymddangos  yn  Lloegr  yn  nghylch  yr  amser  hwn 
(1159),  ac  eu  bod  yn  fuan  wedi  tynu  sylw  y  llywodr- 
aeth  trwy  neillduolrwydd  eu  harierion  a'u  daliadau 
crefyddol.  Mewn  gwirionedd  y  mae  yn  hynod  o  an- 
hawdd  i  gael  allan,  gyda  sicrwydd,  beth  oeddynt  eu 
daliadau  crefyddol,   ohlegyd  y  maent  yn  cael  eu  cofnodi^ 

*  Y  ^iofid  blin  hwn  oedd,  eu  gwaitli,  yn  ofii  Duw  a  goleuni  ei 
Air,  yn  pwrthwynebu  ti-addodiad  dynol  a  llyííredi;íaptliau  yr 
Hfjhvys  Sef'ydlediÿ.  CytVitii"  eu  bod  yn  y  flwyddyn,  1160,  yn 
rliifu  xo>jih  can'  veil. 


110  HANES   T   BEDTDDWTR. 

yn  unig,  gan  hanesioyr  monachtcidd,  y  rliai  sydd  yn  lief, 
aru  am  dynynt  mewn  ffordd  arw  iaxen.'^  Ond  y  mae 
Rapin  yn  ychwauegu  eu  hod  yn  gwrthod  ledydd,  SfC, 
yn  golygu  yn  ddiamheuol  eu  bod  yn  gwrthod  bedydd 
mabanod.  Mae  yn  fwy  na  thefeyg,  mai  hwy  oeddynt 
y  Waldensiaid  y  crybwyllwyd  am  danynt  yn  flaenorol 
gan  Foxe,  oblegyd  y  mae  Henry  yn  myned  yn  mlaen 
ac  yn  sylwi  "eu  bod  wedi  cael  eu  dal  a'u  dwyn  o  flaen 
cyngbor  yr  offeiriaid  yn  Rhydycbain.  Pan  yn  cael  eu 
holi  yn  nghylch  eu  crefydd,  fe  atebodd  eu  hathraw, 
dyn  dysgedig  or  enw  Gerard^X  yn  eu  benw,  eu  bod 
bwy  ya  Gristionogion,  ao  yn  credu  athrawiaetbau  yr 
apostolion."  Ac  yn  awr  y  mae  yn  canlyn  yr  hyn  y 
bydd  yn  rbaid  edrycb  arno  byth  fel  ystaen  dwfn  ar  yr 
banes  Prydeinig,  u'r  byn  fydd  yn  wartb  byth-barbaol 
ar  ort'eiriaid  y  cyfnod  bwnw.  Och,  am  Loegr,  fod  yn 
rhaid  i  wirionedd  banesyddol  gofnodi  y  fatb  gywilydd 
llosgadwy  (hurning  shame)!  "Y  brenin,  icrth  annog. 
aeth  yr  •jfeiriaid  a  orcbymynodd  iddynt  gael  eu  mbar- 
cio  â  baiarn  côcb-boetb  yn  eu  talcenau,  ac  i  gael  eu 
cbwipio  ar  byd  beolydd  Rbydychain,  wedi  cael  tori  eu 
dillad  yn  fyrion  wrtb  eu  gwregysau,  ac  i  gael  eu  troi 
allan  i'r  caeau  agored,  fel  anifeiliaid,  a  gwnbarddiad 
i  roddi  un  nodded,  cysgod,  na  chynnorthwy  yn  y  byd 
iddynt,  neu  ddyoddef  y  cospedigaetbau  llym-dostaf ! 
Fe  gariwyd  allan  y  ddedfryd  greulon  bon  yn  ei  llym- 
der  eitbafol;  a  cban  ei  bod  yn  awr  yn  ddyfnder  y  gauaf, 
bu  yr  boll  bersonau  anbapus  yma  farw  o  anwyd  a 
newyn."*  Gwridwcb,  Gristicnogion  Prydeinig,  amy 
fatb  beth  a  bod  Saeson  wedi  bod  erioed  yn  galln  cyf- 
lawni  y  fatb  weitbred  ellyllaidd,  a  hjaj  yn  enw  cys- 
segredig  crefydd!  Deg  ar  ugain  o  wŷr  a  gwragedd  yn 
cael  eu  nhodi  ar  eu  talcenau  â  baiarn  côcb-boetb,  yn 

+  Mae  yn  amhvg  mai  yr  un  dyn  a  grybwyllir  gan  Foxe,  sef 
Gebardus. 

*  Henry's  History,  Vol.  Ill,  Gwel  hefyd,  Rapin,  Milner, 
Hawies,  Jones,  Jcc. 


CREULONDEB   YN   RHTDTCHAIN,  111 

cael  eu  chwipio  ar  hyd  heolydd  Rhydychain,  cael  tori 
ea  dillad  oddiwrth  eu  personau,  ac  yna,  yn  nyfnder  y 
gauaf,  cael  eu  troi  allan  i'r  caeau  agorsd  i  iarw  mewn 
adfyd,  a  cbynnorthwy  o  un  math  yn  cael  ei  wahardd 
iddvnt,  trwy  y  cospedigaethau  gerwinaf !  Hawdd  y 
gellir  gofidio  fod  gwirionedd  yn  gorfodi  cofnodi 
gweithred  mor  ddu ! 

Pe  buasai  yr  "hereticiaid  "  hyn  wedi  rhoddi  prawf 
eu  bod  yn  bersonau  o  fywyd  llygredig,  ac  o  ymddyg. 
iad  anfoesol,  gallesid  priodoli  eu  dyoddefiadau  i  sél 
dros  rinwedd  a  chrefydd;  end  pan  yn  ddiddadl,  mai 
fel  arall  yr  oeddyut,  mae  creulondeb  eu  herlidwyr 
tuag  atynt,  yn  cau  allan  byd  y  nod,  yr  esgusawd  tlawd 
hwnw!  T  disgrifiad  canlynol  o'u  cynameriadau,  yr 
hwn  a  roddir  gan  elyn  iddynt,  a  brofa  oreu  pa  fath 
ddynion  oeddynt.  "Mae  hereticiaid  yn  cael  eu  hyn- 
odi  gap  eu  moeaau  a'ugeiriau,  oblegyd  y  maent  yn 
dawel  ac  yn  w>laidd  yn  ea  mhoesau  (mannerg.)  Nid 
oes  ynddynt  falchder  gyda  golwg  ar  eu  gwisgoedd, 
canys  y  maent  yn  gwisgo  y  cyfryw  ag  nad  ydynt  yn 
bryd-fawr  nac  yn  wael.  Nid  ydyntyn  cario  yn  mlaen 
fasnach,  er  mwyn  gochelyd  anwiredd,  llwon  a 
thwyll,  ond  yn  unig  byw  trwy  lafur  fel  gweithwyr. 
Eu  hathrawon  b«fyd  ydynt  gryddion  a  gwehyddion. 
Nid  ydynt  yn  amlhau  cyfoeth,  ond  y  maent  yn  fodd- 
lon  ar  yr  hyn  sydd  angenrheidiol;  maent  hefyd  yn 
gymmedrol  mewn  bwyd  a  died.  Nid  ydynt  yn  myned 
i  dafarndai,  dawusiau,  nac  i  wageddau  eraill.  Maent 
yn  ymattal  oddiwrth  ddig,  ac  y  maent  yn  gyssoH 
wrth  eu  gwaith,  yn  dysgu  neu  addysgu,  ac  felly  nid 
ydynt  yn  gweddio  ond  ychydig.t  Gellir  hefyd  eu 
hadnabod  wrth  gywirdeb  a  ckymmedroldeb  eu  hiaith. 
Maent  hefyd  yn  ymattal  rhag  arfer  drwg-dafod,  ac 
athrod,  ac  ysgafnder  mewn  ymddyddan,  a  dyweyd  an- 

Í  Ysgrifenwyd  hwn  gan  Babydd,  a'r  liyn  a  olyga  pan  yn  dy- 
weyd nad  oedd  y  bobl  hyn  "  yn  gweddio  ond  ychydig,  ydyw,  nad 
oeddynt  yn  ywneuthur  (jxeeddiau  hirion  yn  yr  eglwysi." 


]12  HANES   Y   EEDTDDVmt, 

wiredd  a  tbyngu.  Nid  ydjnt  chwaith  yn  dyweyd  'ya 
wir,' neu  'yn  wirioneddol '  a'u  cyfifelyb;  oblegyd  ys- 
tyriant  y  pethau  byn  fel  llwon."  Mae  banes  arall  ■wedi 
ei  hysgrifenu  gan  Ysgrifenydd  Brenin  Ffrainc,  yn 
dwyn  tystiolaetb  lawn  mor  ucbel  i  rinweddau  yr  un 
bobl.  Mae  efe  yn  dyweyd,  "  Yr  oedd  sect  y  dynion 
byn  mewn  anrbydedd  mor  fawr,  fel  yr  oeddynt  yn 
cael  bod  yn  rbydd  oddiwrtb  gostau  a  gormes-dâlion, 
ac  yn  cael  mwy  o  elw  trwy  ewyllj'siau  a  thestamentan 
nag  oedd  yr  ofleiriaid.  Ni  fuasai  dyn  yn  niweidio  ei 
elyn  pe  buasai  yn  cyfarfod  ag  ef  ar  y  ffordd,  t/n 
nghymdeithas  un  d'r  hcreticiaid,  yn  gymmnint  felly  fel 
yr  oedd  dyogelwcb  pob  dyn  yn  ymddangos  i  fed  yn 
gynnwysedig  yn  eu  nliodded."  Etto,  yr  oedd  y  dyn- 
ion diniwed,  du%yiol,  a  dcfnyddiol  byn  yn  nod  gwat- 
wargerdd,  ac  yn  bvi^ynt  malais  a  cbasineb  swyddol, 
mewn  amrywiol  wledydd,  yn  yr  oes  ben-feddwol  offeir- 
iadol  bono.  Yr  oeddj^nt,  naae'n  ddigon  eglur  "  yn 
halen  y  ddaiar;"  ond  gan  wyr  eglwysig  annwybodus 
ac  anianol  yr  oeddynt  yn  cael  eu  bela,  eu  poenydio, 
a'u  distrywio,  fel  pe  buascnt  elynion  gwaetbaf  boll 
ddynolryw.  ÎNid  oedd  y  camwri  a  ddyoddefent  ond 
prawf  arall  ycbwanegol  at  yr  bysbysiad  dycbrynllyd» 
fed  Daw,  o  bervvydd  rbcsymau  doctb  a  cbyfiawn' 
wedi  rboddi  cenedloedd  anuuwiol  Ewrop  i  ^y^^j,  "  ^ 
gredu  celwydd." 

Ni  all  ymddygi  id  yr  Eglwys  Rufeinig  taag  at  y 
bobl  ostyngedig,  gweitbgiir,  a  santaidd  byn,  gyduno, 
ond,  ag  un  egwyddor,  a  bono  ydyw,  balcbder  eitbafol 
yr  boll  gyssegr-lywodraetb  Babyddol,  yn  cynnwys  y 
Pab,  yr  esgobion,  a"r  ofleiriaid.  Nid  all  balcbder  oddef 
gwi'tbwynebiad,  a  pban  y  gwrtbwynebir  ef  yn  dêg, 
dewisa  fwrddrad  o  flaen  ymostyngiad.  Dynaydyw  ei 
gjmmeriad  du  ac  cuog  ef,  fel  mae  yn  Uanw  ei  boll 
ddeiliaid,  o  satan  i  lawr,  ag  ysbryd  uH'ern  ei  bun. 

"Gwell  j'dyw  teyrnasuyn  üíTurnna  gwasanaethu  yn  y 
nef,"yw  ei  arwyddairyr  Lwu  a  feitbrinir  Avjaf  ganddo; 


EALCnDER   PABYDDOL.  113 

a  bjddai  yn  well  ganddo  weled  yr  universe  yn  adftil- 
ion,nacbyíFesuei  isdcr  {inferioriiy)  ynunrbyw  ran  o'r 
greadigacth.  Dyma  ydoedd  iaith  Pabyddiaeth  jm  y 
deuddegfed  canrif,  fel  y  gcllir  profi  yn  bavvdd  oddi- 
wrtb  lytbyr  o  eidlo  y  Pab  at  Harri  I.,  Brenin  Lloegr, 
a  mab  i  William  y  gorcbfygwr,  yn  yr  hwn  y  mae  ei 
santeiddrwydd  yn  dyweyd,  yn  mblith  petbau  haerllug 
eraill,  "Mor  atgas  y^.yw  i  fab  genedlu  ei  dad,  ac  i 
ddyn  greu  ei  DJuw!  ac  ouid  eicb  tadau  a'ch  duwiau 
cbwi  ydyw  yr  oiFoiriaid?'*  Gyday  fatb  yspryd  a  bwn 
yn  Rhufain,  eisteddle  gostyngeiddrwydd,  tebyg  i'r 
eiddo  Crist,  (?)  a  ydyw  yn  beth  i  sjnu  ato,  fod  pwy 
bynag  fuasai  yn  beiddio  argyboeddi  y  Babaetb  o  fod  o'i 
lie,  yn  cael  ei  furcio  fel  "beretic,"  a'i  drosglwyddo  i 
gael  ei  boenydio  a'i  losgi?  Mae  balcbder  yn  satan- 
aidd  yn  mbob  man,  ac  mae  sataneiddiwcb  yn  anwiredd 
a  raarwolactb,  (loan  viii.  41.) 

A  cbymmeryd  y  cyfan,  yr  oedd  y  deuddegfed  can- 
rif yn  dal  allan  mcwn  ucbeledd  ac  egluider  y  pyncian 
canlynol: — 

1.  Fod  bedydd  y  crediniol,  yn  wrtbwynebol  i  f#d- 
ydd  mabanod,  yn  cael  ei  goleddu  a'i  add^^sgu  gan  niferi 
lluosog  yn  ngwabanol  bartbau  Ewrop. 

2.  i'od  Eglwj's  Rhufain  yn  ffyrnig  wrtbwynebol  i'r 
atbrawiaeth  o  fedydd  y  crediniol,  a  byny  o  berwydd 
ei  fod  yn  cymmeryd  o  ddwylawyr  oflfeiriaid  yr  awdur- 
dod  a  argymmerent  ei  feddiannu  i  dderbyn  personau  i 
mewn  i  deyrnas  uefocdd. 

3.  Fod  bedydd  y  crediniol  yn  cael  ei  gydnabod  yn 
mbob  amgylcbiad  gan  y  dynion  nad  oeddynt  yn  cyd- 
nabod  y  benuogaetb  {supremacy)  Babyddol. 

4.  Fod  Pabyddiaetb  a  bedydd  mabanod  yn  cael 
edrycb  arnynt  y  pryd  byny  fel  mae'n  ofynol  edrycb 
arnynt  yn  awr,  fel  mam  a  pblentyn;  ac  yn  ol 
pob  tebygolrwydd,  fc  fyddant  fyw,  fe  flodeuaut,  ac  fa 
fyddant  farw  gyda  eu  gilydd. 

^"Te  fydd  y  desgiiüad  canlynol  o'r  gwahanol  sectau a  (jrybwyllir 


114  HANEB    T    BEDTDDWTR. 

yay  canrif  blaenorol,  ac  a  roddir  yn  Jones''  Nouconformity,  yn 
ddefnvddiol  i  e^lurhau  yr  enwau  a  ddefnyddir  am  y  sectau  liyuy. 
^'O  ddydiliau  Cystenyu,  yr  ydym  yn  cael  djsgyblion  Crist  yn 
cael  eu  galw  Cathari,  neu  Buiitaniaid;  I'auliciuns,  neu  bubli- 
canod,  ar  el  enw  dysgavvdwr  enwog,  yr  hwn  oedd  yn  aros  yn 
ninas  Mananalis,  yn  Armenia;  Petrobruisians,  oddiwrth  Peter  de 
Bruis,  prsgetiiwr  neillduol  o  Efengyl  Cri.st,  yr  hwn  a  gyfododdyn 
ngliylch  y  ilwyddyn  1110,  yn  neheiibartli  Ffrainc ;  Ilenricians, 
oddiwrth  uii  Henry  o  Toulouse-  a'r  Arnoldists,  oddiwrth  un 
Arnold  ó  Brescia  yn  ItaH;  I.eonists,  neu  y  tylodion  yn  Lyons,  ar 
ol  Petr  Waldo,  marchnatawr  cyfoethog  o'r  ddinas  bono,  yr  hwn 
a.  gyssegrodd  ei  amser  a'i  daJentnu  i  addysgu  ei  gymmydogion  ty- 
lodion yn  y  pethau  a  berthynent  ideyrnas  Crist;  yr  oeddynt  yn  cael 
eu  galw  Albigensiaid  oddiwrtb  dief  Albi,  yn  neheubarth  Ffrainc^ 
ac  yn  Wmldenáiaid  ueu  Vaudois,  oddiwrth  ddyifrynoedd  Pied- 
mont."] 


CANRIF  T  TRYDTDD  ÁR  DDEG. 

Tr  oedd  J  gerwinderau  a  ddecbreuasant  yn  y  canrif 
diweddaf  yn  erbyn  canlynwyr  Crist  yn  cael  eu  cario  yn 
mlaen  yn  yr  un  presenol  gyda  llymder  didraiedig. 
Mewn  gwirionedd,  yr  oeddynt  ar  gynnydd,  ac  wedi  ea 
gwneyd  yn  fath  o  gyfansoddiad  (system)  fel  na  allasai 
neb  ddianc  o  afael  yr  erlidwyr  oifeiriadol.  Yr  oedd 
y  creulonderau  ag  oeddynt  wedi  cael  eu  defnyddio 
hyd  yn  hyn,  wedi  tueddu  i  icasgant  yn  hytrach  nag  i 
ddinystrio  cefnogwyr  gwir  grefydd,  dyma  yr  awdur- 
dodau  Pabjddol  yn  gorfodi  tywysogion  i  gyflawni  y 
ddyledswydd  euog  o  hela  allan,  mewn  trefn  i  ddifa  yr 
"hereticiaid,"  y  rhai,  er  boll  erwinder  Rhufain, 
oeddynt  yn  lluosog  f abound)  yn  holl  bartbau  Ewrop. 

Gyda  yr  yspryd  oedd  yn  íFynu  yn  Rbufain  buasai 
yn  ofer  dysgwyl  am  un  cwrs  gwabanol  i  erlidigaetb 
erwin.  Mae  Mosbeim  yn  dyweyd  pan  yn  ysgrifenu 
am  y  canrif  bwn, — "Yr  oedd  y  Pabau  yn  ymddwyu 
yn  fwy  tebyg  i  ormeswyr  nag  i  lywodraetbwyr,  ac 
yn  dangos  yn  amlwg  yn  eu  boll  arweddiad,  eu  bod 
yn  amcanu  at  arghyyddiaetb  cyflawn  a  cbyifrediaol. 
Yr  oedd  y  Pabau,  yn  fwyaf  neillduol,  yn  addysgu  yr 
atbrawiaetb    vvenwynig    bono,    "Mai    Esgob     (Pab) 


BUDR    ELW.  115 

Rhufain  y dy w  firghct/dd  fforuchelaf  y  greadic/aeth,  ac  nad 
oes  gan  dywysogion  neu  esgobion,  Uywodraethwyr 
gwladol,  neu  lywodraethwyr  eglwysig,  unrhyw 
awdurdod  gyfreithlon  yn  yr  eglwys  neu  y  llywodr- 
aeth,  ond  yr  hyn  maent  wedi  dderbyn  oddiwrtho  fe."* 
Mae  yr  un  ysgi-ifenydd,  liefyd,  yn  dyweyd  am  yr 
eglwys,  i'r  camarferion  a'r  llygredigaethau  galarus 
ag  oedd  wedi  teyrnasu  hyd  y  pryd  hwnw,  "i  gyn- 
nyddu  tu  y  canrif  hwn  yii  lie  cael  eu  diwygio,ac  i  gref- 
ydd  Crist  barhau  i  ddyoddef  o  dan  ormes  gynnyddol 
o  anmhwylledd  ysprydol  a  choelgrefj^dd.''  Erlid, 
poenydio,  a  distrywio  oeddynt  ganlyniadaa  naturiol 
cyflwr  mor  ddycbrynllydo  eiddo  yr  offeiriaid  a'l-  bobl; 
ac  wedi  iddynt  golli  mor  llwyr,  pob  syniad  o'r  Dwyfol, 
nid  oedd  wedi  hyny  ond  cam  fer  rhyngddynt  a  gadael 
pob  arwydd  ac  agwedd  o'r  dynol. 

Nid  hir  y  buwyd  cyn  i'r  llygredd  hwn  ddechreu 
dwyn  ei  ffrwyth  priodol  ei  hun,  canys  yn  y  fl.  1206 
yr  ymddangosodd  yn  y  byd  y  sefydliad  dychrynllyd 
hwnw  o  falcbder  a  cbreulondeb,  T  Chwil-lts;  ergyd 
cyntaf  yr  hwn  a  annelwyd  at  yr  Albigensiaid,  yn,  ac 
oddiamgylch  Narbonne.  Er  rhoddi  pob  pwys  a  dy- 
lanwad  i'r  sefydliad  atgas  a  melldigedig  hwn,  fe 
Jwyddodd  y  Pabau,  gydag  amryw  o'r  Tywysogion 
Ewropaidd,  ond  yn  neillduol  gyda'r  Ymerawdwr 
Frederic  II.  a  Louis  IX.,  Brenin  Ffrainc,  i  ddwyn 
allan  y  cyfreithiau  mwyaf  Uym-dost  yn  erbyn  "here- 
ticiaid,"  ac  i  drosglwyddo  i'r  iflamiau  y  rhai  faasai 
yn  parhau  yn  gyndyn.     Yr  oeddynt  hefyd  yn  cael  eu 

*  Nid  rhau  fach  oedd  gan  ariangarwch  yn  nghreadigaeth  ac 
j'Styfnis,i'W}dd  yr  houiad  dychrynllyd  hwn.  Y  mae  wedi  ei  gof- 
nodi  fod  y  Fab,  Gregory  IX.  wedi  tynu  o  Loegr,  niewn  ychydig 
flynyddoedd  yn  y  caniùf  hwn  ddira  llai  na  950,000  marks,  yr  hya 
a  dybir  oeda  yn  gymmaiat  a  £15,000,000  o'n  hurian  presenol  ni. 
Mie  "6od  yn  arcjUcydd  uchd'if  y  gredd'ujueth''  yn  golygu 
meddu  y  llywodraeth  yn  gyfangwbl  ar  yr  arian,  a'r  daisy fiad 
i  rwystro  y  lledrad  anfad  liwn  oddiar  y  wlad,  a  ddechreuodd 
roddi,  yn  nheyrnasiad  Edward  III.,  fiurf  anilwg  i'r  bwriad  o 
daflu  ymaith  yr  iau  Rhuieinig. 


llö  H1NE3   Y   BEDTDDWTB. 

cjmhell  i  í^ynnal  y  cbwil-lyswyr  mcwn  swydd,  ac  i 
roddi  iddynt  bob  amdditVyuiad  yn  y  modd  mwyaf 
rhwysgfawr  a  cbyboeddus.  Mewn  gair  yr  ocduynt  i 
wartbruddo  eu  hunain  trwy  ddyfod  yn  oH'eryuau  parod 
i  ladd,  trwj  g-ynnal  mewn  swydd  dywalltwyr  gwaed 
gwiriou — cforuchwylwyr  dnon  pob  drygioni.  Yr  oedd 
awdardod  "Wleidiadol,  urddas  tvwysogaidd,  bawliaa 
annibynol  Breninol — yr  osdd  j!?3è  pj'.h  i  gael  ei  roddi 
fyny  wrtb  arcbi  id  ofFeiriadaeth  annynol.  Yn  amser 
toriad  allan  y  cyaddaredd  offiiiriadol  bwn,  cyfrifir 
fod  mwy  ua  miliwn  (1,000,000)  o'r  tystion  fl'yddlon 
hyn  i  Dduw  wedi  cacl  eu  rhoddi  i  farwolaetb!  Yr 
oedd  yr  offeiriaid  mor  orwyllt  weitbgar  yn  y  gwaitb 
o  ddal  y  Cristionogion  diddrwg  byn,  fel  mewn  un 
cyfnod  (o'r  amser  hwn)  \r  ocdd  y  cbwil-lyswyr  eu 
hunain  yn  acbwyn  fod  )'n  anuicbonadwy  cael  digon  o 
arian  i  dala  y  treulion  oedd  yn  myued  at  eu  cadw,  na 
cbwaitb  adeilada  carcbarau  yn  ddigon  cyflym  i'w 
cyunal  oil. 

Y  Waldensiaid,  yn  ncsaf,  a  ddaetbant  yn  ddeiliaid 
y  gynddarcdd  fwystlilaidd  yma.  Yr  oedd  y  bobl 
dduwiol  yma  wedi  j-mledu  i  amrywiol  bartbau  o 
Ewrop,  ac  fe  gafwyd  nifer  mawr  o  bonynt  yn  Spaen. 
Yma,  yn  Nhalaetb  Arragon,  yn  y  flwyddyn  1232, 
fe  gafodd  y  cbwil-lys  ci  sefydla  ac  fe  awd  yn 
mlaen  yn  gyflym  i  cbwilio  am,  i  boenydio,  i  losgi,  a 
distrywio  pawb  nad  "oedd  wedi  derbyn  nod  y  bwyst- 
fil  yn  eu  talcenau."  Yr  oedd  y  ddraig  yn  tbytbcirio 
allan  ei  gwenvryn  yn  eu  berbyn,  a  daetbant  yn  fuan 
end  megys  sou  i'r  tán.  Fel  bsn  yr  ysgrifena  awdwr 
(Goadby)  deallus, — "Mae  yn  ddigon  i  wneyd  i'r 
gwaed  i  oeri  wrtb  ddarllen  am  ddifrodiadau  a  mwrdd- 
radau  dycbrynllyd  yr  amser  bwn;  y  fatb  nií'eri  o 
Grislionogion  ty lodion,  diuiwed,  a  abertbwyd  i  gyn- 
ddciriogrwydd  a  maîais  dall  cu   gelyuioa."     Fe  gyf. 


ERLIDIGAETHAU    GVTAEDLTD.  117 

rifir  fod  y  nifer  o  bum'  can'  mil  wedi  cael  ea  lladd 
yn  Ffraioc  yii  unig-.  A  beth  oedd  canlyniad  y 
barbareiddiwch  ofnadwy  hwu?  Ni  all  un  ysgrifen- 
•wr  ein  bysbysu  yn  well  na'r  hanesyd-1  doeth  a  chym- 
medrol,  Tbuanus.  Mae  efe  yn  dyweyd, — "Pan  oedd 
cospcdigaetbau  Uymion  yn  erbyn  y  Waldensiaid  yn 
nacâu  ateb  ond  ycbydig  o'r  dyben  a  fwriadai  yr  erlid- 
wyr;  nid  oedd  yr  byn  a  gymbwysent  bwy,  yn  anam- 
serol,  i  ladd  y  drwg,  ( ?)  ond  gwneyd  petbau  yn  waeth; 
oblegyd  yr  oedd  rbifedi  y  dyoddefwyr  yn  myned  ar 
pynnydd  bob  dydd;  yna,  o'r  diwedd,  fe  godwyd  bydd- 
inoedd  cyfain,  a  docbreuwyd  rbyfel  yn  eu  herbyn, 
dim  llai  ei  bwys  na'r  un  a  argymmerodd  ein  pobl  yn 
erbyn  y  Saracens;  ond  yr  oedd  yn  well  ganddynfc  (y 
Waldensiaid)  gymmeryd  ea  lladd,  eu  dodi  ar  íFo,  cael 
eu  byspeilio  o'a  boll  feddiannau  a'u  hanrhydedd,  a'a 
gwasgaru  yma  a  tbraw,  na  cbymmeryd  eu  bargy- 
boeddi  o'u  cyfeiliornad  (tybiedig) ,  ac  edifarhau.  Felly 
y  rbai  byn  a  amddiffynasant  eu  hunain  ar  y  cyntaf  ag 
arfau,  wudi  eu  gorcbtygu  trwy  arfau,  a  ifoisant  i  Prov- 
ence,a'r  Alps  cymydogaetbol  or  tiriogaetbFfrengaidd, 
ac  a  gawsant  nodded  i'w  bywydau  a'u  batbrawiaetbau 
yn  y  lleoedd  byny.  Rbai  o  bonynt  a  giliasant  i  Cal- 
abria, ac  a  arosasant  yno  am  bir  araser,  byd  y  nod, 
byd  deyrnasiad  y  Pab  Pius  IV.;  aetb  rbai  drosodd  i 
Germani,  ac  a  ymsefydlasant  yn  mblitb  y  Bobemians, 
ac  yn  Poland  a  Livonia;  eraill  a  droisant  tua'r  gor- 
llewin,  ac  a  gawsant  noddfa  yn  Mbrydain.'* 

Mae  P.  Perin  yn  ei  banes  yn  rboddi  yr  bysbysiadan 
dycbrynllyd  canlynol,  yn  mblitb  eraill,  am  ddyoddef- 
iadau  y  dysgyblion  borcuol  byn  i  Grist: — "Yn  gyntaf 
yr  oeddyut  yn  cael  eu  besgymmnno  a'u  rabelldigo 
gan  y  Pab;  yna  eu  byspeilio  o'r  oil  oedd  ganddynt, 
ea  carcbaru,  ea  pocnydio,  eu  banmbarchu  yn  gy- 
h«eddtts,  jn  cael  eu  barddangos  ar  scajhlds,  yn  gwisgo 


118  HANKS   T   BEDTDDWYR. 

meitrau,*  i'w  gwawdio,  yn  cael  poeri  arnynt,  eu 
clustiau  yn  cael  eu  tori,  eu  cnawd  yn  cael  ei  dynu 
oddiwrth  yr  esgyrn  â  gefeiliau  fpincers),  eu  llusgo 
gan  geíFylau — eu  llusgo  i  fyny  ac  i  waered,  eu  brwlio 
{broil),  eu  rhostio,  eu  llabyddio  i  farwolaeth,  eu 
llosgi,  Gu  boddi,  cael  tori  eu  penau;  ond  yr  oedd 
Duw  yn  eu  cynnorthwyo  trwy  y  cyfan  yn  rhyfeddol, 
yn  gymmaint  felly  fel  yr  oeddynt  yn  llawenychu  a 
gorfoleddu  yn  eu  gortbrymderau,  am  eu  bod  yn  cael 
eu  cyfrif  yn  deilwng  i  ddyoddef  er  mwyn  Crist." 
Ac  mae  Danvers  yn  sylwi:  "Dyma  y  bobl  a  ddygasant 
dystiolaeth  mor  gref  o  blaid  bedydd  credinwyr,  ac  a  wrth- 
wynebasant  mor  gadarn  fedydd  maianod."  Tr  oedd  y 
nertli  rhyfelgar  ag  oedd  yn  eu  herbyn  yn  gynnwys- 
edig  o  bum'  can'  milo  wyr;  feddistrywiwyd  yn  bollol 
fwy  na  tbri  cbant  o  balasau  boneddigion,  a  llawer  o 
drefydd  caerog  a  wnaethpwyd  yn  gydwastad  â'r 
llawr."  t 

O3  yw  y  darllenydd  beb  fedda  gwybodaetb  eglur 
am  natur  dychrynllyd  ysgymmundod  gan  y  Pab,  fe 
fydd  i'r  adysgi'if  ganlynol  o  un,  fel  ei  rhoddir  gan 
Henry,  (Cyf.  VIII.  37)  o  Walney's  Catalogue,  gael  ei 
ddarllen  gyda  dyddordeb  poenus: — "Bydded  iddynt  fod 
yn  felldigedig  yn  bwyta  ac  yn  yfed,  yn  cerdded  ac  yn 
eistedd;  yn  llefaru  ac  yn  peidio  llefaru;  ar  ddybun  ac 
yn  nghwsg;  yn  y  tŷ  ac  yn  y  maes;  ar  y  dwfr  ac  ar  y  tir, 

*  Coron  esgob   yw  y  initr.      Yr  un  egwyddor  oedd  yma   ag  yn 
nghoroni  lesu  â  drain. 

t  Pen-Uywydd  y  fyddin  lofruddioç  hon  oedd  Simon  de  Mont- 
ford,  ì?«tZ '>/"  Leicester,  Sais!  Yr  oedd  yr  ail  fyddin,  yr  hon 
oedd  yn  llawn  mor  gynddeiriog  a  clireulawn,  yn  cael  ei  llywyddu 
gan  Alice,  gwraig  y  Simon  uchod!  Gwrida,  Brydain,  fod  dy 
wlad  rydd  wedi  rhoddi  erioed  euedigaeth  i'r  fath  angenfilod  ! 

Mae  yr  Eglwyswyr  prcsenol  yn  gwrido  o  herwydd  ymddyg- 
iadau  eu  brodyr  gynt;  nid  yw  yr  amser  yn  mhell,  pan  fydd 
Eglwyswyr  etto  yn  gwrido  o  herw  dd  ymddygiadau  eu  brodyr 
presenol — yn  gwerthu  dodrefn  dynion,  eu  dirwyo  a'u  carcharu^ 
am  beidio  (o  gydwybod)  talu  tretli  F.glwys,  &c. 


ESGT15MUND0D    PABYDDOL.  1X9 

jn  mhob  lie.  Melldigedig'  fyddo  eu  peiiau  a'u  meddjl- 
iau,  eu  lljgaid  a'u  clustiau;  eu  tafodan  a'u  gwefusau; 
eu  dannedd  a'u  gwddygau;  eu  hysgwjddau  a'u  bron- 
au;  eu  traed  a'n  coesau;  eu  morddwydydd  a'u  rhanau 
mewnol.  Bydded  iddynt  barbau  yn  felldigedig  o 
wadn  y  troed  hyd  goryn  y  pen,  oddieitbr  iddynt  ddyfod 
i  ail-feddwl  am  danynt  eu  hunain,  a  dyfod  i  (roddi  bodd- 
lonrwydd.)  A'r  un  modd  ag  raae  y  ganwjll  hon  yn 
cael  ei  bymddifadu  o"i  goleuni  presenol,  felly  bydded 
iddynt  hwythau  gael  eu  bymddifadu  o'u  beneidiau  yn^ 
uffern." 

Mae  yr  anatbema  dycbrynllyd  bwn — y  fellditb 
oflPeiriadol  bon,  yn  un  prawf  du  yn  mblitb  amrywiol 
eraill,  betb  ydyw  yspryd  llygrcdig  ac  alaetbus  Pab- 
yddiatb  hur.  Mae  yma  yn  cael  ei  barddangos  yn  ei 
lliwiau  priodol  ei  bun,  ac  yn  dwyn  allan,  yn  ei  ffordd 
naturiol  ei  bun,  ei  ffrwytbau  priodol  ei  bun.  Etto 
'roedd  y  d\nion  byn  yn  ddilynwyr  proi?esedig  i'r 
Hwn,  ag  mae  ei  orcbymyn  i  ni,  "Bendithiwcb  ac  na 
felldtbiwch,"  ond  fel  y  maent  bwy  wedi  gwadu  ei 
ftydd  Ef  yn  bollol,  ac  yn  deffeio  ei  awd'urdod,  byd  yr 
eitbaf,  yn  yr  anatbema  annuwiol  ucbod,  maent  bwy 
yn  "Jie/lditliio,''  a  dim  yn  "benditbio."  Ni  fu  cre- 
fydd  erioed  ar  y  ddaiar  yn  cael  ei  dir-dreisio  mor 
ysgeler  yn  mblitb  dynolryw. 

Ni  ddarfu  y  Patei-ines  ycbwaitb  ddianc.  Yu  y 
flwyddyn  1210,  darfu  i'w  lluosowgrwydd  gynbyrfu 
eiddio-edd  a  gwrtbwynebiad  Huge,  Esgob  Ferrara, 
vn  Itali,  i  gael  cyfraitb  o  eiddo  yr  Ymberawdwr 
Otbo  IV.  i'w  cymmeryd  i  fyny  fel  troseddwyr;  ond  yr 
oedd  bon  yn  cael  ei  cbyfyngn  i  Ferrara.  Pum' 
mlynedd  ar  ol  byn,  dyna  y  Pab  Innocent  III.,  yn 
cynnal  cyngbor  yn  Lateran,  ac  yn  cyboeddi  anatb- 
emau  yn  erbyn  "bereticiaid"  o  bob  disgrifiad,  yn 
ngbyd  û'r  boll  arglwyddi  a'r  macrod  ag  oedd  yn 
caniatau  lie  iddynt  i  fyw  ar  eu  tirccdd;  ac  yn  y  flwy- 


120  HAKES   T    BEDTDDWTE. 

ddjn  1220,  Ihvyddodd  y  Pab  Honorius  III.  i  gael 
cyfraith  gan  Frederic  II.  ar  ddydd  ei  goroniad,  yr 
hon  oedd  yn  ymestyii  dros  yr  lioU  ddinasoedd  ymer- 
odrol,  fel  byn  yn  rhoddi  macs  belaetbacb  i  awdurdod  j 
distrywiwr.  Ac  yn  y  fl.  1233  fe  godwyd  monument  yn 
mhetryal  Milan,  ac  ysgrifeniad  arno  o  anrbydedd  a 
chlod  i  Oldrad,  llywydd  y  dditias  bono,  ar  gyfrif  ei  sèl 
a'i  Iwyddiant  3'n  dal,  cospi  a  distrywio  canlynwyr  Crist. 
Ond  er  eu  boll  dim  a'a  cynddeiriogrwydd,  metbasant 
ddistrywio  yr  Eghvys  Paterinaidd,  oblegyd  yn  y 
flvrydd^'n  1259,  yr  oedd  yr  Eghvys  yn  Alba  yn  cyn- 
nwys  uwcblaw  pump  cant  o  aelodau,  yr  un  yn  Con- 
rezzo,  uwcblaw  1500,  a'r  un  yn  Bagnoble  yn  ngbylcb 
200.  Yr  oedd  cglwysi  y  Pctcrlnes,  mewn  gwabanol 
barthau,  yn  c/nnwys  4000  o  aelodau,  ac  er  eu  boll 
ddyoddefiadau  yr  oedd  Daw  yn  cyfrvngu  idd  eu  cadw 
yn  fyw  yn  y  byd,  Ac  nid  ydocdd  yn  llai  nodedig 
g-yda  golwg  ar  yr  Albigensiaid,  oblegyd  er  y  gelled 
o  "uw  militPii  0  fywydau  diniwed"  etto,  er  byny  i  gyd, 
hysbysir  ni  mewn  modd  credadwy  eu  bod  yn  y 
flwyddyn  12G0,  yn  rbifo  800,0(10  o  bersonau.  Yr 
oedd  eu  dyogeliad  fel  byn  yn  egluro  y  gweithrediad 
tawel  0  eiddo  y  gallu  Hollalluog  bwnw,  gair  yr  bwn 
sydd  yn  cyhoeddi  wrtb  holl  weitbrcdiadau  y  tywyll- 
wch,  "Hyd  yma  yr  ewcb,  ond  dim  yn  mbellacb;"  a 
llais  dystaw  main  yr  bwn  yn  mbob  oes  sydd  wedi 
profi  gyda  golwg  ar  wir  eglwys  Dduw,"  a  phyrth 
uflern  nis  gorcbfygant  bi." 

Prin  iawn  y  ceir  lie  i  ainwhetiaefh,  fod  yr  erlidi^f- 
aetbau  creulawn  byn  wedi  eael  eu  cryfbau,  os  nid  eu 
cynnorthwyo,  gan  gasineb  Eglwys  Rbufain  at  fedydd 
y  crediniol,  a'i  pbenderfyniad  didroi  yn  ol  i  amddiíFyn 
bedydd  mabanod.  Mor  belled  yn  ol  a'r  flwyddyn 
1050,  anfonodd  y  Pab  Leo  IX.  ddeddf-lytbyr  at 
Esgob    Aquitane,    (He   yr   oedd    y   Waldensiaid    yu 


T   CHWILTS.  121 

llaosng)  jn  yr  liwu  yr  oedd  yn  gorchymyn  fod  plant 
ieuanc  i  gael  ea  bedyddio,  obleg-yd  pecbod  gwreidd- 
iol."  Yx'  oedd  y  ddeddf  Kufeinaidd  bon,  yu  amlvvg, 
yu  cyfeirio  at  arferiad  y  Waldensiaid  o  fedydd  y 
crediniol,  yr  hwn  yr  oedd  y  ddeddf  bon  yn  amcanu  ei 
dditbdi,  Ac  y  mae  Dr.  "Wall,  pan  yn  cyfeirio  at  y 
Lateran  Coimcil  dan  y  Pub  Innocent  III.,o  euwoo-rwydd. 
erlidg-ar,  yr  bwu  oedd  yn  cyboeddi  ei  fellditbiou  yn. 
erbyn  yr  boll  bere.iciaid,  yn  bysbysii  fod  y  cyngbor- 
bwnvv  yn  gorchymyn  (^enforce)  bedydd  inabanod, 
oblegyd  fod  yr  bereticiaid  yn  addysgu  nad  oedd. 
bedyddio  plant  yn  afceb  un  dybeu.  Oddiwrtb  bob. 
tystiolaetb  a  ddalia  gyssylltiad  à'r  pwne  bwn,  gellir 
ca3glu  ar  dir  teg,  pa  bynciaa  buiag'  eraill  oedd  yr 
"beriticiaid "  byn  yn  gredu,  mai  ea  b^^mlyuiad 
cadarn  wrtb  fedydd  y  crediniol,  a'u  gelyniaetb  at, 
fedydd  mabanod,  yn  oenaf  a  gynhyrfodd  yr  yspryd 
oreulawn  hwn,  ac  a  ddygodd  arnynt  ddialedd  di- 
dostari  Eglvrys  Rbufain.  Yr  oedd  eu  gwaitb  yn 
dal  allan,  fel  yr  oeddynt,  mai  yr  Ysgrytbyrau  yn, 
unig,  ac  nid  pabau  na  tbywysogion  oeddynt  reol  cyd- 
wybod,  ac  mai  bedydd  y  crediniol  oedd  y  dull  dwyfol 
apwynticdig  i  fyned  i  mewn  i'r  egUvys, — yr  oeddynt 
muwn  effaitb  yn  diystyru  boli  awdurdod  Rbufaiu, 
yn  ngbyd  a'i  osgordd-leuadau  gwleidiadol,  ac  fel 
byn  yn  cyilawni  y  pecbod  anfaddeuol  o  ufuddbaa  i 
Diluw  yn  bytracb  nag  i  ddynion.  Dyma,  yn  ngolwg 
eglwysi  llygredig,  y  trosedd  mwyaf  dan  baul;  ac 
o  berwydd  byn  yn  y  fl.  1229,  dyma  y  cbwil-lys  yn 
Toulouse  yn  myned  yn  nilaen  i  wabardd  defnyddiu 
yr  Ysgrytbyrau  yn  iaitb  y  v^erin,  am  eu  bod  ya. 
gvvybod  yn  dda  y  buasai  deinyddiad  rbydd  oair  Duw, 
yn  parbau  i  fod  yn  angeuoi  i'w  boll  gyulluuiau  y 
rbai  yr  oedd  eu  sail  mewn  tywyllwcb  a  llygredigaetb.* 

*  It  ii.  a  rather  singular  circuinstanc«that  the  only  "heretic"  in 
Eiifilaiul  during  the  thirteenth  century  of  whom  we  have  any  distinct 
account  wiis  «ne  Richard  Knapwell,  a  Boininician  Friar-    Auion^ 


122  HANKS   T    BEDTDDWTR. 

Tr  oedd  y  Picardiaid  yn  Bohemia  yr  an  mor  ffydd- 
Ion  i'r  Tsgrythyrau,  i  fedydd  y  crediniol,  ac  yn  y 
pen  draw,  yr  oeddynt  yn  ddyoddefwyr  cyfartal  a'r 
Albigensiaid,  Waldensiaid,  a'r  Paterines.  Yr  oedd- 
ynt yn  bobl  dawel,  addfwyn,  a  chariadus,  ac  nid  oedd- 
ynt yn  cymmeryd  llvvon,  yn  dwyn  arfau,  nac  yn  arfer 
cospedigaeth.  Yr  oeddynt  yn  neillduoî  ofalus  i  am- 
dditFyn  ac  addysgu  yr  athrawiaeth  o  gyfiawnhad  trwy 
ffydd,  gau  ei  hystyried  "yn  swm  holl  Gristionogaeth 
a  duwioldeb."  Yn  gwrthwynebu  bedydd  mabanod, 
tynasant  hwythau  arnynt  eu  hanain  ddygasedd  Eg- 
Iwys  Rhufain,  ac  a  gawsant,  yn  ddiesgeulus  eu  han- 
rhydedda  trwy  ddyfod  yn  feribyron  iV  chynddaredd 
erlidgar;  etto,  o  weddillion  y  bobl  dduwiol  ac  add- 
fwyn yma,  y  cyfododd,  mewn  blynyddoedd  ar  ol  hyny, 
y  dynion  enwog  byny,  Huss,  a  Jerome  o  Prague. 

Fe  ddarfu  i'r  erledigaethau  myuych  a  gwaedlyd 
hyn  sefydlu  bedydd  mabanod,  ac  ymlid  yr  ordinhad 
henafol,  a  mwy  ysgrythyrol,  sef  bedydd  y  crediniol, 
i  dyllau  a  chornelau  o  Ewrop,  anngbaufyddadwy  hyd 
yn  nod  i  lygaid  eryraidd  y  Chwil-lya  ei  huuan.  Etto, 
y  mae  yn  rhywbeth  o  blaid  bedydd  trwy  drochiad, 
i  alia  dweyd  ei  fod  wedi  parhau  i  fod  yn  ddeddf  di- 
ammheuolyr  eglwys  am  1300  o  flynyddoedd.  Mae  yr 
enwog  Bossuet,  er  ei  fod  yn  Bab}dd,  yn  addef  liyn  pan 
yn  dadleu  yn  erbyn  Protestant,  y  mae  yn  dyweyd: — 
"Mewn  gair,  nid  ydym  yn  darllen  yn  yr  Ysgrytbyr 
fod  'oedydd  yn  cael  ei  weiiiyddu  mewn  nn  ffordd  arall- 
ond  trwy  gladdu;  ac  yr  ydym  yn  alloog  i  brofi  oddi- 
wrth  weithrediadau  c3''nghorau,  a  Defod-lyfrau,  mai 
fel  byn  yr  oedd  bedydd  yn  cael  ei  weinydda  am  1300' 
o  flynyddoedd  trwy  yr  holl  eglwys,  mor  belled  ag 
yr  oedd  yn  ddicbonadwy."     Ac  y  mae  efe  yn  mheliach 

other  propositions  maintained  by  tiiis  bold  man,  was  the  follow- 
mn^: — '-That  in  articles  of  faith,  a  man  is  not  hound  to  rest  ou  the 
authority  of  the  Pope,  or  of  any  priest  or  doctor;  but  that  ibe 
IIolj  Scriptures  and  ri^'ht  reiison,  üre  the  only  foundation  of  out 
aíäsent'," — Henry's  HistoTy,  Vol.  viii.  p.  23. 


HENAFIAETH   BEDTDD   TEOCHIAD.  123 

ýn  ychwanegu:—  "Gyda  golwg'  ar  fedydd  mabanod, 
mae  j  rhai  hyny  a  bcrtbynant  i'r  grefydd  boniadol 
ddiwygiedig-,  mae'n  wir,  yn  dyweyd  fod  eu  bedydd 
yn  seiliedig'  ar  yr  Ysgrytbyr,  ond  nid  ydynt  yn  dwyn 
nn  adnod  bennodol  i  ddangos  byny,  ond  yn  dadleu 
oddiwrtb  gasgliadau  bynod  bell,  beb  ddweyd  bynod 
ammbeus,  ac  byd  yn  nod  bynod  gyfeiliornus.  Mae 
yn  amlwg,  nad  oes  gan  yr  boll  brawfion  a  ddygant 
o'r  Ysgrytbyr  ar  y  pwnc  bwn,  un  grym  mewn  nn 
modd,  ag  y  mae  y  rbai  byny  ag  y  gallai  fod  rbyw 
rym  ynddynt  yn  cael  ei  distrywio  ganddynt  bwy  eu 
bunain."  Mae  y  dystiolaeth  hon  gyda  golwg  ar 
benafiaetb  bedydd  trwy  drocbiad,  yn  cael  ei  cbad- 
arnban  gan  Dr.  Wbitby,  yn  ei  sylwadau  ar  Rhuf- 
einiaid  vi.  4.  "T  mae  yn  cael  ei  bysbysu  mor  ben- 
dant  ac  eglur  yma  ein  bod  ni  wedi  ein  eladdu  gyda 
Christ  yn  y  bedydd,  trwy  gael  ein  eladdu  dan  y  dwfr, 
ac  mae  y  rbeswm  (^argumeui)  dros  i  ni  gydymffurfio 
â'i  farwolaetb  ef,  trwy  farw  i  bechod,  yn  cael  ei 
gymmeryd  oddiwrtb  byny;  ac  y  mae  y  trocMad  bwn 
wedi  cael  ei  weinydda  yn  grefyddol  gan  yr  hull 
Cristionogion  am  dri  chant- ar-ddeg  o  flynyddoedd,  yn 
ngbyd  a'i  gymmeradwyo  gan  ein  beglwys  ni;  ac 
mae  y  cyfnewidiad  o  bono  i  daenelliad,  beb  un 
matb  o  ganiatâd  oddiwrtb  Awdwr  y  sefydliad  bwn, 
yn  bod  yr  un  petb  a'r  byn  ag  mae  y  Pabydd  yn 
ddwyn  yu  mlaen  o  byd  i  gyfiawnbau  ei  waitb  ef  yn 
gwrthod  y  cwpan  i'r  lleygwyr  (laify);  mae  yn  betb 
i'w  ddymuuo  fod  yr  arferiad  bwn  dracbefn  yn  cael  ei 
ddwyn  i  arferiad  cyffredinol.".  Gyda  tbystiolaetb  o 
fatb  bon  i  ddecbreuad  bedydd  trwy  drocbiad, — yn 
meddu  tystiolaeth  na  all  neb,  gydag  nn  math  o 
Iwyddiant,  ei  tbroi  yn  ol,  sef  mai  trocbiad  yn  unig 
oedd  deddf  gydnabyddedig-  yr  eglwys  am  dri  chant- 
AB  DDEO  o  flynyddoedd,  na  fydded  ofn  ar  y  Bedydd- 
wyr  i  wneutbur  arddeliad  eofn  o'u  credo,  na  cb waitb 
i  Ibd  yn  ofnus  yn  y  gwaitb  o'i  ledaeniad.     Fe  gafodd- 


12  if  HANES    T   BEDTDD-vrfR, 

ei  amdJiffyn  yn  ffyddlawn  can  gymdeithas  {company 
aurhydeddus  o'r  Albigensifiid,  y  Waldensiaid,  y  Paul- 
iciaid,  y  Pateriniaid,  a'r  Picardiaid;  fe  ddarfu  iddynfc 
ei  anrliydoddu  ef  yn  eu  hywyd,  a  rhoddasant  eu  sèl 
wrth  ei  santeiddrwydd  a'i  werth  mewn  marwolaeth 
o  ferthyrdod,  yr  hwn  a  g-wrddasantgyda  chadarnwch 
cryn^ch  nag  eiddo  gwron.  Na  fydded  fod  y  dynion 
anrhydeddus  hyn  byth  yn  amddifad  o  ganlynyddion 
yr  un  mor  anrhydeddus  a  hwy  eu  hnnain.  Bedded. 
i'r  ffyddlondeb  a  ddangosasant  hwy,  "hyd  y  nod  at 
y?aed,"  gymhell  Bedyddwyr  pob  oes  ddylynol  i  ddi» 
y sty r u,  fel  y  gwnae than t  hwy,  vvg  a  bygytbion,  ar 
hyn  sydd  yn  fvvy  perygkis,  sef  gwenieifchiadau  byd 
twyllodrus.  Gyda'r  cyfryw  gyndadau — y  fath  hi 
anrhydeddns  o  ferthyron  a'r  cyndadau  hynyn  y  ffy^d, 
— yn  sicr  uid  ydyw  yn  ormod  i'w  cbeithio  y  bydd  i 
bob  un  sydd  yn  dwyn  yr  enw  Bedyddiwr,  i  brofi  eu 
hunain  yn  ddynion  a  safant  i  fj'ny  yn  barod  i  farw 
yr?  hytrach  na  gadael  eu  lurgivyddorion. 

Mae  dan  nodiad  ar  hanes  y  canrif  hwn  yn  aros  I 
gael  eu  gwneyd,  fel  rhai  ag  sydd  deilwng  o  sylw: — 

1  Fe  elh'r  casglu  f .  d  llygredd  yr  oH'eiriaid  yn  fawr 
oddiwrth  ddeddf  a  wnawd  mown  Cvmmanfa  a  gyur 
naliwyd  yn  Rhydychain,  yn  y  fl.  1222,  gan  y  Car- 
dinal Langtou,  trwy  yr  hon  ddeddf  "y  mao  yr 
offciriaid  j-n  cael  eu  gwahnrdd  i  gadw  ordderch- 
wragedd  yn  gyhoeddus  yn  en  tai  eu  hunain,  m  u  i 
fyned  atynt  mewn  lleoedd  eraill  mor  gyhoeddus  ag 
i  achlysyru  gwarth. 

2.  Pan  fethodd  canlynwyr  lean  n.  chnel  dim  trn- 
garedd  o  dan  Bab  Cristionngol,  fod  y  Mahomed- 
aniaid  y  yr  Ysbaen,  wedi  caniatan  i  bawb  a  geis- 
iasant  eu  hareddifiAniad,  noddfji  ddyogel.  Yr  oedd 
liyd  yn  nod  canlynwyr  y  gan  broifwyd,  yn  f.udianhol 
ar  Iwy  o  ddynoliaeth  na'r  "Dyn  pcchod. ' 


TAEKEILIAD    TN    DTFOD    TN    EHEOL.  125 

CANRIP  Y  PEDWERYDD  AR    DDEG. 

Yn  ychwanegiad  at  yr  awdurdodaa  a  ddyfynwyd  yn  j 
rhan  ddiweddaf  o'r  lianes  liwn,  yn  brawf  o  blaid  yr 
crdinhad  heuafol  o  drochiad,  geliir  dwyn  yn  mlaen 
dystiolaeth  Brenner,  ysgrifeuydd  Piihyddol  arall. 
Mae  efe  yn  dywedyd: — "Am  dri  chant  ar  ddeg  o 
flynyddoedd,  fe  fu  bedydd,  yn  gyfFredinol  a  rheolaidd, 
yn  drochiad  y  person  dan  y  dwfr,  ac  yn  unig  mewn 
amgylchiadan  anughyfFredin  neillduol  yr  oedd  taen- 
«Iliad  neu  dywalltiad  gyda  dwfr;  yr  oedd  yr  olaf,  er 
liyny  (taenelliad  a  thywalltiad)  jn  cael  ea  hammheu  fel 
dull  bedydd;  yn  fwy,  yr  oeddynt  hyd  y  nod,  yn  cael 
eu  gwahardd."  Mae  tystiolaeth  unol  Bossuet,  Dr. 
Whitby,  yr  awdwr  a  ddyfynwyd  yu  ddiweddaf,  yn 
nghyd  ag  amryw  eraill  a  allesid  enwi,  sef  mai  troch- 
iad  oedd  yn  cael  ei  ystyried,  am  dri  cbanrif  ar  ddeg, 
y  dull  priodol  o  fedydd,  yn  derfynol  ar  y  pwnc,  Jiyd 
nes  y  gwrUibrofir  hyny,  ac  y  mac  yr  oil  sydd  wedi  cael 
ei  ysgrifenu  byd  yn  byu,  wedi  metha  gwneyd  hyn. 
Mae  y  diweddar  ysgolhaig,  a'r  ieitliydd  enwog,  Mr. 
J.  B.  Lindsay,  yr  hwn  a  wuaeth  ymchwiliad  i'r 
prawfion,  gyda  gofal  mawr,  yn  ychwanegu  ei  dystiol- 
aeth yn  y  geiriau  canlynol: — "Yr  ydym  wedi  canfod 
fod  yr  boll  eglwysi  henafol  yn  arfer  trochiad  hyd  j 
dvdd  hwn,  gyda  yr  eithriad  o'r  Pabyddion,  y  rliai  a 
ddygasant  i  mewn  daenelliad  yn  1311;"  yn  nghylch  y 
flvvyddyn  bono,  mae'n  amlwg,  oddiwrth  bob  tystiol- 
aeth, y  daeth  yr  eithriad,  sef  taenelliad  yn  rheol. 

Er  na  all  neb  yu  Uwyddiauuus  wrthbrofi  y  dyst- 
iolaeth bon,  na  gwada  fod  trochiad  wedi  parhan  i  fod 
y  dull  0  fedydd  am  dri  chant  ar  ddeg  o  flynyddoedd, 
etto,  mae'n  debygol,  fod  cyanygion  wedi  cael  eu 
gwneyd  o  leiaf,  yn  achlysurol,  i  ymadael  oddiwrth  yr 
arferiad  hwn,  a  chymmeryd  rhyw  dduU  arall  mwy 
cyüeus.  Ymddengys  fod  rhywbeth  o'r  natur  yma  yn 
cael   cyfeirio  ato,   yn  y  cynghor  o  dan   Wulfred,  a 


126  HAKES    T   BEDTDDWTS. 

gynnaliwyd  yn  York,  O.C,  816,  yr  hwn  oedd  ya 
adg-ofio  yr  henaduriaid,  "pan  y  byddontyn  gweinyddu 
bedydd,  Da  ddylent  dywallt  y  dvvfr  cyssegredig  ar 
benau  mabanod,  ond  hydded  iddynt  boh  amser  gael  eu 
trochi  yn  y  font,  fel  y  rboddodd  Mab  Duw  ei  bunan 
esiampl  i'r  boll  gredinwyr."  Mae  Robinson,  yn  ei 
"Hanes  Bedydd'*  befyd  yn  byspysa  fod, — "Gwein- 
yddiad  bedydd  trwy  daenelliad  wedi  cael  ei  ddyfeisio 
gyntaf  yn  Affrica,  yn  y  trydydd  canrif,  er  mwyn  pobl 
glaf,  orweiddiog,  neu  rai  yn  'cadw  y  gwely;"'  ac  y 
mae  efe  yn  bynod  gywir  yn  sylwi, — "Fod  y  gwaith  o 
ddarostwng  y  grefydd  Gristionogol  i  faintiolaetb 
plant,  wedi  bod  yn  ddistryw  i  Gristionogaetb,  ac  mae 
y  sefydliadau  (instUuies)  wedi  eu  gwneyd  i  gyfranogi 
o  dynged  yr  atbrawiaetb;  maent  wedi  cael  eu  dym- 
chwelyd  oddiar  eu  gwadn-golofaau  f pedestals)  a'u  troi 
i  deganau  cbwareu  plentynaidd;  ac  o'r  diwedd,  cael 
eudirmygu,  eu  drylHo,  a'u  tafla  ymajtb."  Tr  oedd  y 
newydd-betb  yn  raddol,  ond  fel  yn  mbob  amgylchiad, 
pan  mae  y  gwirionedd  noeth  yii  cael  ei  roddi  i  fyny, 
fe  gymmeroddj  y  mwyaf  diystyr  o  ddyfeisiau  dynol, 
o'r  diwedd,  le  y  gyfraitb  anrbydeddus  ddecbreuol. 

Mae  wedi  cael  ei  brofi  yn  barod,  oddiwrth  dyst'ol- 
aetb  ddiammbeuol  a  mynych  grybwylledig,  mai 
"cadwedigaetb  mabanod,"  neu  a  llefaru  mewn 
termau  mwy  cyfammodol,  ail-enedigaeth  fedyddiadol, 
oedd  y  rbeswm  sylfaenol  dro3  y  newydd-betb  bwn, 
er  fod  y  rbeswm  tybiedig  yn  gyfeiliornad  mawr  ac 
arswydus.  Mae'n  amlwg  fod  ei  amddiffynwyr  yn 
mabwysiadu  y  golygiad  mwyaf  cyfeiliornus  o  bartbed 
yr  ordinbad  Ddwyfol  bon;  ac  yn  lie  edrych  arni  fel 
cysgod,  neu  arwyddlun, — yr  arwydd  allanol  o  ras 
mewnol, — bwy  a'i  gwnaethant  i  fod  y  gras  ei  bunan, 
ac  a  ddycbrynasant  oes  annwybodus  i'r  grediniaefch 
ffol  bon,  sef  lie  nad  oedd  bedydd  nid  oedd  cadtvedig- 
aetb,  Ac  oddiwrtb  hyn  y  cyfododd  y  brys  gwancus 
mewu   rhieni  i   fedyddio  eu  plant,  a  pban  na  ellid,  o 


TH   EGLWT3   TîJ    MTNED   TN    BLENTYK.  127 

herwydd  gwendid,  ofn  iddynt  farw,  neu  achosion 
eraill,  ea  dwyn  at  j  font  i  gael  ea  trochi,  yr  oeddynt 
yn  awyddus  yn  derbyn  y  cyfaddawd  {compromise)  sef, 
taenelliad.  Ystyrid  rhywbeth  yn  iawn,  pa  un  ai 
taenelliad,  tywalltiad,  neu  àrochidià,  os  hycldai  yn  cael 
ei  gyfl.aicni  gan  yr  offeiriad,  ac  fe  ddarfu  i'r  hygoeledd 
annwybodas  yma  o  eiddo  y  bobl,  yn  gyssylltiedig  â 
diogi,  difaterwch,  ac  amcan  yr  effeiriadaeth,  diryw- 
iad  y  rhai  oedd  wedi  dyfod  yn  ddiarebol,  roddi  i'r 
newydd-beth  ffolaidd,  sef  taenelliad,  yr  holl  awdurdod 
a  llawer  mwy  nag  arwyddocâd  y  ddeddf  ddechreuol. 
Oblegyd  yr  oedd  y  ddeddf  bono  yn  cydnabod  oymmer- 
iad  wedi  ei  fl'urfio  trwy  ffydd — "y  neh  a  gredo  ae  a 
fedyddier"  ac  nid  oedd  yn  cyssylltupwysigrwydd  yn  y 
byd  ag  unrhyw  ordinhad  ar  waban  oddiwrth  y  ftydd 
ag  oedd  yn  cyfansoddi  y  cymmeriad  bwnw;  ond  yr 
oedd  y  newydd-beth  plentynaidd,  sef  taenelliad,  yn 
gosod  pob  petb,  byd  y  nod,  iacbawdwriaeth  ei  hunan, 
i  ymddibynu  ar  y  ddefod — trwy  gauad  allan  gymmer- 
iad  yn  bollol.  Mae  y  ddefod  o  daei^elliad  ynte, 
mewn  un  pwnc  mawr  a  pbwysig  wedi  troi  "Efengyl 
ogoneddus  Duw,"  i  wrtbuni  perti'aith  Çabsurdify). 

Lluosog  ydynt  y  fíynnonellau,  o'r  rbai  y  gellir  cael 
profion  ami  a  mwyaf  darostyngol  (humîliaiùig),  ar  j 
pen  bwn;  eitbr  ni  cbaniata  yr  banes  cyfyngedig  bwn, 
ond  yn  unig  y  ddau  ganlynol: — Mae  Bower  yn  ei 
^^Jlistory  of  the  Popes"  yn  rboddi  yr  byspysiad  a 
ganlyn  am  Caedicalla,  Brenin  y  West  Saxoiis,  yr  bwn 
a  ymwelodd  â  Rbufain  er  mwyn  derbyn  bedydd  o 
ddwylaw  y  Pab.  "Efe  a  ddaeth  i  Rufain,  ycbydig 
cyn  y  Pasg,  ac  wedi  cael  ei  dderbyn  gan  Sergiiis  (j 
Pab),  gyda  phob  arddangosiad  dicbonadwy  o  barch 
ac  anrbydedd,  efe  a  fedyddiwyd  ganddo  ef  ar  bryd- 
nhawn  yr  wyl  bono;  ac  efe  a  gymmerodd,  wrth  ei 
fedyddio,  yr  enw  Fedr,  yn  ddiammbeuol,  er  dangoa 
parcb  i'r  apostol  Pedr,  ac  er  sicrbau  ei  nodded  {Pedr) 
iddo.       Yr  oedd    efe  fel    mae  Bede  yn  ein  byspysu,  o 


128  HA\ES   T   BEDTDDWTR, 

hjd  yn  djmuno  cael  marw  yn  fuan  ar  ol  ei  fedyddio, 
ac  fe  gafodd  ei  ddymimiad;  canys  ti'a  yr  ydoedd  efe  etto 
yn  ei  wissr  ^ven,*  fe'i  cymmerwyd  yn  glaf  gan  -w^endid 
ffaintness) ,  ac  a  fu  farw  ar  yr  20fed  o  Ebrill,  pan  ydoedd 
ond  deg  ar  usjain  mhvydd  oed.  Yn  oesan  boreuol  yr 
Eglwys,  yr  oedd  yn  arferiad  cyffrcdin  gan  y  dysgvbl- 
ion  egwyddorig  {catechume?is),  i  oliiiio  eu  bedydd  hyd 
ddiwedd  eu  hoes,  fel  na  fyddai  iddynt  syrthio  i  bechod 
ar  ol  en  bedyddio,  eifhr  yn  myned  o  honynt  «V  nefocdd 
ynhir  a  dihalogedigy  Yn  mha  le,  yn  marn  y  fath 
ddyn,  yr  oedd  gwaed  Crist,  "yr  hwn  sydd  yn  glanhau 
oddiwrth  bob  pechodr"  A  pha  le  befyd,  yr  oedd  yr 
Iawn  Mawe  ei  ban?  Yr  oedd  yr  Efcngyl  fendigedig 
yn  cael  ei  gadael  yn  ddisylw  {ignored)  ar  gyfrifdefod 
oft'eiriadol;  ac  fe  ddaeth  bedydd,  yn  mhob  golygiad, 
yn  fvvy  pwysig  na'r  oil  ag  oedd  yn  wertbfawr  yn 
nghroes  Criit! 

Gwnaeth  y  cyfeiliornad  mvryaf  clinystriol  bwn 
mewn  amser,  lygra  llenyddiaeth  yn  gystal  a  duwin- 
yddiaeth  (os  ydyw  unrbyw  addysgiaetb  gyhoeddus  yn 
teilyngu  yr  enw  hwnw),  yr  oesau  tywyllion  hvny. 
Yn  unol  â  hyn  y  mae  Tasso,  yn  ei  "Jerusalem 
Delivered,"  yn  gwneyd  i  wronwraig  baganaidd,  pan 
yn  marw  i  ddeisyfu  cael  ei  bedyddio  fel  yr  unig 
drwydded  i'r  nefoedd.  Mae  Tasso  yn  darjunio  y 
fenyw  filvcrol  bono  yn  deisyfu  ar  y  marcbog  (knight) 
ag  oedd  wedi  rhoddi  clwyf  marwol  iddi,  ei  bedyddio, 
g'an  gwbl  gredu  y  byddai  i'r  bedydd  bwnvr  roddi 
trwydded  iddi  i  fyned  i'r  nefoedd.  Rboddir  yma 
mewn  rhyddiaitb  gyfieithad  Cymmreig  o'r  geirian  a 
berthynant  i'r  amgylcbiad.  Darlunir  hi  yncyfarch  y 
marcbog  fel  y  canlyn: — 
"Gyfaill,  tydi  a  ennillaist;  yrwyf  yn  maddeu  iti,  na  cheisiaachub, 

Y  corff  hwn,  yr  hwn  a  all  oddef  pob  math  o  boenydiau, 
Ond aehub  fy  cnnid;  a  iW'Jiijn  mnrio,bedydd  wi/fyii  ddiisyfgacl, 

Tyrtd,  golch  yinaith/i)  /nhechodau  a  di/J'roedd  pur. 

*  *  *  *  • 

*  i  diilad  yu  y  rhai  y  cafodd  ei  fedyddio. 


BEDYDD   YN    BOB    PETfl.  109 

Ö  ochr  y  mynydd,  gyda  murmur  uchel, — 

Y  treifilai  y  cornaiit,  vn  agos  i'r  lie  yr  oeddynt; 

Acyao  efe  a  redodd,  ac  a  lanwoddei  helm  leilan, 

A  dychwelodd  ar  frys  i  gyflawni  y  gwaitli  hwnw  o  râs. 
***** 

Ni  fu  ef  farw,  ond  efe  a  gasglodd  yn  ngrhyd  ei  hollnertb, 

Ac  fe  roddodd  ei  galon  dan  ofal  ei  liuweddau  ; 
Ffrwynodd  ei  ofid,  a  'lydi  dirfr  efe  a  ad-ddodd  [caled. 

Am  y  bywyd  yr  oedd  wedi  ei  h)  mddifadu  hi  o  bono  a  haiar'n 
A  phan  oedd  y  marchog  yu  adrodd  y  geii  iau  cyse,:^redig,  [i'r  nefoedd; 

Yr  oedd  y  dlws-fe!ch,(?i2/ /«/;/()  mew)i  lliwenydd  yn  paratoi  ei  hun 
Ac  fel 'r  oeddeibyv\y  1  yn  darfod,yr  oedd  ei  llawenydd  yn  mwyhâu; 

Hi  a  wênodd,  ac  a  ddywedodd, — F/'arewelll    yr  wyf  yn  marw 
mewn  heddwch."* 

Mae  yr  un  bardd  yn  gwneyd  i  un   arall   o'i  gymmer- 
iadau  i  ddyweyd, — 

"  Yn  bagan  y  ganwyd  fi,  ond  etto,  yr  Arglwydd 
A'i  ràs,  trxvy  fedydd,  a  achubodd  fy  enaid." 

Oddiwrth  y  darnodiadau  hyu  o  lenyddiaetk  yr 
oesau  byny,  at  y  rhai  gellid  yn  hawdd  ychwanegn 
llawer,  mae  yn  amlwg  mai  prif  bwnc  yr  offeiriaid 
oedd  dysga  ymddibyniad  ar  y  ddefbd  allanol,  bedydd: 
mewn  gair  ar  y  dwfr  yn  unig-,  yn  hollol  ar  wahan 
oddiwrth  ràs  Duw,  yr  enedigaeth  newydd,  a  ifydd  yn 
Nghrist. 

Nid  oedd  cÿiiimeriad,  yn  ol  y  syniad  yma  yn  ddim; 
eithr  y  seremoni,  pa  un  ai  trwy  daeuellu,  tywalltj 
neu  droch),  oedd  pob  peth;  ao  yn  lie  bod  yn  wasan- 
aeth  Dwyfol  yn  cael  ei  gyflawni  iddo  Ef,  yr  hwn 
sydd  Yspryd,  fe  ddaeth  o'r  diwcdd  yn  wawdiaeth 
mabanatdd,  yn  degan  cbwareu  raaban,  yn  yr  hwn  ni 
chaniateid  lie  i  wybodaeth,  enaid,  na  chydwybod.t 

f  Mae  Hoole  yn  cyficithu  geiriau  Tasso  iel  hyn:— ^ 

"  'Ti3  thine,  my  friend! — I  pardon  tliee  the  stroke: — 

O  let  me  pard  ai  too  from  the«  invoke — 

Not  for  this  inoital  frame  I  ui-ge  my  prayer, 

For  this  I  knovv  no  fear,  and  ask  no  care. 

No,  for  my  sou)  alone  I  pity  crave, 

Ü  cleanse  my  follies  in  th>>  sacied  wave." 

t  Ac  y  mae  Lloegr,  y  dydd  presenol  yn  mhell  o  gael  ei  hadferyd 

i   olygiadan    purach.      Dygwyddodd  "fod  uwdur  y  gwaith  hwn, 

ychydig  tlynydduu  yn   ol,    yn  byw    yn   nn   o  ddiiiasoedd  mwyaf 

pobloyuidd  Prydain,  ac  aid  yn  mhell  oddiwrth  driyfa  gweinidoy 


130  EASES   T   BEDTDDWTB. 

Cafodd  y  canrif  h-n-n  ei  hyBodi  gan  ymddangosiad 
yr  hynod  Wickliffe,  canlynwyi'  yr  hwn  a  gymmeras- 
ant,  neu  a  gawsant  yr  enw  Lolardiaid.     Oddiwrth  yr 
amgylchiad  hwn,  yn  benaf,  y  cododd  y  ddadl,  pa  un 
a  ydoedd   y  Diwygiwr  hybarch  yn   bleidiwr  neu  yn 
wrthwynebwr  bedydd  mabanod.       Mae  tuhwnt  i  bob 
ammheuaeth,   fod   y   Lolardiaid   yn    wrthwvnebol    i 
fedydd  mabanod;  oblegyd  ni  allasai  y  eyhuddiadaa  a 
ddygwyd  yn  eu  btrbyn,  fodoli  mewn  un  modd,  ar  nn- 
rhyw  dir  arall.     Mae  Foxe.yr  hwn  nid  oedd  yn  gyfaill 
i'r  rhai  a  wrthodent  fedvdd  i   fabanod,   yn  caniatau 
mai  un  o'r  cyfeiliorniadau  y  cyhnddid  hwy  o  bono  oedd, 
"eu  bod  yn  llefaru  yn  erbyn  tyb  y  cyfryw  a   feddyl^ 
ient  fod  y  mabanod   sydd  yn  marw  cyn  cael  eu  bed- 
yddio  yn  golledig;    ac  fod  pobl  Gristionogol  i  gael  eu 
bedyddio  3'n  ddigonol,   yn  ngwaed    Crist."      Ac  mae 
Danvers,   wrth  ddyfynu   o'r   Dutch  Martyrology ,   yn 
dyweyd,  "i  un,  Syr  Lewis  Clifford,  yr  hwn  oedd  wedi 
bod  yn  gyfaill  i  Wickliffe,  by^pysu  Archesgob  Canter- 
bury,  na  wnelai  y  Lolardiaid  fedyddio  eu   mhabancd 
newydd-eni." 

Y  mae  yn  fwy  na  thebygol,  fod  egwyddorion  Wick- 


Tmneilldaol,  Yn  hwyr,  un  noswaith — rhwng  dêg  a  un  ar  ddêg 
o'r  glocli,  rtyma rhyw  un  yn  euro  yn  iichel  with  ddrws  yr  awdwr,  ac 
ar  ei  waith  yn  apor  y  di'ws,  canfyddai  yno  feuyw,  o  ymddangosiad 
parchus  ;  yr  oedd  yn  amlwg  ei  bod  raddau  uwchlaw  y  dosbarth 
gweithiol,  yr  lion  a  ddymuuodd  yn  daer  arno  i  ddyfod  i  dŷ  a 
enwjdd,  i  fedyddio  plentyn  ag  oedd  yn  marw  yn  gyfiym.  Dywed- 
odd  ei  bod  wedi  galw  yn  nhý  y  gweinidog  crybwylledig  uchod 
(taenillicr),  ac  nad  oedd  gaitref  ar  y  pryd,  ac  fod  y  wraig  lie  yr 
arosai  wedi  ei  chynj;hori  hi  i  ddyfod  ataf  ü  i  of:n  i  mi  i  ddyfod  i 
weinyddu  y  ddefod  achuhol.  ÄIi  a  wrthodais  wrth  gwrs.  mewn 
geirian  mnr  dyner  ag  a  allwn  ddethol,  oblegyd  nad  oeddwn  yn 
dymuno  doluiio  He  nas  gallwn  iachau — ac  aeth  y  fenyw  druau 
ymaith  yn  anfoddlon — pobpcth  ond  cael  ei  boddloni  gan  resymau 
un  nad  oedd  yn  credu  fod  bedydd  mabanod  yn  angeurheidiol  er 
iachawdwriaeth  mabanod. 

Y  mae  cannoedd  yn  Nghyramru,  "  Gwlad  oleu  Efenghl,"  mor 
dywyll  ac  annwybodus,  fel  macnt,  heddyw  yn  tybied  f<  d  ychydig 
daafnan  o  ddwfrar  dalcenau  eu  mhabanod  gan  weinidog,  yn  dyog- 
elu  eu  heaeidiau  ihatr  uifein  !  A'r  rhai  hyn  yn  aelodau  o  eglwyei 
Cristionotjol  ein  gwlad!  ! 


WICKLTFFE   A'B  LOLAHDIAID,  131 

îiffe  yn  arwain  i  wrthod  bedyddiad  mabanod.  Yr  oedd- 
ynt  yn  benaf  y  cyfryw  â'r  rhai  hyn: — "Fod  yr  hoU 
wirionedd  ya  cael  ei  gynnwys  yn  yr  Tsg-ryfchyraii 
Santaidd;  ac  fod  yr  hyn  nad  yw  yn  wreiddiol  yno  i 
gael  ei  gyfrif  yn  halogedig-;  fod  cyfraith  Crist  ei  hon 
yn  ddigonol  i  lywydda  Eglwys  Crist;  fod  yn  rhaid  i 
ni  beidio  derbyn  dim  nad  ydyw  yn  yr  Tsgrythyr;  ao 
fod  pobpetli  a  ychwanegid  alo,  neu  a  dynid  oddi- 
wrtho  yn  gabledd;  na  ddylai  un  seremoni  na  defod 
gael  ei  derbyn  yn  yr  Eglwys,  end  y  rhai  sydd  yn 
eglur  yn  cael  en  cadarnhaa  gan  Air  Daw;  fod  dynion 
doethion  ya  gadael,  fel  pethaa  anmherthynasol,  y 
cyfryw  nad  ydynt  yn  cael  eu  hyspysa  ya  eglur,  nad 
ydym  i  dderbyn  unrhyw  wyddor  nea  gasgliad  nad 
ydyw  yn  cael  ei  gadarnhau  gan  dystiolaeth  ysgryth- 
yrol;  ac  nad  ydyw  pwy  bynag  ag  sydd  yn  dal  opin- 
iynau  gwahauol  yn  Gristion,  ond  yn  rhyswr  (^champion) 
pendant  y  diafol." 

Ni  ellir,  gydag  un  math  o  Iwyddiant,  wrthbrofi  y 
baasai  i  egwyddorion  o  fath  y  rhai  hyn,  arwain  yn  y 
pen  draw,  i  wrthodiad  bedydd  mabanod;  end  pa  un 
a  aeth  WicklifFe  ei  hun,  nea  a  welodd  efe,  lawn  hyd 
ei  egwyddorion  ei  hun,  sydd  yn  agored  i  ammheuaeth 
dwys.  Nid  oes  dim  yn  ei  ysgrifeniadau  ag  sydd  yn 
profi  iddo  fyned  y  pellter  hwn,  eithr  yn  hytrach  i'r 
gwrthwyneb;  ac  y  mae  amryw  awdwyr  y  rhai  oedd- 
ynt  awyddus  i  hawlio  y  Diwygiwr  fel  Bedyddiwr,  yn 
ddiau  wedi  camgymmeryd,  trwy  gymmeryd  golyg- 
iadau  nifer  mawr  o'i  ganlynwyr  am  olygiadau  y  Di- 
wygiwr ei  hun.  Ar  y  cyfan  y  mae  yn  fwy  dyogel  i 
fabwysiadu  tyb  Dr,  Hard,  yr  hon  sydd  yn  fwy  teg,  er 
ei  bod  rhywbeth  yn  ammheus,  yn  ei  History  of  all 
Religions,  sef,  "fod  yn  lied  amlwg  oddiwrth  ysgrifen- 
iadau lluaws  o  ddynion  dysgedig,  fod  Dr.  John 
Wickliffe,  yn  ystyried  bedydd  mabanod  yn  beth 
annghyfreithlawn,  neu  ar  y  goreu,  yn  ddiangenrhaid. 
Mae  golygydd   JVeal's   History   of  the   Puritans,   Dr. 


182  HANE8   T   BEDTDDWTE. 

Toulmin,  yn  g-yfartal  yn  ei  degwch,  yu  gwneyd  y 
S3'lwadau  synwyrol  caiilynol,  ar  syniadati  bedyddiadol 
WicklitTe: — "Y  mae,  fe  allai,  yn  aunichonadwy  i  nij 
ar  ol  cyfnod  o  bedwar  i  bump  canrif,  benderfynu  y 
pw^nc,  pa  un  a  oedd  a'i  nad  oedd  y  Diwj'-giwr  mawr 
Saesonig-,  yn  t^wrthwynebu  bedydd  mabanod.  Fodd 
bynag-,  y  mae  yn  (Faith,  na  cbaniata  ammheuaeth  yn 
ei  gyloh,  ei  fod  ef  yn  dal  ac  yn  cyhoeddi  yr  egwydd- 
orion  hyny,  y  rhai  pan  eu  carir  hwynt  i'w  canlyn- 
iadau  cyfreitblawn,  sydd  yn  hollol  ddadymchweliadol 
i'r  arferiad  dan  sylw,  sef  bedj'dd  mabanod.  Ac  os 
na  ddarfu  i  Wickliffe  ei  hunan  ddylyn  canlyniadaa  ei 
athrawiaethau  mor  belled  a  hyny,  etto  fe  wnaeth 
lluaws  o'i  g-anlynwyr,  ac  a  wnaethpwyd  yn  Fedyddwyr 
trwy  hyny." 

Ond  gadael  y  pvsrnc  ammheus,  o  barthed  golyg* 
iadaa  Wickliife  ar  fedydd  mabanod  heibio,  gellir 
sylwi  gyda  sicrwydd  perffaith,  fod  y  Lolardiaid,  gyda 
J  rhai  yr  oedd  canlynvyyr  Wickliffe,  i  fesur  mawr,  yn 
gyd-gorftbredig,  yn  ymddangos  yn  wrthwynebwyr 
penderfynol  i'r  arferiad  hwnw.  Mae  Thomas  Walden, 
yn  ei  ymosodiad  ftyrnig  a  disail  ar  y  I)iwygiwr,  yn 
ddrygionus  yn  ei  ddarlunio  fel  "un  o'r  saith  25en  a 
gyfododd  o'r  pwll  divvaelod,  o  hencydil  e\  waith  yn 
gwadu  bedydd  inahansd,  yr  heresi  hono  o  eiddo  y  Lolard^ 
tat'd,  i'r  rhai  yr  oedd  ef  y  fath  flaenor  mawr."  Mae 
tymher  Weldon  yn  gydbwys  a'i  fyrbwylldra,  ond  nid 
yw  y  naill  na'r  Hall  yn  gwanhau  ei  dystiolaeth  o 
barthed  y  ffaith  fod  y  Lolardiaid,  a  chyda  hwy,  y 
corff  mawr  o  ganlynwyr  Wickliffe,  yn  gwadu  bedydd 
mabanod.  Fe  luosogodd  y  rhai  hyn  gymmaint  mewn 
amser  byr,  fel  y  mae  Walsingham  yn  hyspysu  fod 
braidd  bob  yn  ail  berson  a  gyfarfyddid  yn  yr  heol  yn 
Lolard.    Er  mai  enw  gwawdlyd  megys  '■^Puritan"*  a 

*  Oddiwrlh  air  Dutchaidd,  lullcii,  caiiu,  (mewn  angladdau 
kc),  ac  nid  oddiwrtii  Waltar  i.olaid,  fel  y  mae  Jviiney,  ar  ol 
Fuller  (Í  hurch  Histo-y)  wedi  meddwl.  Mae  Mosheim,  yr  hwn 
a  vraaeth  yiuchwiliud  i'r  pwnc  gydadyfalwch  mawr,  Dr.  Gregory, 
Sabine,  ao  awdurdoduu  eraill,  wedi  dyt'od  i'r  casijliad  uchod. 


Bible  WiCKUitE.  Î33 

^'Methodist''  ydoedcl,  etto  mewn  oesau  ar  ol  hyn  nid 
oedd  ar  ganlynwyr  ffyddlawn  Crist  gywiljdd  o'r 
enw.  Mae  Chaucer,  yr  liwn  nad  yw  yn  ddeonglwi 
anenwog'  o  deimlad  cySFredin  y  cyfnod  hwnw,  yn 
gwneyd  i'w  letfcywr,  yr  hwn  oedd  wedi  cael  ei  gerydda 
am  ei  regfeydd  halogedig-,  i  Tratwar-foli  (sneer) 
Lolard  duwiol  fel  hyu: — 

"  Now  good,  men  (quod  our  host)  hearkneth  to  me, 

I  smell  a  Loller  in  the  wind  (quod  he) 

Abideth  for  Goddcs  digno  passion 

For  we  shul  lian  predication 

This  Lollsr  here  will  preachen  us  somewhat." 

Fe  ddarfu  i  ymledaeniad  cyflym  y  Lolardiaid  byu 
yn  ng-hyd  â'r  WickliiEaid  ddychrynu  y  Pab  o  llafain, 
yr  hwn,  i  attal  "heresiau"  cynnyddol  a  ddygodd 
allan  yn  y  flwyddyn  1377^  dri  tharw  (bulls)  yn  erbyn 
y  Diwygiwr,  un  o  honynt  yn  cael  ei  anfon  i'r  Brenin 
Edward  III.  Ond  profodd  y  rhai  hyn  eu  hunain  jn 
ddinerth;  yr  oedd  ^^piiblio  opinion"  yr  oes  yn  rhy 
nerthol,  byd  y  nod,  i'r  daran-foUt  Rufeinaidd.  Ym- 
lynodd  y  bobl  wrth  Wickliffe;  a  pban  anrhegodd  y 
Diwygiwr  dewr  y  wlad,  yn  y  flwyddyn  1380,  a'r 
fendith  anmhrisadwy  o  gyfieithad  o'r  Beibl  yn  yr 
iaith  Saesoueg',  canfyddodd  y  bobl  ar  unwaith,  fod 
pwy  bynag  a  erlidiai  Wickliffe,  yn  erlid  ea  cyfaill 
daiarol  goreu.  Iddo  ef  dan  fendith  Daw,  yr  oeddynt 
yn  ddyledus  am  y  Beibl  yn  eu  hiaith  eu  hunain,  ac 
er  fod  ei  bris  ucbel  fjii'e  maris*),  yn  ei  osod  tubwnt 
i  gyrbaedd  corff  mawr  y  bobl,  etto  yr  oedd  ei  gael 
yn  rhywle,  mewn  unrbyw  balaa,  yn  rhanau  darniol, 
yn  Ilanw  y  wlad  a  bywyd  ac  a  gwybodaeth  ysgryth- 
yrol,  y  cyfryw  nad  oedd  Lloegr  wedi  ganfod  erioed 
o'r  blaen,  Yr  oedd  ef  a'i  gyunorthwywyr  yn  llafurus 
a  gofalus  i  roddi  yr  Ysgrythyrau  Santaidd  fr  bobl,  a 
chymmerasant  been  mawr  i  wneyd  y  cyüeitbad  yn 
eglur;  ac  i'r  dybun  byny  yr  oeddynt  yn  myfyrio  y  ffordd 

•  lyr  braidd,  os  dim  dan,  o  £50  i  £60,  on  harian  presonol  ni, 
yn  ol  awdui'dod  Mr.  Ilaliam. 


134  HANES  T  BEDTDDWTR. 

iysgrifenn  yn  yr  iaitli  fwyaf  hyddysg  o  eiddo  yr  oes,  ac 
ymddengys  iddynt  ddiofryda  pob  ierm  ysgolheigiol  a 
thramor.  Ymddengys  (yr  iaith)  i  ni  yn  yr  amser- 
oedd  mwy  diwylliedig  hya  yn  wrthun,  ac  o'r  braidd, 
yn  farbaraidd,  ond  yr  oedd  yn  berffaith  ddealladwy  i 
"AoiZ  gyŷ'redin"  y  cyfnod  hwnw.  Ni  all  y  darnodiad 
canlynol  lai  na  bod  yn  ddyddorol,  ac  os  cymhara  y 
darllenydd  ef  á'n  cyfieithad  presenol,  gellir  ei  ddeall 
heb  anhawstra  mawr.  Cymmerir  Rhuf.  viii.  28 — 30. 
"And  we  witen  that  to  men  that  louen  God  allé 
thing  is  worchen  to  gidre  into  good  to  hem  that 
aftir  purpose  been  clepid  seyntes.  For  Ihilk  that  he 
knew  bifore,  he  bifore  ordeynede  bi  grace  to  be 
maad  lyk  to  the  ymage  of  his  Sons,  that  he,  be  the 
firste  bigeten  amonge  manye  brithren.  And  thilke 
that  he  biiore,  ordeynede  to  blisse,  hem  hi  clipede, 
and  whiche  he  clipede  hem  he  justifieJe,  and  hem  he 
glorifiede." 

I'e  fu  y  cyfieithad  hwn  o'r  Ysgrythyrau,  wedi  ei 
fyfyrio  yn  ofalus,  gan  "ofFeiriaid  tylodion"  Wicliffe, 
)'n  foddiou  yn  eu  dwylaw  i  ledaenu  y  wybodaeth  am 
Dduw  yn  mhlilh  y  bobl,  i  raddau  mawrion  rhyfeddol. 
Yr  oedd  Knighton,  canonwr  Leicester,  yn  achwyn  yn 
chwerw  am  hyn  yn  y  modd  canlynol: — "Fe  ymddir- 
iedodd  Crist  ei  efengyl  i  oifeiriaid  a  doctoriaid  yr 
Eglwys,  i'w  gweinydda  hi  i'r  lleygion  a'r  dosparth 
gwanaf,  yn  ol  eu  hangenion  a'u  gwahanol  amgylch- 
iadau.  Ond  mae  y  Master  John  WickliiFe  hwn,  trwy 
ei  chyfieithu  hi,  M'edi  ei  gwneyd  hi  yn  beth  cyftredin, 
a'i  gosod  hi  yn  fwy  agored  i'r  lleygwyr,  ac  hyd  y  nod 
i  fenywod  a  allant  ddarllen,  nag  oedd  hi  yn  arfer 
bod  i'r  ofl'eiriaid  mwyaf  dysgedig,  a'r  rhai  hyny  o'r 
dealldwriaeth  goreu;  ac  fel  hyn  mae  gem  yr  efengyl, 
a'r  perl  efengylaidd,  yn  cael  ei  daflu  o  amgylch,  a'i 
sathru  dan  draed  y  moch."  Fe  gafodd  gweithiau 
Wicklifi'e;  heblaw  ei  gyfieithad  o'r  Ysgrythyrau,  neu 
ranau  o  bono,  eu  lledaeuu  yn  rhifedi  mawr  iawn,  yn 


Ÿ  LOLAKDIAIi».  135 

y  wlad  hon  ac  ar  y  Cyfaudir.  Fe  ddarfa  Lord  Cob- 
ham;  gwasanaetbyddion  a  gweinyddyddion  Anne, 
Brenines  Richard  11.,  ar  ei  dychweliad  i  Bohemia; 
Peter  Bayne,  ac  eraill,  eu  dwyn  gyda  hwy  i  Germani, 
a'r  gwledydd  cymmydogaethol.  Yr  oeddynt  mof 
lluosog  yn  Bohemia,  ac  mor  effeithiol  yn  dynoetbi 
Pabyddiaeth,  fel  y  cafodd  dau  can'  cyfrol  o  honynt, 
wedi  eu  rhwymo  yn  bardd,  eu  llosgi  gan  Archesgob 
Sbinks.  Gwr  boneddig  ieuanc,  o  Bohemia,  ag  oedd 
wedi  bod  yn  fyfvriwr  yn  Oxford,  a  gymmerodd  am- 
ryw  gopiau  gydag  ef  adref,  ac  a'u  benthyciodd  hwy 
i'r  enwog  John  Huss  i'w  darllen,  yr  hwn  oedd  yn 
cydnabod,  byth  ar  ol  hyny,  mai  hwy,  yn  Haw  Duw, 
fa  yn  foddion  i'w  argyhoeddi  ef.  Yr  oedd  ef  yn  ys- 
tyried  Wickliffe,  yn  angel,  wedi  ei  anfon  o'r  nefoedd 
i  oleao  dynolryw,  a  phan  ydoedd  yn  llosgi  yn  nhân 
merthyrdod,  yr  oedd  yn  gorfoleddii  yn  y  rhagolwg  y 
byddai  iddo  mor  fuan  gael  cwrdd  a'r  dyn  rhagorol 
hwnw  mewn  gogoniant. 

Fe  fyddai  yn  anwarantadwy  i  gynnyg  hunan- 
iaethu  {^identijy)  ymddaugosiad  boreuol  y  Bedyddwyr 
mewn  rhyw  beth  tebyg  i  íFurf  gorfforedig,  gyda  y 
fath  gyffroad  i  ryddid  meddwl,  a  rhyddid  gweithred, 
yr  hwn  ag  oedd  yn  rhaid  fod  meddwl  Cristionogol 
Brydain  wedi  ei  dderbyn  oddiwrth  ledaeniad  helaeth 
cyfieithad,  ynnghydag  ysgrifeniadau  Wickliffe.  Ond 
y  mae  rheswm  cryf  i  gredu,  fod  y  Lolardiaid,  yn  fuan 
ar  ol  y  cyfnod  hwn,  wedi  dechreu  cynnal  gwasanaeth 
Dwyfol,  mewn  ffordd  wahaniaethol — yn  pennodi  eu 
dysgawdwyr  eu  hunain,  ac  yn  cymhwyso  eu  dysgybl- 
aeth  eu  hunain.  Mae  Robinson,  yn  ei  draethawd 
rhagymadroddol  i  Claicde's  Essay,  yn  dyweyd, — "Mae 
genyf  o'm  blaen  ysgrif-lyfr,  o  eiddo  Gray,  Esgob 
Ely,  yr  hwn  sydd  yn  profi  fod  yn  y  flwyddyn  1417, 
gynnulleidfa  o'r  fath  yma  yn  mhentref  Chesterton, 
He  yr  wyf  fi  yn  awr  yn  byw;  y  rhai  a  ymgynnullent 
yn  ddirgel  i  gynnal  addoliad  Dwyfol,  ac  yn  feddiannol 


136  HANES   T    BEDTDDWTE. 

ar  bregethwyr  o'r  eiddynt  eu  hunain."     Mae  yn  rhỳ 
anhawdd  credu   mai  y  gynnulleidfa   yn  Chesterton, 
oedd  yr  uni?  un  o'r  fath  yma  yn  y  wlad,  yn  neilldaol 
pan  gofir  fed  y  Lolardiaid,  mewn  parthau  eraill  yn 
cael  eu  cyliuddo  o  fed  "yn  cyd-frâd-fwriadu,  a  chyng- 
reirio  gyda  eu  gilydd  yn  gynnulleidfa  aniighyfreithlon.''* 
Dyma  fel  yr  oedd  pethau  ynesgobaethau  Canterbury, 
Worcester,  a  Norwich,  hefyd  yn  Leicester,  yn  nghyd 
ag   mewn   amrywiol   leoedd    eraill.      Nid   ydyw    yn 
amlwg,  mewn  un  modd,  eu  bod  hwy  wedi  yragorflFori 
yn  eglwysi  gwabaniacthol,   yn  ol  y  cynllun  efengyl- 
aidd;  ond  y  mae  y  liaith  eu  bod  hwy  yn  ymgynnull  i 
addoliad   gwahaniaethol,   ac  mor  belled   a   hyny  yn 
gosoi  i  lawr  sylfaen  i  gymdeithasau  dyfodol,  tuhwnt 
i  ddadl.     A'r  wybodaeth   am  fodolaeth  y  «ynnulleid- 
faoedd  hyn,  yn  nghyda'u  cynnydd,  yn  ol  pob  tebygol- 
iaeth,  a  gynhyrfodd  lidiawgrwydd  yi'  offeiriaid  i  gael 
deddfwediei  hordeinio,   yn   mhlith  pethau  creulawn 
eraill,  "fod,  pwy   bynag  a   fyddent,  a  ddarllenent  yr 
Ysgrythyrau  yn  iaith  eu  mham  (a  elwid  y  pryd  hyny, 
dysgeidiaeth  Wickliffe),  i  goUi  eu  tir,  eu  hanifeiliaid, 
eu  bywyd,  a'u  da,  oddiwrth   eu  hetifeddion  am  byth, 
ac  i  gael  eu  condemnio  i  fod  yn  hereticiaid  i  Dduw, 
gelymou   i'r  goion,    ac  yn   fradychwyr  mwyaf  dig- 
gasog  i'r  wlad."     Yr  oedd  hefyd   wedi  cael  ei  wneyd 
yn  rhau  o  Iw   y  llywydd   sirol,   pan  yn  cymmeryd  y 
Bwydd  bono, — "ei  fod   i  ymdrechu  rhyddhau  y   sir 
oddiwith  yr  boll  gyfeiliornadau,  a'r  heresiau,  a  elwir 
yn    gyflredin     Lolardiaid."      Fe    anfonwyd,    hefyd, 
ysgrifen-wys   {a  royal  brief)  at  Chancellor  University, 
Oxford,  ju  "gorchymyn  iddo  fe   sefydlu  ymchwiUad, 
gyda  golwg  ar  hereticiaid  gwaradwyddus;  a  hwy,  yn 
gystal  a'r  boll  rai  a  ryfygent  dderbyn  John  Wickliffe 
neu  unrhyvv  un  o'i  ganlynwyr,  idd  eu  tai,  neu  ddangos 
un  math  o  ffafr  neu  nodded  iddynt, — fod  y  cyfryw  rai 
i  gael  eu  dedfrydu,  a'u  hanfon  ymaith  o'r  University^ 
ac  0  ddiuas  Oxford,  yn  nghorff  eaith  uiwrnod."  * 


EGWTDDOraON    CEEFTDD    AC   EIDDO   T   BTD.  137 

Y  Gvfryw  a  hyna  oeddyut  y  poenydiau,  a'r  cyfryw 
a  byna  oeddynt  y  eospedigaefchau  a  ddodid  arddynion, 
y  rhai,  ^n  mhlith  gwirioneddau  pwysig  eraill,  a  an- 
turient   gredii,    "nad   oedd    Bedtdd  tn  hanfodol  Ett 

CADWEDIGAETH    T     RHAI     STDD     YN     MARW     TN     EU    MHAB- 

ANDOD." 

*  "Pan  gofir  fod  Wickliffe  yn  cael  ei  amddiffyn  gan  Ed^rard 
III.,  Joana  gvveddw  y  Black  Prince,  John  Gaunt,  ac  Anne, 
gwraig  Uifhaid  II.,  nid  ydyni  yn  synu  (I'm  ei  fud  ef  wedi  dianc 
rha^î  yr  erlidigactliau  chwerwon,  y  rhai  y  darfii  ei  ganlynvvyr  eu  dy- 
oddef  ar  ol  ei  amser  ef ;  etto,  yn  mhen  pedair  blynedd  a  deugain 
ar  ol  ei/orwolaetk,  yn  unol  a  deddt'cyn^hor  (  onstance,  daifu  ei 
elynioa  gyda  malais  annorfod,  godi  ei  esgyrn  o'r  bedd  a'u  llosg; 
yn  lliidw;  ac  yn  y  flwyddyn  ll()0,  Henry  IV.,  i  foddio  yr  offeir- 
iaid  a  ddygodd  i  fodolaeth  y  gyfiaith  ffiaidd  hono, — "  delutervticis 
comhwcitdis,"  ti'wy  yr  bon  y  dyoeddet'odd  cynifer  o  ferthyron. 
Mae  Polydore  Virgil,  yn  piofi  o'r  1  hcodoainn  code  fod  hereticiaid 
yn  cael  eu  cospi,  gvda  ffl,iny;ellau,  allludiad,  a  marwolaeth,  mor 
gynar  a  diwedd  y  pedwerydd  canrifjac  y  inae  hefyd  yn  hyspyau  fod 
yr  ymerawdwr  Trederick,  yn  ngli;lch  y  flwyddyn  1180,  wedi 
dwyn  cyfraith  i  fodolaeth  fod  hereticiaid  i  gael  eu  llosgi.  (mdnid 
yniddcngys  fod  yn  Lloogr  ddeddf  freninol  i  gospi  hereticiaid  yn 
flaenorol  i'r  d'ieddf  a  grybwyllwyd  ucliod."  Jlarf»  Ecdegiasti- 
ical  Record,  page  3C7. 


CANRIF  T  PYMPTHEGFED. 

Mab  egwyddorion  y  wir  Eglwys,  ag  eiddo  ein  Har- 
glwydd  a'n  Hiachawdwr,  y  cyfryw  ag  y  bydd  y  byd 
bob  amser  yn  en  casau.  Y  mae  mor  uniongyrcbol 
wrthwynebol  i'vv  falchder  cnawdol — mor  gondemniol 
i'w  olygiadau  bydol,  ac  yn  diosg  y  creadur  mor 
effeithiol  o'i  boll  baeddiant  tybiedig, — fol  y  maent 
yn  gyntaf  yn  cynbyrfu  casineb,  ac  yna  elyniaetb  "y 
syuiad  cnawdol  yr  hwn  sydd  elyniaetb  yn  crbyn 
Daw."  Ac  mae  y  gelyniaetb  bwnw  wedi  bod,  ac  a 
fydd  byth  mewn  cyt'artaledd  i'r  ifyddlondeb  gyda'r 
bwn  y  mae'r  egAvyddoriou  byny  yu  cael  en  dal  a'a 
lledaenn.  Os  ydynt  mewn  unrbyw  barth  yn  cael  eu 
teueuhau  gan  rbyw  gyfaddasrwydd  er  amcaau  boddio 
dyu — ueu  os  ydynt  yn  cael  en  cyrahwyso  gan  yspryd 


138  BAKES   T   BEDTDDWm. 

cytundebol,  yna  mae  y  casineb  yn  darfod,  oblegyd 
mae  y  byd  yn  ennill  trwy  y  cyfaddawd,  ac  nid  oes 
ganddo  mvvyach  un  rheswoi  mawr  i  ganfod  bai. 
Mae  yr  eglwys  a'r  byd  y  pryd  hyny  wedi  dyfod  yn 
rhy  g-yfeillgar  i  ymryson,  ac  y  maent  wedi  cydsynio 
i  rodio  yn  nghyd,  oblegyd  en  bod  yn  cydano.  Ond 
bydded  i'r  egwyddorion  hyn  gael  eu  dal  allan  yn  eu 
pardeb  dechreuol,  a'u  lledaenu  gyda'r  sêl  priodol  i'r 
rhai  ag  sydd  wedi  ea  hapwyntio  i  fod  "yE  gydweith- 
wyr  dan  Dduw,"  yna  fe  fydd  i'r  yspryd  hwnw  o 
gasineb,  yr  hwn  a  erlyniodd  ein  Hiachawdwr  byd 
nes  iddo  ei  hoelio  wrth  y  groes,  erlyn  befyd  ei  bobl 
ffyddlawn,  yr  un  modd,  "byd  at  waed." 

Mae  banes  y  pymthegfed  canrif,  yn  profi  i  bel- 
aethrwydd  gywirdeb  y  sylwadau  byu,  yn  yr  erledig- 
aethau  chwerwon  a  gafodd  y  Lolardiaid  yn  Lloegr 
ac  ar  y  Cyfandir.  Yr  oedd  yr  enwog  John  Huss,  o 
Prague,  yn  mblith  y  rhai  cyntaf  a  ddyoddefasanfc. 
Fe  gafodd  ei  esgymmuno  yn  gyhoeddus  o  gyfundeb 
Eglwys  Rhufain,  yn  y  fl.  1410,  ac  ar  Gorphenhaf 
6ed,  1415,  cafodd  ei  losgi  i  farwolaeth.  Yn  ei 
fynydan  olaf,  rhoddodd  brawf  anrhydeddus  o'i  gariad 
at  Ddnw,  ac  o'i  ymddiried  yn  llwyddiant  yr  Efengyl 
yn  y  pen  draw.  Dylynwyd  ef  yn  fuan  gan  ei  gyfaill 
a'i  gydymaith  diysgog,  eithr  r by w faint  yn  ofnus, 
Jerome,  yr  hwn  yr  un  modd  a  gafodd  ei  losgi  i  far- 
wolaeth, Mai  30ain,  1416.  Bu  yntau  farw  hefyd 
mewn  gwroldeb,  yn  gogoneddu  Duw.  Y  merthyr 
nesaf  ydoedd  foneddiges  dduwiol,  o'r  enw  Catherine 
Saube,  yr  hon  a  losgwyd  i  farwolaeth  yn  Montpellier, 
ynyfl.  14Ì7,  "am  fod"  medd  Cha.ssainoD,  "o'r  un 
farn  a'r  Albiffeois,  yn  gwrthod  credu  traddodiadau  yr 
Eglwys  Rufeiniff,  ac  am  ddal  yr  un  golygiadau  a 
hwy  o  barthed  bedydd  mabanod."  Mae  efe  yu 
esbonio  beth  oeddynt  y  golygiadau  hyn  o  eiddo  yr 
Albegeois,  eef  "nad  oeddynt  yn  gwrthod  y  sacrament 
hwp  (bedydd),  nap  ya  dweyd  ei   fod  yn  ddiangea- 


MERTHTSON   BEDTDDIEDIG.  139 

rhaid,  .eitljr  yn  unig  yn.  ei  gyfrif  yn  ddiangenrhaid  i 
fahanod,  oblegyd  nad  ydynt  mewn  oedran  i  allu  credu, 
na  cbwaith  yn  alluog  i  rcddi  tystiolaeth  o'a  fFydd." 

Yr  oedd  yr  uii  yspryd  o  erledigaeth  angeuol  ya 
ffynu  yn  Lloegr;  ac  fe  gafodd  gwir  ganlynwyr  lesu 
gwrdd  a'r  unrhyw  dynged,  ag  a  gwrddodd  eu  brodyr 
ar  y  Cyfaudir.  Mor  gynnar  a'r  flwyddyn  gyntaf  o'r 
canrif  hwn,  (1401),  neu  yn  fuan  iawn  ar  ol  hyny, 
rhoddwyd  William  Swinderby,  yr  hwn  oedd  bregeth.- 
wr  nodedig  yn  mblith  eanlynwyr  Wickliffe,  i  far- 
wolaefch  wrth  y  pawl  (stalce)  yn  Smitbfield.  Mae 
Foxe,  yn  Sanes  y  Merthyron,  yn  hyspysa  i  hyn  gym- 
meryd  lie  yn  unol  "a  deddf  a  ddygwyd  i  fodolaetb 
gan  Senedd  a  gyunaliwyd  yn  Jjlundain,  yn  yr  hon  y 
gwnawd  deddf  seneddol,  fod  j  bwy  bynag  a  fuasent 
yn  dangos  eu  hunain  yn  gefnogwyr  i  Wickliffe,  y 
rbai,  yr  amser  hyny  a  elwid  Lolardiaid,  y  byddai 
iddynt  gael  eu  cymmeryd  i  fyny  (^apprehend,)  ac  03 
byddai  iddynt,  yn  ystyfnig,  barhaç  yn  yr  athrawiaeth 
bono,  y  byddai  iddynt  gael  eu  rhoddi  fyny  i'r  esgob 
yn  yr  esgobaeth  bono,  a'u  dwyn  (commit)  oddiwrtho 
efatyr  heddynad  gwladol."  Tr  oedd  Mr.  Swind^ 
erby  wedi  bod  yn  gydymaith  i  Mr.  Walter  Brute, 
yr  hwn,  ymddengys,  oedd  yn  foneddwr  o  feddiannau 
yn  esgobaeth  Hentiordd,  ond  yr  hwn  y  darfu  ei  sêl 
weithgar  dros  Efengyl  bur,  ei  osod  yn  agored  i  gael 
ei  gyhuddo  o  lieresi,  ac  0  gadw  cyrddau,  (conventicles)' 
Un  o'i  athrawiaethau  oedd,  fod  ffydd  i  fod  0  flaen 
hedydd,  yr  hyn,  trwy  gymhwysiad,  a  olygai  na  ddylai 
mabanod  gael  eu  bedyddio,  am  na  allent  gredn.  A 
chan  fod  Mr.  Swinderby,  am  hir  amser  wedi   bod  yn 

•  Conventicle  y  galwai  yr  awdurtlodau  bob  lie  y  cynnelid 
cyrddau  i  addoli  ynddo,  heblaw  yr  eglwysi  sefydlcdig,  ystyrid 
hyn  yn  annghyfreithlawn  ac  >n  drosedd  a:i  yr  oedd  djnion  yn 
cael  eu  cospi  a  charcharau  ac  a  marwolaeth  am  ei  gyflawni. 
Cotier  y  "Conveyiticle  Act,"  yn  amser  Charles  II.  Y  cyt'ryw 
oedd  Eglwys  Gristioiiogol  Lloegr  i  aijdolwyr  cydwybodol  a 
chywir  y  gwir  Dduw. 


î-ííO  HANSS   T   BEDTDDWTR. 

g'vdjtnaith  iJclo,  ac  yn  gyd-lafurwr  ag-  ef  yn  y  gwir- 
•ionedd,  ac  yn  Lolard  addefedig-,  y  mae  yn  canlyu,  o'r 
braidd  tuhwnt  i  bob  math  oammheuaeth,  eifodyntau 
hefyd  (Mr.  Swinderby)  yn  gwada  bedydd  mabaaod, 
neu  mewn  o-eiriau  eraill,  ei  fod  ef  yn  Pedyddiwr. 

Ond  er  y  brofedigaeth  danllyd  hon,  ag  yr  oedd 
saint  Duw  i  fyned  trwyddi,  etto  yr  oedd  yr  Efengyl  yn 
parhan  i  ymìedu  yn  y  fatb  fodd  helaeth,  ues  per^ 
alarm  mawr  i'r  Eglwys  Babyddol  ynLloegr  ac  Kwrop. 
¥e  ddarfu  Henrj,  Archesgob  Canterbury  y  pryd 
ìiyay,  ac  Archesgob  (Primate)  holl  Loegr,  gynnal 
cjmmanfa  o  offeiriaid  yn  Llundain,  yn  yr  bon  yn 
mhlith  pethan  eraill  yr  "ordeiniwyd"  "fod  i'n  cyd- 
frodyr,  ein  cyd-esgobion  rhaglawaidd,  &c.,  i  wneyd 
ymholiad  manwl,  dclwy  wai/h  òoi  hlwyddyn,  o  leiaf,  ara 
y  cyfryw  bersonau  ag  oeddynt  yn  cael  eu  drwg-dybio 
o  heresi;  ac  eu  bed,  yn  mUob  cyfryw  archddiaconiaeth 
yn  mhob  plwyf,  lie  yr  hyspysir  fod  unrhyw  heretic- 
iaid  yn  trigíanu, — eu  bod  i  neillduo  tri  nen  ragor  o'r 
dynion  gonestaf  a'r  gair  goreu  iddynt,  i  gymmeryd  en 
llw  ar  yr  efengylwyr  santaidd,  íel  os  bydd  iddj^nt  wybod 
neu  ddeall  am  rai  yn  mynychu  yn  ddirgel  dai  addoliad 
{conventicles),  nca  vn  gwalmnimtlm  mewn  hywyd  nea 
arferiadau  oddiwrth  ymarweddiad  arferol  dynion 
■Catholic  eraill,  neu  ynte  ya  dal  unrhyw  heresiau,  neu 
gyfeiliornadau,  neu  rai  yn  meddu  nnrhyw  lyfrau 
drwg-dybut  yn  yr  iaith  Saesonaeg,  neu  rai  fyddo  yn 
derbyn  unrhyw  fath  o  bersonau,  ag  a  ddrwg-dybir  o 
lieresiau  a  chyfeiliornadau  idd  eu  tai,  &c.,  eu  bod  i 
waeuthur  ardjstiadau  {certificatei)  o'r  personau  hyny 
mewn  ysgrifea,  gyda'r  boll  amgylchiadau  yn  y  rhai 
jr  oeddynt  yn  cael  eu  drwg-dybio,  i'r  cyfryw  rag- 
ddywcdig  esgobion  rha^lawaidd,  neu  arcbddiacou- 
iaid,"  &c.  &c.  (Foxe,  Book  V.)  Ond  er  mor  gaeth 
a  llymd;st  yr  oedd  yn  rhaid  fod  y  petbau  byn,  yr 
oeddynt  yn  dirion  a  diniwed  wrth  eu  cymharu  a 
£leddf-lytbyr  {hull)  j  Pab  Martin,  yr  hwn  a  dJygwyd 


TArAÎÎ   FOLLTAU   EGLWTSIG,  141 

alliin  yn  mhen  tua  plium'  mlynedd  ar  ol  hyny,  yn   yr 
hwn  y  mae  pob  cas-air   o   ddinvc-dafod    a  chamdrin- 
i-aetli,   hyd  y  nod,  iaifcli  y   dymher   wyilt    fwyaf  an- 
waraidd  yn  cael  eu  defnyddio  yn  erbyn  y  Wicklift- 
iaid   neu  Lolardiaid  y   cyfnod   hwnw.     Fe  fyddai  ya 
ddiraddiad    i'r    tudalenau    hyn    i  ddodi    ynddynt,  yn 
gyílawn,  y  hiiìl  cywilyddos  hwDw;  etto  ang-enrheidioll 
gwneyd  dyfyniad   neu  ddau  er  mwyn  i'r  carllenydd 
gael  meddylddrych  am  dano:: — "Ond,   yn   ddiweddar, 
mewn  gwalianol  barthau  o'r  byd   ond  yn  neiHduol  yn 
Bohemia,  a  Ducyddiaeth  Moravia,   ac  yn  y  cyfyng- 
leoedd  sydd  yn  dal  cysGylltiad  a  bwy,  y  mae   math   o 
arch-hereticiaid  \xeÁì  cyfodî  a  tharddu  i  fyny,  nid  yn. 
erbyn  un  yn  unig-,  ond  yn  erbyn  amrywiol  o   addysg- 
iadaa   y  ffydd  Gatbolic,  y   rhai    sydd  yn   dir-ysgythr- 
wyr,  eglwys-rwygwyr,  ac  yn  bersonaii  bradwrua,  yu 
gyflawn  o  faVshder  diaflaidd,  a  chynddaredd   blaidd- 
aidd,  wedi  eu  twyllo  gan  gyfrwystra   satan,  ac  o  ua 
gorwagedd  drwg  wedi  eael  eu  dwyn  i  un  gwaeth; — • 
y  rhai,  er  eu  bod  wedi  codi   a   tharddu    i    fyny  mewn 
gwahanol  ranaa  o'r   byd,  etio  yn  un   y  macr.t  oil  yn 
cyduHo,    a'u   cyniVonan,    megys    wedi  eu    cydwau   yn 
nghyd,  sef,  ymgyfammodi  a  John  Wicklifle,  o  Loogr;- 
John  Hass,  o  Bohemia;  a  Jerome,  o  Prague;  o  goff- 
adwriaeth  damniol,  rhai  a  dynasanfc  gyda  hwy,  nifer 
nid    bychan    i    ddisi.ryw    ac    anfiyddiacth    gresynol." 
Mae  y  bull  yn  myned  yn  mlaen  i  gyfarwyddo,  fod  yr 
horeticiaid  hyn  i  gael  chwilio  am.  danynt,  dan  ba  enw 
bynag  yr  adnabyddid  hwy,  y  rhai  sydd  yn  rliyfygu 
i    addysgu,   i    bregelhu,   nea   sylwi,   mewn   uu  rhyw 
ffordd  arall,  gyda  golwg  ar  y  Sacrament  mwyaf  ncheL 
9,  rhagorol,   y  mwyaf  iachus   a  goruwcliryfoddol,   o- 
viaed  cin  Harglwydd  Eesa  Grist,  neu  yate  y  sacrament 
0  fedyad"  &g.  &c.     Ac  ar  ol  cael  gafuel  ar  yr  heretic^ 
iaid  hyn,  yma  mae  y  bythoiriaid  tiugarog   caulynol  o. 
eiddo  y    Vicar  Rhufeiiiaidd  i.   Grist,    a'i.   gynddrycb- 


Í42'  HANES   T   BÉDÝDDẄYE. 

iolwr  carnaidd  ar  y  ddaiar,  yn  ordeinio: — "Bydded 
hefyd  i  dderbynwyr,  a  cliefnogwyr,  ac  amddiffynwyr, 
y  cyfryw  bersonau  mwyaf  heintddyg-ol,  er  nad  ydynt 
nacyn  credu,  yn  noddi,  neu  yn  medda  tuedd  grefyddol 
at  eu  cyfeiliornadau,  ond  yn  ddamweiniol  a  dderbyn- 
iant,  nen  a  groesawant  y  cyfryw  bersonau  heint- 
ddygol  i'w  tai,  ar  gyfrif  serch  daiarol  neu  gariad 
cyfeillgar;  heblaw  y  gosp  ddyledus  iddynt  hwy  wrth 
y  ddwy  gyfraith,  drosodd  ac  uwchlaw  y  cyfryw  gosp- 
edigaeth  gan  farnwyr  cymhwys,  bydded  iddynt  felly 
gael  eu  cystuddio,  am  gyfryw  ■weitbredoedd  heintns 
o'u  heiddo,  a'u  dirboeni  gyda  chospedigaeth  mor  lem, 
fel  y  byddo  i'r  cyfryw  fod  yn  esiampl  ac  yn  ddychryn 
i  eraill  a  droseddant  mewn  amgylchiadau  cyffelyb." 
Y  cyfryw  bethau  a  hyn,  oeddyut  "drugareddau 
tyner"  y  pen  daiarol  hwn  i'r  Eglwys.  A  allasai  dyn 
gwyllt  (^savage)  neu  iarbariad  perfFaith  dideimlad 
waeuthur  yn  waeth?  Efcto  y  cyfryw  a  hyna  ydoedd 
Pab  yr  adeg  bono,  a'r  cyfryw  a  hyna  ydyw  Pabydd- 
iaetb  yn  nabob  oes. 

Yr  oedd  Waldensiaid  y  canrif  hwn  yn  ddeiliaid 
yr  unrhyw  ddyoddefiadau.  Yn  nyfFryn  Prajela,  yr 
hwn  oedd  yn  llawn  o'r  bobl  dduwiol  hyn,  cafodd  tor- 
faoedd  o  honynt  eu  gyru  i'r  mynyddoedd,  ac  a  fuant 
feirw  yn  nghanol  eira  gauaf  chwerw  iawn  trwy  rewi 
i  farwolaeth.  Yn  y  ilwyddyn  1488,  niferi  lluosog  ag 
oeddynt  wedi  ymguddio  mewn  ogofau  a  fogwyd,  yr 
oflfeiriaid  a'r  milwyr  yn  llanw  geneuau  yr  ogofau  a 
ffagodaa  a'u  rhoddi  ar  dan!  Fe  ddinystriwyd  uwch- 
law tair  mil  o  bersonau  yn  y  dull  hwn,  yr  oedd  nifer 
mawr  o  honyct  yn  fenywod,  ac  uwchlaw  pedwar. 
cant  o  blant  yn  eu  breichiau!  Dyoddefodd  trigolion 
Merindol  ddiwedd  cyflelyb;  canys  mewn  un  pentref, 
pan  ifoisant  am  noddfa  i  ysgubor,  fe'u  rhoddwyd  ar 
dan ,   a  threngodd  yn  y  fiBamiau  bob  person  o'i  mhewn- 


t   WAtDENSIAIÖ.  143' 

Tn  Spaen  hefyd,  ni  chafodd  canlynwyr  Crist  fwj  o 
drugaredd  nag-  mewn  lleoedd  eraill  Yma  yr  oedd 
luddewon  a  Cbristionogion  fel  eu  gilydd  yn  wrth- 
ddryehau  sèl  greulawn,  Ferdinand  ac  Isabella;  yr 
Inddewon  yn  cael  eu  gyru  allan  o'r  deyrnas.  "Mae  y 
rhif  laosocaf  o  ysgrifenwyr  yn  sicrhau  1170,000  o 
dculuoedd  obi  ymaith;  ac  mae  eraill  yn  dyweyd  eu  bod 
yn  800,000,  0  bersonau.''  Y  cyfryw  beth  a  hyna  oedd 
crefydd  yr  Hwn  a  orchymynodd,  "Cerwch  eich  gelyn- 
ion,  a  gwnewch  dda  i'r  eawl  a'ch  casant,'" — ie,  y  cvf- 
ryw  beth  a  hyna  ydoedd  crefydd  yn  nwylaw  balogedig 
ofieiriadaeth  ddirywedig. 

Fe  ddangosodd  yr  Ymerawdwr  Maximilian  ym- 
ddygiad  anrbydeddus,  mewn  cyferbyniad  i  ysjjryd  er- 
lidigaethus  ac  adwythig  Rbufain  a  Spaen.  Efe  a 
dystiodd  yn  eoffi  wrth  Henry  III.  o  Ffrainc,  fod  y 
tywysogion  ag  oeddynt  yn  gorraesu  ar  gydwvbodan 
dynion,  yn  gwueyd  ymosodiad  ar  y  Bod  Goruchaf  ei 
Hun,  yn  ei  ornwcb-hawliau  mwyaf  cyssegredig. 
Pan  ydoedd  un  diwrnod  allan  yn  marchogaeth  yn  ei 
gerbyd  efo  ei  pbysigwr  (physician)  Erato,  ac  yn 
galaru  o  herwydd  ymrysonau  crefyddol  dynolryw,  efe 
a  ofynodd  i'r  pbisygwr,  pa  sect  feddyliai  ef  oedd  yu 
dyfod  agosaf  at  symlrwydd  yr  apostolion?  Pan  yr 
atebodd  Erato,  "Yr  vvyf  fi,  mewn  gwirionedd,  yn 
meddwl  mai  y  bobl  a  elwir  Picards."  Ycbwanegodd  yr 
Yinherawdwr,  "Yr  wyf  finau  yn  meddwl  felly  hefyd.'' 
Bedyddwyr  oedd  y  Picards  hyn,  oblegyd  yr  oeddynt 
•yr  un  modd  a'r  Waldensiaid,  yn  ail-fedyddio;  neu, 
mewn  geiriau  eraill,  nid  oeddynt  yn  ystyried  bedydd 
mabanod  yn  fedydd  iawn,  ac  mewn  eanlyniad  (i'r 
gred  bon)  yr  oeddynt  yn  ail-fedyddio  pawb  a  ymunent 
á'u  cyfundeb,  Yr  oeddynt  hwy  yn  Fedydd wyr  y  cyf- 
nod  hwuw,  ac  yr  oeddynt  o  dan  Maximilian  yn 
mwynhau  rhyddid  cydwybod  cyflawn.  Mae  yr  enwog 
Erasmus  yn  dywcdyd  yr  un  peth  am  ganlynwyr  Johs. 


144  HANES   Y   BEDYDDAn'R. 

Huss,  sef,  ^'nid  ydijnt  yn  d'irlyn  neb  lyd  nes  y  trochir 
hioy  mewn  dwfr,  ac  yr  oeddynt  yn  cyduabod  eu  gylydd 
lieb  walianiaetli  graddau,  i  gael  ea  galvv  vn  fi'odyr  a 
chwacriorydd."  Ac  yn  wir,  y  mae  Huss  a  Jerome  yn 
©lel  Uefaru  am  danynt,  me^^n  modd  ag  y  gellir  ym- 
ddihyim  ar  ei  eirwirodd,  ea  bod  yn  addysgu  athraw- 
iaethau  yr  Ail-fedj'ddwyr,  ac  yn  dal  allan  yn  gadarn 
fed  rt'ydd  yn  anhebgorol  i  fedydd.  A  byn  yn  ol  pob 
iebygolrirvdd,  oedd  y  gwir  reswm  o'r  casineb  dial- 
eddol  a'r  hwn  yr  erlidid  hwj  gan  yspiwyr  a  goruch- 
wylwyr  y  Pab  o  Rufain.  0  bob  gwiriouedd  a  ofnir 
gan  Eabyddiaeth,  yr  un  yr  avswydir  mwyaf  rhagddo, 
ydyw  yr  hwn  83-dd  yn  gwneyd  y  saint  i  ymddibyna  ar 
gyinmtn'ad,  ac  nid  ar  yr  offeiriad. 

Ond  oni  bai  tystion  ffyddlon,  me^ys  y  Lolardiaid, 
Picardiaid,  Waldeusiaid,  &c.,  fe  fuasai  gwirionedd 
Daw,  a  llefaru  yn  ddynol,  wedi  gwyvro  allan  o'r  byd 
a  Christionogaeth  resymol  y  Testament  Newydd, 
wedi  dirywio  i  gyfnndrefn  o  had  a  lledrith  {mummeries) 
gwagcddol,  a  seremoniau  disynwyr.  Mae  John  Foxe 
yn  darlunio  yn  gywir  ifoleddau  ynfyd  y  Pabyddion, 
pan  mae  yn  dy wedyd  am  danynt,  eu  bod  '  'yn  y  sacra- 
ment Ü  fedydd  yn  feius,  nid  yn  unig  am  ychwanegu 
amrywiol  ddefodau  newyddion  ag  oeddynt  wedi  eu 
dyfeisio,  a  dycbymmygion  dynion  at  eiriau  syml 
sefydliad  Crist,  ond  hefyd,  pan  mai  arferiad  hen 
Eglwys  Rbufaiu,  0(?fi?</ yn  M»/_í7  i  fedyddio  dynion  (h.y,. 
personau  mewn  oed)  maent  hwy  hefyd  yn  bedyddio 
clochau,  ac  yn  cymhwyso  geiriau  hefyd  at  ddwfr, 
t;m,  canwyllau,  boucyíEon,  a  meini,  ac."  A  oedd  y 
newydd  bethau*ffbl  a  niweidiol  hyn  i  gael  eu  goddef 
heb  wrthdystiad  yn  ea  herbyn?  A  oedd  canlynwyr 
ymi'wymedig  y  Gwaredwr  i  fod  yn  llonydd,  ac  i 
noddi  (^sanction)  yn  ddystaw  yr  aunuwioldeb  hwn, 
trwy  eu  goddefiad  ohono?  Neu  a  oeddynt  hwy  ddim 
yn  rhwyni  u  "ddyfod  allan  o'u   cauol  hwynL — i  ym- 


BEDTDDIO    CLYCHAU.  145 

neillduo,  a  pheidio  cyfFwrdd  â'r  petb.  aflan?"  Mae 
pob  cyffroad  haelfrydig,  pob  llinyn  o  serch,  a  phob 
peth  sydd  o  blaid  anrhydedd,  yu  uno  yn  y  cadarn- 
haol;  ac  ni  allwn  lai  ua  dyfarnu  y  parcb  anrbydedd- 
nsaf  iddynt  hwy — y  rhai,  serch  peryglu  pob  peth  oedd 
yn  anwyl  mewn  bywyd,  a  amddiifynasant  wirionedd 
Duw  mswn  gwrthwynebiad  i'r  Dyn  Pecbod. 

T  mae  tuallan  i  derfynau  yr  banes  byr  hwn  i 
ddilyn  yr  erledigaetbau  byn  o  eiddo  Eglwys  Rufain, 
i  fyny  i'w  achosion  mwyaf  eglur,  onite  fe  ellid  yn 
hawdd  ddangos  fod  cyfeiliornadau  gwaetbaf  yr 
eglwys  bono  wedi  decbreu  trwy  ymadawiad  ysgafn — 
hychan,  oddiwrtb  symh^wydd  yr  Efengyl,  Bycban  yn 
ei  ddecbreuad  ydyw  cyfeiliornadcrefyddol,  ondy  mae 
yn  ymledu  gyda  cbyflymdra  dycbrynllyd,  hyd  nea 
yr  ymgolla  terfynau  gwirionedd  yn  bollol,  yn  y 
pellter  tywyll  ac  ercbyll,  ac  mae  yr  anturiwr  an- 
íFodiog  yn  cael  ei  ban  yn  cbwareu-betb  (sport)  pob 
ftrydlif  ddyeitbr  a  pheryglus.  Oddiwrtb  byn  yr  ym- 
ddengys  y  pwysigrwydd  mawr  o  ymlyniad  "caeth" 
wrtb  wirionedd  yr  Efengyl,  byd  y  nod  mewn  petbau 
cymbariaetbol  fycbain.  Yv  oedd  balcbder  newydd- 
beth,  yr  elfen  gynnar  a  mwyaf  nertbol  yn  ifurfiad  y 
Dyn  Pecbod.  Decbreuodd  mewn  cariad  at,  ac  awydd 
am  wabaniaetb  rbagoriaetbol,  ac  fe  gyrbaeddodd  ei 
ganol-ddydd  yn  yr  bawl  cableddns  i'r  Pab,  sef  "fod 
yr  bwn  oedd  yn  dwyn  allweddau  bywyd  tragywyddol 
a  marwolaetb  dragywyddol  yn  rbaglaw,  nid  i  ddyn, 
ond  i'r  gwir  Ddaw  ar  y  ddaiar;  i'r  bwn  yr  oedd  Duw 
wedi  trosglwyddo  llywodraetb  teyruas  neioedd."  Fa 
gyboeddwyd  y  cabledd  bwn  mewn  cymmanfa  offeir- 
iadol  yn  St.  Paul's  3n  Llundain,  y^n  y  canrif 
presenol! 

Mae  balcbder  a  drygioni  yn  gyffredin  yn  cyd- 
deitbio,  oblegyd  wedi  i  falcbder  dafla  yraaitb  rwym- 
edigaetb  moesol  trwy  ymadawiad  oddiwrtb  ofn  Daw, 

G 


146  HANES    Y    BEDTDDWTR. 

mae  yn  rLoddi  I'r  Hall,  sef  drygioni,  hyfder,  liyd  y 
nod  i  herio  ofn  dyn.  Mae  llygredigaethau  yr  off'eir- 
iaid,  yr  erlidwyr  dideimlad  hyny  ag  oeddynt  yn  erlid 
y  Lolardiaid,  yn  profi  hyn  tuhwnti  bob  ammheuaeth. 
"Yr  oedd  y  monachod,"  medd  Di\  Henry,  "niewn 
monachdai  cyfoethog,  yn  byw'yn  fwy  llawn,  ac  Lyd 
y  nod  yn  byw,  yn  fwy  moethus,  na  braidd  un  gradd  o 
ddynion  yn  y  deyrnas.  Yr  oedd  swydd  y  pen  cog- 
ydd  {cookj  yn  un  o'r  swyddau  niawrion  yn  y  monach- 
dai byn,  ac  yn  cael  ei  chyflwyno  mewn  modd  diduedd 
i'r  brawd  ag  oedd  wedi  myfyrio  y  gelfyddyd  o  gog- 
yddiaeth  gyda  mwyaf  o  Iwyddiant."  Mae  yn  cryb- 
\vyll  cogydd  monachlog  Croyland,  "y/*  hwn  o$(ld  ivedi 
cael  ei  gynhyrfu  gan  gariad  Duw,  a  sel  dros  grefydd,  fel 
yr  oedd  wedi  rhoddi  deugain  punt  (£400  o'r  arian 
presenol)  tuag  at  ddifyrwch  y  monachlog,  yn  nghyda 
llaeth  almouau  ar  ddyddiau'r  pysgod.''  Mae  yr 
lianesydd  ^-u  myned  yn  mlaen  ac  yn  disgrifio  y  g'lvth- 
ineb  a'r  meddvfdod,  y  rhai  oedd  yn  cael  eu  trji  i 
seremoniau  crefyddol  ar  gadwad  gwyl  yr  "offerenau 
(inasseii)  glythinebol,"  (fel  y  gelwid  hwy)  bump 
gwaith  yn  y  flwjddyn.  Gwneid  yr  eglwys  yn 
dafarndy,  yn  olygfa  o'r  annghymmedroldeb  mwyaf 
terfysgl3'd, — ofleiriaid,  a  phobl  gwahanol  blwyfau  yn 
myned  i  gystadleuaeth  fíuríiol,  pwy  fuasai  yn  cael 
yr  offeren  (mass)  mwyaf  glythinebol,  h.  y.  pa  blaid 
fuasai  yn  difa  mwyaf  o  fwyd  a  diod,  mewn  anrhydedd 
i'r  wyryf  santaidd."  (Henry's  History,  Vol.  10.) 
Mae  Archesgob  Morion  (1490)  yn  cyhuddo  Penfoo- 
ach  St.  Albans,  yn  mhlith  tro'eddau  anfad  eraill,  o 
"droi  yr  hoU  fenywod  diwair  allan  o'r  ddau  wyryfdy 
yn  Pray  a  Sapwell,  a'u  llanw  hwy  gyda  menywod 
o  gvmmeriad  gwahanol."  Yr  oedd  gordderchwrag- 
edd  yn  cael  eu  cadw  gan  y  monachod  gyda  chyhoedd- 
usrwydd  digywilydd,  ac  yr  oedd  cymdeithas  yn  gyff- 
redinol  yn  cael  ei  Hygru  trwy  eu  hesiampl.  Dyma  y 
dynion  oedd  mewn  llawenydd  wrth  weled  Lolard  yn 


1 


DARGAKFTDDIAD    ARGEAFFU.  147 

cael   ei   losgi,   am  gredu,  yn  mLlith  petbau  eraill,  j 
dylai  fl'ydd  bob  amser  flaenori  bedydd. 

Fe  roddodd  darganfyddiad  y  gelfyddyd  o  argraffa 
nodweddiad  gwalianiaethol  i'r  canrif  hwn,  y  fath  na 
all  UB  arall  ymffrostio  o  bono.  Un  Laurentias 
Coster,  cadw-wr  Cathedral  Haerlem,  credir,  a  gafodd 
y  meddylddrych  gyntaf,  yn  y  fl,  1430.  Fe  ymledaen- 
odd  y  wybodaeth  am  y  gelfyddyd  i  Germani,  Ffrainc, 
Itali,  a  gwledydd  eraill  mewn  ychydig  flynyddau. 
William  Caxton.  Sidanwr,  a  dinasydd  o  Lundain, 
wedi  cael  meddiant  o'r  wybodaetli  o  barthed  y  gel- 
fyddyd, a  osododd  i  fyny  yr  argraíFwasg  gyntaf  yn 
Lloegr,  yn  Westminster,  yn  y  fl,  1473,  a  phan  yn  j 
canrif  dilynol,  y  cafodd  y  Bibl  Santaidd  ei  argraffu, 
(canys  byd  y  pryd  hyn  ei  ysgrifenu  yr  oeddid)  fe 
gafodd  Pabyddiaeth  ergyd,  oddiwrth.  efieithiau  yr 
hwn  ni  all  bytli  wella,  beth  bynag  fyddant  ei  hym- 
drechion  olaf.  I'r  hwn  yn  ei  ragluniaeth  raslawn  a 
roddodd  y  Hyfr  bendigedig  hwn  i'r  Prydeiniaid  — 
"Iddo  Ef  y  byddo  y  gogoniant  yn  oes  oesoedd. 
Amen." 


CANEIP  YR  UNFED  AR  BUMTHEG. 

Ymddsngts  fod  erledigaethau  tanllyd  y  canrif  di- 
weddaf  wedi  dystewi  y  Lolardiaid,  y  Bohemiaid,  a'r 
Waldensiaid  am  amser,  ac  wedi  rhoddi,  dros  amser, 
fuddugoliaeth  i  Eglwya  Rufaiu.  Y  Lolardiaid  yn 
enwedig,  a  ymneillduasaut  i  ddirgel-leoedd,  ac  er  eu 
bod  yn  cy  far  fod  i  addoli  Dnw,  ac  i  adeiladu  eu  gilydd, 
etto  yr  oedd  hyn  yu  cael  ei  wneyd  gyda'r  dirgelrwydd 
mwyaf  mewn  trefn  i  ochelyd  cynhyrfa  digllonedd  eu 
gelynion  annhosturiol  a  chreulawn.  Yr  oeddynt 
"yn  cael  eu  bwrw  i  lawr  ond  heb  en  dyfetha,"  ac  yr 
oeddynt  yn  parhau  i  hau  hadau  y  bywyd  yn  ddirgel, 
y  rhai  oeddynt  i  ddwyn  ffrvryth  lawer  mewn  oes 
ddyfodol. 


148  HAKES   T   BEDTDDWTB. 

Tr  oedd  gwirionedd  Duw,  er  hynj,  yn  parhan  í 
ymledu  yn  mblith  j  bobl  yn  gyffrcdin;  ar  gyirif, 
bron  yn  hollol,  lledaeniad  belaelb  o  ranau  annghys- 
sylltiedig,  o  gyfieithad  Wicklift'e  or  Ysgrytbyraa 
Santaidd.  Nid  yw  hyn  yn  cael  ystyriaeth  ddigonol 
gan  ysgrifenwyr  ar  y  cyfnod  bwn,  oblegyd  amryw  o 
bonynt  a  briodolant  y  wybodaetb  o'r  Efengyl  yn 
LloegT  i'r  Dywygiad  Lutberaidd  yn  y  canrif  bwn. 
Ymddangosant  fod  yn  anngbofio  llafur  blaenorol 
Wickliffe,  yn  ngbyda  dylanwad  rbyfeddol  eilyfrau  yn 
mblitb  y  Prydeinwyr.  Mae  Mr.  Anderson  yn  ei  lyfr 
gwerthfawr  a  elwir  ^^ Annals  of  the  English  Bible,"  yn 
dra  pbriodol,  yn  sylwi,  fod  y  gwrtbwynebiad  i 
Eglwys  Rufain  yn  y  wlad  bon,  o  flaen  y  Diwygiad, 
iV  briodoli  i  ledaeniad  yr  Tsgrytbyran  Santaidd 
mewn  llaw-ysgrifeniadau,  naill  ai  yn  gyflawn  neu 
mewn  rbanau.  "Y  mae  gan  byny,"  medd  ef,  "yn 
beth  i  ofidio  o'i  berwydd,  fod,  byd  y  nod  yr  hanes- 
wyr  Prydeinig,  mewn  engreiötiau  rby  luosog,  wedi 
bod  mor  frysiog  i  edrycb  tua  Germani  er  mwyn 
rboddi  cyfrif  am  ddecbreuad,  a  mynediad  yn  mlaen 
bob  petb  a  g\mmerodd  le  yn  eu  gwlad  eu  bunain  yn 
y  bedwareu  gyntaf  o'r  unfed  canrif  ar  bymtbeg." 
Bibl  Wickliffe  a  roddodd  enedigaeth  i'r  Lolardiaid 
yn  Lloegr,  ac  er  iddynt  am  amser  ymneillduo  o  olng 
y  llygadrytbiad  cyboeddus,  etto  yr  oeddynt  yn  ym- 
lynu  yn  ddiysgog  wrtb  y  gwirionedd,  yr  bwn  jr  oedd 
y  Llyfr  cyssegredig  wedi  ei  ddysgu  iddynt. 

Ond,  pan  yn  gynnar  yn  y  canrif  bwn  y  cafodd 
y  Bibl,  mewn  cyfieitbad  newydd  ei  aqgeaffu, 
fe  dorodd  meddwl  y  genedl  yn  rhydd  o  lyffelbeirian 
eglwysaidd,  a  darfu  i  byny  gynhyrfu  dracbefn  elyn- 
iaetb  greulon  yr  offeiriaid.  Fe  wnawd  byn  trwy 
gyhoeddiad  cyfieitbad  Tyndale  o'r  Testament  Newydd 
yn  y  fl.  1526,  amgylcbiad,  yr  bwn  a  wnaetb  y 
flẃyddyn  bon  yn  fwyaf  cofadwy  yn  banes  eiu  gwlad. 
Oolegyd,  er  fod  yr  Esgob  Fisber,  mor  gynnar  a  1505, 


CTFISITHAD   TYNDALE.  149 

wedi  cyfieithu  ac  argraffu  yn  Saesonaeg,  gyfieithad 
ac  esboniad  o'r  saifch  Salm  benydiol,  etto  y  flwyddyn 
1526  a  roddodd  yn  nwylaw  y  Saeson  y  copy  printiedig 
cyutaf  o'r  Testament  Newjdd  yn  eu  hiaith  eu  hnn, 

Rhaid  fod  efFaith  lledaeniad  yr  argraffiad  hwn  o'r 
Llyfr  cyssegredig  wedi  bod  yn  belaeth  a  ohyflym, 
oblegyd  ar  ba  dir  arall  y  gellir  rhoddi  cyfrif,  fod, 
yn  y  cyfnod  byr  o  ddwy  flynedd  ar  ol  ei  ymddangos- 
iad,  gymmanfa  offeiriadol  neu  eglwysig,  wedi  cael 
ei  ehynnal  yn  Ely  yn  y  fl.  1528,  yn  yr  bony  cyboedd- 
wyd, — "Nad  oedd  personiaid  plwyfau  (rectors)  na 
cburadiaid  esgobaetb  Ely,  ar  un  cyfrif  i  arfer  yn  ea 
beglwysi  y  Bibl,  yn  ol  y  cyfieithad  newydd,  na  cbwaitb 
oddef  i'r  rbai  a  fynycbent  eu  beglwj'^si  ei  arfer  ef." 
Yn  mhen  dwy  flynedd  ar  ol  byn,  darfu  Harri  VIII., 
"Amddiffynydd  y  Ffydd,"  (wedi  cael  ei  wneyd  felly 
gan  y  Pab  o  Rufain,  yn  y  fl.  1521),  ddwyn  i  fod 
olaetb  ddeddf,  yr  bon  oedd  yn  byspysu,  yn  mblith 
petbau  eraill,  "nad  ydyw  yn  angenrbeidiol  i'r  Ys- 
grytbyrau  dywededig  fod  yn  yr  iaitb  Saesonaeg,  ac 
yn  nwylaw  y  bobl  gyifredin,"  ac  yn  eu  sicrban  yn 
ddifrifol  y  buasent  yn  tueddu  i  gynnyddu  cyfeil- 
iornad  yn  eu  plitb,  "yn  bytracb  nag  un  budd  neu 
ddaioni  er  lies  eu  beneidiau."  Naw  mlynedd  ar  ol 
byn,  0  falais  {o  fie')  at  y  Pal,  â'r  bwn  yr  oedd  wediym- 
rafaelio,  dygodd  Harri  allan  ddeddf  wrtbwynebol 
ir  ucbod,  i  gael  cyfieitbad  newydd  o'r  Bibl,  "yn 
caniatau  iddynt  arfer  y  Bibl  gyda  y  rhyddid  belaetbaf 
yn  ein  mbamiaitb  ein  bunain — y  Saesonaeg."  Yn 
yr  amgylcbiad  bwn,  pe  beb  mewn  un  arall,  fe  brof- 
cdd  yr  ben  ddiareb  ei  bun  yn  wir,  "Pan  fyddo  rbai 
cymmeriadau  yn  ymrafaelio,  mae  dynion  eraill  gwell 
na  bwy  yn  dod  i  feddiant  o'u  bawliau.'' 

Fod  y  Bedjŵlwyr  yn  cynnyddu  yn  gyfattebol  i 
gynnydd  y  Biblau,  a  ymddengys  yn  debygol  oddiwrth 
frys  angerddol  yr  offeiriaid  i  atal  lledaeniad  eu  beg- 
wyddorion  yn  mbellacb,  yn  ngbyd  a'r  ofn  amlwg  yr 


lôO  HANES   T   BEDTDDWTR. 

oeddyni  ynddo,  o  herwydd  y  niferi  cynnyddol  oedd  yn 
eu  dal  (sef  egwyddorion  y  Bedyddwyr).  Ni  allwii,  ar 
un  tir  arall  roddi  cyfrif  am  eu  gwaith  yn  cwrdd 
mewn  cymmanfa  ofFeiriadol  yn  y  flwyddjn  153(5,  ac 
yn  oyhoeddi  mewn  amryw  erthyglau,  eu  cydnabydd- 
iaeth  o  ymledaeniad  cyflym  daliadau  y  Bedyddwyr. 
Tn  mhlith  yr  erthyglau  crybwylledig  yr  oedd  y 
rhai  canlynol: — 

"1.  Fod  y  sacrament  o  fedydd  wedi  ei  sefydln  a'i 
ordeinio  yn  y  Testament  Newydd,  gan  ein  Hiach- 
awdwr  lesu  Grist,  fel  peth  angenrheidiol  er  cyrhaedd 
bywyd  tragywyddol,  yn  nnol  â  dywediad  Crist,  oddi- 
eithr  i  un  gael  oi  eni  drachefn  o  ddwfr,  &c. 

2.  Ei  fod  yn  cael  ei  gynnyg  i  bawb  dynion,  mab- 
anod,  yn  gystal  â'r  cyfryw  a  allant  ddefnyddio  eu 
synwyr,  sef  mai  trwy  fedydd  y  cânt  faddeuant 
pechodau,  &c. 

3.  Fod  yr  addewid  o  râs  a  bywyd  tragywyddol,  yr 
hon  addewid  sydd  wedi  ei  chyssylltu  â'r  sacrament 
o  fedydd,  yn  perthyn  nid  yn  unig  i'r  rbai  sydd  yn 
gallu  defnyddio  rheswm,  eithr  hefyd  i  fabanod, — 
maent  hwy  yn  cael  eu  gwneyd  trwy  hyny,  (sef  bed- 
ydd)  yn  wir  feibion  a  phlant  i  Dduw.  Yn.  gymmaint 
ag  y  ca  plant  ag  a  fyddant  feirw  yn  eu  mbabandod, 
yn  ddiammheuol,  eu  hachnb  trwy  fedydd, — ac  heb 
hyny  ni  chant. 

4.  Fod  yn  rhaid  i  blant  gael  eu  bedyddio,  oblegyd 
eu  bod  yn  cael  eu  geni  mewn  pechod  gwreiddiol,  yr 
hwn  bechod  mae'n  rhaid  cael  maddeuant  o  hone,  yr 
hyu  ni  ellir  ei  gael  end  trwy  y  grâs  o  fedydd, 
trwy  yr  hwn  y  maent  yn  derbyn  yr  Yspryd^Glân,i^&c. 

******* 

6.  Eubodi  wrthwynebu,  achymmeryd  yr  hell  Ail- 

fedyddwyr,  &c., — eu  daliadau  o  barthed  y  pwnc  hwn 

fel  heresiau  atgas,  ac  i  gael  eu  condemnio  yn  hollol." 

T  mae  yn  brawf  anuniongyrckol  o  fawredd  rhif,  a 


BEDTDDWTB   TN   CAEL    EU    CONDEXNIO.  151 

gallu  yr  "  Ail-fed jddwyr "  hjn,  fod  amddiffynwyr 
bedydd  mabanod  yn  cael  eu  gosod  mor  amlwg  i 
amddiffyn  eu  hunain.  Buasai  ychydig  o  rai  dinod 
yn  cael  myned  heibio  iddynt  gyda  y  dirmyg  â'r  hwn 
yr  arferid  ymddwyn  at  rai  dinodedd,  ond  yr  oedd  y 
Bedyddwyr  wedi  dyfod  yn  ddigon  ofnadwy  nes  teil- 
yngd  yr  anrhydedd  o  gael  eu  condemnio  gan  yr  boll 
gymmanfa  oiFeiriadol.  Ac  nid  dyma  yr  oil;  oblegyd 
yn  y  fl.  1538,  fe  roddwyd  gorchymyn  i  Cranmer, 
/rchesgob  Canterbury  y  pryd  byny,  yn  nghyd  ag 
eraill,  i  fyned  yn  erbyn  yr  "bereticiaid "  hyn  gyda 
pbob  gerwinder  dicbouadwy.  Ar  yr  16eg  o  Dacb- 
wedd  yn  y  flwyddyn  bono,  fe  ddygwyd  i  fodolaeth 
gyboeddiad  ( proclamatioii)  yn  condemnio  eu  llyfrau, 
ac  yn  gorcbymyn  cospi  pwy  bynag  a  geid  yn  eu 
cynnyg  ar  vrertb;  ao  yn  y  mis  canlynol,  fe  gafodd 
cylcb-lytbyr  ei  anfon  at  yr  boll  Ystusiaid  heddwcb 
tr wy  boll  Loegr,  yn  eu  rbybuddio  yn  ddifrifol  i 
gymraeryd  gofal  fod  yr  boll  ddeddfau  yn  erbyn  y 
Bedyddwyr  i  gael  eu  gweinyddu  yn  ddiesgeulus.  Ni 
ellir  dymuno  am  well  prawf  nag  mae  y  cyfreitbiau 
gosodedig  byn  yn  roddi  o  luosogrwydd  y  Bedyddwyr, 
yn  ngbyda  belaetbrwydd  lledaeaiad  eu  begwyddorion, 
yn  y  canrif  bwn.  Mae  Brandt,  yn  ei  '"''History  of  the 
Reformation,''  yn  hyspysu  "fod  yn  y  flwyddyn  1539, 
nn  ar  ddeg  ar  hugain  o  Fedyddwyr  a  íFoisant  o  Loegr 
wedi  cael  eu  rboddi  i  farwolaetb  yn  Delft,  yn  Hol- 
land; fe  gafodd  y  dynion  dori  eu  penau,  a'r  menywod 
eu  boddi."  Caulynwyd  y  rbai  byn  gan  farwolaetbau 
eraill  mewu  amrywiol  bartbau.  Ond  er  byn  oil,  yr 
oeddynt  yn  cynnyddu  cymmaint,  nes  yr  oeddynt  mor 
bell  o  gael  eu  difodi,  iel  yn  y  flwyddyn  1547  y 
dygwyd  allan  gyfraitb  newydd  yn  eu  berbyn,  a 
gorcbymyn  i'p  Arcbesgob  "i  cbwilio  am  yr  boll 
Fedyddwyr,"  gyda  yr  amcan,  tebygem,  i  Iwyr  lan- 
bau  y  wlad  oddiwrtb  ddynion  ag  oeddynt  yn  ddigon 
eofn  i  "chvrilio  yr  Ysgrytbyrau  "  drostynt  eu  bunain. 


152  HAXES   T   BEDTDDWTE. 

Hyd  J  nod  yn  nhejrnasiad  y  Frenines  Elizabeth,  fe 
ddygwyd  allan  gyhoeddiad  breninol  yn  eu  herbyn, 
ac  yn  j  fl.  1575,  sef  yr  ail  flynedd  ar  bymtbeg  o 
deyrnasiad  y  frenines  bono,  fe  gafwyd  allan  eglwys 
o  honynt  yn  ymgynnull  yn  Aldgate,  Llundain, 
cafodd  saitb  ar  bugain  o  bonynt  eu  carc^baru,  a  dan 
eu  llosgi  i  farwolaetb  yn  Smitbfield.  Dwy  flynedd 
yn  ddiweddaracb ,  sef,  yn  y  Ü.  1577,  cawn  fod  Dr. 
Some,  eglwyswr  nodedig,  yn  cwyno  fod  ganddynt 
(y  Bedyddwyr)  ' '  amryw  gynnuUeidfaoedd  yn  Llun- 
dain, alleoedd  eraill;  ac  fod  rbai  o'u  gweinidogion  wedi 
derbyn  en  dysgeidiaetb  yn  yr  Urdd-ysgolion  {^Univ- 
trfiities);  ac  eu  bod  yn  dal  tybiadau  beriticaidd." 
Mae  dodi  yr  amrywiol  ifeitbiaa  byn  gyda  eu  gilydd 
yn  myned  yn  mbell  i  brofi  fod  Biblau  a  Bedyddwyr 
yn  ymledaenu  a  cbynnyddu  gyda  eu  gilydd;  ac  mae 
yr  Esgob  da,  ond  rbagfarnllyd,  Latimer,  yn  dwyn 
tystiolaetb  anrbydeddus  idd  eu  cymmeriad  a'u  bym- 
ddygiad,  pan  yn  un  o'i  Bregetbau  Grawysol  a  breg- 
etbodd  o  flaen  y  brenin,  y  mae  yn  dywedyd: — "Yr 
oedd  yr  Ail-fedyddwyr,  y  rbai  a  losgwyd  mewn  am- 
rywiol drefydd  yn  Lloegr,  (fel  y  clywais  gan  ddynion 
geirwir,  oblegyd  ni  welais  bwynt  fy  bun),  yn  myned 
i  gwrdd  a'u  bangau  yn  wrol,  fel  y  byddwcb  yn 
dyweyd,  beb  un  ofn  yn  y  byd,  eitbr  yn  llawen." 

Ond  cr  boll  gyfeiliornadau  a  dall-bleidiaetb  y  can- 
rif  bwn,  ac  er  y  gwrtbwynebiad  penderfynol  oedd  yn 
cael  ei  ddangos  i  fedydd  y  credtniol,  etto  yr  ordinbad, 
fel  yr  oedd  yn  cael  ei  gweinyddu  yn  gyflredin  gan  yr 
offeiriad  ydoedd  ledydd  neu  drocbiad  ac  nid  taenelliad. 
Nid  oedd  dirywiad  diweddar  yn  ymddangos  y  pryd 
byny,  wedi  myned  ond  ycbydig  iawn  yn  mbellacb  na 
dodi  maban  yn  lie  un  yn  proffesu;  etto  trwy  byny  yn 
distrywio  rbeol  yr  Efengyl.  Yr  oedd  yr  oes  mewn 
cyfeiliornad  dirfawr  gyda  golwg  ar  y  deiliaid,  ond  nid 
oedd  mewn  cyfeiliornad  o  bartbed  dull  bedydd,  fel  y 
mae  y  rbeoleiddiad  canlynol  "o  weinyddiad  bedydd  cy- 


TROCHI — TTWALLT TAENELLTT.  163 

hoeddus"  jn  j  Ffurfweddiau  yn  nheyrnasiad  y  Fren. 
ines  Elizabeth,  yn  profi  jn  esrluz": — "Tna  j  cjmmer 
yr  ofteiriad  y  plentyn  yn  ei  freichiau,  ac  a  ofyua  ei 
enw;  ac  yu  enwi  y  plentyn,  efe  a'i  trocha  (dip)  ef  yn  y 
dwfr^  felly  bydded  iddo  gael  ei  gyflawni  yn  bwyllos^ 
ac  yn  ochelg-ar,  gau  ddywedyd,"  &ü.  Fe  ddygwyd 
tywalltiad  (nid  tacnelliad)  i  mewn,  mae'n  amlwg  ar 
gyfer  amgylchiadan  neillduol,  ond  ni  fivriadwyd  mo 
bono  erioed  i  droi  trochiad  o'r  neillda.  "Ac  os  bydd 
y  plentyn  yn  wan,"  fel  y  rhed  y  cyfarwyddyd,  "yua 
gwna  y  tro  i  dywallt  dwfr  arno  ef,  gan  adrodd  y 
geiriau  rhagddywededig."  Mae  y  disgyuiad  diryw- 
edig  yn  an  rhès  wedi  bod  yn  dyfod  i  lawr  yn  raddol, 
— o  gam  i  gam, — yu  gyntaf  trochi,  yna  tywallt,  ac 
yn  ddiweddaf  taenella.  Mae  yn  annichonadwy  suddo 
yn  ia  na  hyn.  Ac  os  yw  yn  gysur  i  wybod,  gyda 
golwg  ai*  sefydliad  o  ddwyfol  osodiad  ac  o'r  pwysig- 
rwydd  mwyaf,  fod  cyfeiliornad  wedi  cyrhaeddyd  ei 
ddyfnderoedd  iselaf,  mae  y  cysuv  amryw-ystyr  hwnw 
i'w  gael  yn  nefodaa  (eglwysig)  marw  y  pedwerydd 
eanrif  ar  bymtheg.  Gyda  ei  boll  ddealltwriaeth  yra- 
íîro3tgar,  y  mae  yn  dawel  yn  derbyn,  ac  yn  ddi- 
feddwl  yn  parhaus-gynnal  defod  ag  sydd  yn  hollol 
amddifad  o  awdurdod,  buddioldeb,  ac  ystyr, 

Fe  wnaetb  y  Diwygiad  Lather aidd,  yr  bwn  y 
gellir  dyweyd  iddo  gael  ei  sefydla  yn  y  Ü.  1529, 
lawer  i  ddryllio  llyiTetheiriaa  twyll-oSeiriadaetb,  ac 
i  ddodi  y  meddwl  Ewropaidd  yu  rhydd,  i  wneyd  ym- 
cbwiliad  anuibynol  o  barthed  y  pethaa  a  berthyn  i 
Ddaw  ac  i'r  euaid.  Mor  belled,  fe  ddygodd  oddi- 
amgylch  ryddid  anrhydeddas,  ac  ni  all  y  byd  yn 
gyffredinol  byth  ad-dalu,  yu  gyfatebol,  amy  breintiau 
ag  a  ddarfu  i'r  dynion  enwog  hyuy,  y  rhai  a  gododd 
Daw  ar  gyfer  y  gwaith  neilldaol  hwa,  ddwyn  i  fedd- 
iant  y  teulu  dynol.  Fe  lewyrchodd  ar  ddynolryw 
fel  yr  haul  ar  dywyllwch  Aiphbaidd,  ac  a  ddygoid  i 
oleuni  wirioneddau  o  wertu  diddarfod,  y  rhai  yr  oedd 


164  HANES   T   BEDTDDWTB. 

coelgrefyclclau  tywylHon  oesau  wedi  eu  cucldio  oddiwrth 
y  llygad  Jyuol.  Ond  fìfyda  ei  holl  ryddid  anrbydeddus, 
nid  ydoedd  yn  rhjddid  2)erjfaith.  Yr  oedd  cysgodion 
y  tywyllwch  ymadawedig  o  hyd  yn  gorphwys  arno, 
ac  nid  oedd  arweinwyr  y  bobl  yn  y  gwaith  mawr 
hwnw  wedi  dysgu  caniaiau  i  eraill  y  cyfryw  ryddid 
ag  oeddynt  hwy  wedi  ei  ddwyn  oddiamgyloh  iddynt  eu 
hunain.  Fe  gafodd  y  Bedyddwyr  ar  y  Cyfandir,  er 
eu  gofid  brofi  hyn,  mewn  amgylchiadau  mynychedig. 
Cawsant  en  herlid  gan  Luther,  gan  Calun,  a  Zuing- 
lius.  Yr  oedd  Gerraani  a  Switserland  yn  gyfartal 
anngharedig  i'r  dynion  ag  oeddynt  yn  gwrthod  creda 
yr  osodedigaeth  Brotestanaidd,  sef,  fod  bedydd  yn  beth 
iawn  (valid)  heb  ffydd.  Yr  oedd  eu  credo  yn  cael 
ei  ddirmygu,  eu  personau  yn  cael  eu  sarhau,  a'r 
pethau  gwaethaf  a  allai  ragfarn  ddyfeisio,  yn  cael 
eu  lledaenu  gyda  llawenydd  am  danynt,  er  mwyn 
duo  eu  cymmeriadau.  Yr  oedd  annghymmedrol- 
eddau  rhyfel  y  taeog-ddynion  Germanaidd  yn  cael  eu 
dodi  wrth  eu  drysau  bwy,  ac  hyd  y  nod  yn  bresenol, 
y  mae  camdybiadau  mawrion  yn  cael  eu  coleddu  o 
barthed  y  cythrwfwl  gwladol  hwnw.  Ychydig  sydd 
yn  cymmeryd  traiferth  i  ddeall  gwir  gymmeriad  y 
chwyldroad  hwnw,  ond  mae  lluaws  yn  llawer  mwy 
parod  i  gynnal  mewn  bodolaeth  gamgyhuddiad  nag 
i  wneuthur  ymchwiliad  idd  ei  natur.  Mae  yr  Esgob 
Jewel  wrth  amddiíFyn  Eglwys  Loegr,  (nid  yr  Ail- 
fedyddwyr)  yn  rhoddi  yr  banes  mwyaf  teg  o'r  ym- 
ryson  mwyaf  annedwydd  hwnw,  ag  a  ellid  wasgu  i 
mewn  i  ychydig  frawddegau,  ond  y  mae  ef  yn  gosod 
yr  holl  fai  wrth  ddrws  arall,  ac  nid  wrth  eiddo  yr 
Ail-fedyddwyr.  Mae  ef  yn  dywedyd, — "Yr  oedd 
Moors  Germani,  j  rhai  yr  ydych  yn  siarad  am  danynt, 
gan  mwyaf,  yn  wrthwynebwyr  i  Dr.  Luther,  ac  nid 
oeddynt  yn  deall  un  rhan  o'r  Efengyl,  ond  wedi  cyd- 
fwriadu  fel  y  dywedent  yn  unig,  yn  erbyn  creulondeb 
a  thrais  eu  harglwyddi^  fel  yr  oeddynt  wedi  gwneyd 


FAUSTUS  SOSINUS.  155 

ddwy  flynedd  ar  bugain  yn  flaenorol,  jn  j^r  un  wlad,. 
yn  y  cydfwriadaeth  a  elwir  Liza  Sotidaria,  bym- 
tlieg  mlynedd  cyn  i  Dr.  Luther  ddecbreu  pregetbu; 
arwydd-air  cyfeillion  y  oydfwriad  bwn  oedd  enw 
out  Lady^  ac  i'w  banrbydeddu  bi,  yr  oeddynt  yn 
rbwym  o  adrodd  pomp  Ave  Maries  bob  dydd.  Gyda 
golwg  ar  wrtbryfelwyr  diweddaracb,  mae  yn  ddigon 
gwybodus  i  Lutber  ysgrifenu  yn  llym  a  tbanbaid  yn 
eu  berbyn.  A  pban  alwyd  bwy  i  gyfrif  am  byn 
darfu  iddynt  wadu  yn  bollol  eu  cyfranogiad  o'r 
Efengyl,  a  befyd  o'r  wybodaetb  o  boni." 

Ni  chafodd  tystiolaetb  yr  Esgob  Jewel,  erioed  etto, 
ei  gwrtbwynebu,  ac  y  mae  yn  profi  yn  ddigon  eglur 
nad  yr  À.il-fedyddwyr  fu'n  acbos  o'r  terfysg 
Germanaidd.  Mae  y  cjbnddiad,  fed  y  terfjsg  yn 
Munster,  wcdi  decbreu  gyda  y  bobl  gamgybuddedig 
byn,  yr  un  mor  ddisail,  er  fod  rhai  o'r  dynion  a 
gymmerasantran  yn  y  gwrthwynebiad  ftbl  a  gwartbus 
hwnw  i  lywodraetb  wladol,  wedi  ymostwng  ar  ol 
byny  i  fedydd,  etto  njn  i  byn  gymmeryd  lie,  yr  oedd 
annybendod  wedi  tori  allan  rbwng  y  Pabyddion  a 
Bedyddwyr  mabanod  Protestanaidd,  ac  yn  ganlynol, 
ymdaenodd  ac  ymledodd  trwy  yr  boll  boblogaeth 
yn  mblitb  y  rbai  yr  oedd  crefyddwyr  penboetb  o 
wabanol  fatbau.  Byddai  priodoli  y  terfysgoedd 
byny  i  Ail- fedydd wyr  yr  un  mor  annwarantadwy  a 
pbe  gosodid  boll  afresymoldebau  y  Fifth  Monarchy 
Men  of  the  Commomcealth,  ar  yr  Annibynwyr,  neu 
greulonderau  JeiFeries  a  Laud  ar  yr  boll  Eglwys 
Sefydledig.  Byddai  y  cybuddiad,  yn  mbob  un  o'r 
amgylcbiadau,  yn  bollol,  ac  yn  gyfartal  anngbyfiawn, 
anngbaredig,  ac  anwireddus. 

Mae  un  amgylcbiad  cyssylltiedig  â'r  canrif  bwn,  yr 
bwn  a  eifeitbiodd  yn  ddwfn  ar  gymmeriad  yn  ngbyda 
banes  y  Bedyddwyr,  yn  galw  am  sylw,  sef  decbreuad 
Cymmundeb  Agored.  Fe  gafodd  y  petb  cymmeradwy 
a  ne-wydd  bwu,  i  arferiad  yr  eglwys  apostolaidd,   a 


loô  HAN'ES   T   BEDfDDWYK. 

djweyd  y  Ueiaf,  ddecbreuad  drwgdjbus,  yn  mherson 
Faüstus  SocinüS.  Nid  oedd  gwybodaeth  am  dano  yn 
y  byd  byd  ei  ymddang-osiad  cyntaf  yn  Poland,  yn 
ngbylcb  y  flwyddyn  1580,  ac  y  mae  yn  ddyledus  am 
ei  ddechreuad  i  r  dyn  bwnw  ag  mae  yr  boll  Sosiniaid 
yn  ddyledus  iddo  am  eu  henw.  ìíi  cbaniata  gofod  i 
wneyd  ymcbwiliad  i V  natur  a'i  ffug-bawliau;  ac  nid 
ydyw  byny  yn  angenrheidiol  yn  y  fan  bon.  Ond 
gellir  sylwi  yn  fyr  ar  y  g-yfuudrefn  bon, — fod  ynddi 
lawer  i  iselbaa  tôn  ein  batbrawiaetb  enwadol,  i 
leihau  ein  parcb  i  ddysgyblaetb  lem  a  pbur,  ac  i 
wanhau  ein  bymlyuiad  wrtb  grefydd  brofiadol, 
Mewn  un  cyfeiriad  y  raae  wedi  cynnydda  ein  per- 
tbynas  â  duwiuyddiaetb  resymoleddol,  ac  mevrn  un 
arall,  wedi  ein  dwyn  mewn  agosrwydd  peryglas  i 
Sosiniaetb  ei  bunan;  ac  yn  y  trydydd  cyfeiriad,  eitbr 
i  raddau  belaetbacb,  wedi  eiu  gwneyd  yn  ddifraw  yn 
ngwyneb  traws-oresgyniadau  deddfoldeb  Arminaidd. 
Yr  ydym,  trwy  ei  rwydaa  budol&s,  wedi  gwaetbygu 
ein  cymmeriad,  wedi  colli  ein  pwys  a'n  safle  fel  pobl 
o  gymmeriad  uchel  Ysgrythyi'ol  yn  y  byd;  ac  ni 
fydd  genym  ond  diolchiadaa  bycbain  i'r  gyfndrefn 
hon,  08  na  fydd  i  ni  ddarfod  trwy  gael  ein  llyncu  i 
fyna  gan  ryw  sect  mwy  cyfrwys  na  ni,  yr  bon  ni 
fydd  ganddi  ddim  i'w  golli,  ond  pob  peth  i'w  ennill 
trwy  Lwrr.  ddyûdtmud  îr  Enwad  Bedtddiedig. 


CANRIF   YR   AIL-AR-BUMTHEG. 

Mae  un  petb  o  bwys  neiUduol  yn  banes  yr  unfed- 
cam'if-ar-bumtheg  yn  aros  i  gael  ein  sylw,  a  hyny 
ydjw,  gwneyd  defnydd  o'r  gallu  gwladol  i  ddinystrio 
y  Bedyddwyr,  y  rbai  oeddynt,  er  yr  boll  erlidigaetbau 
a'r  diystyrwcb,  yn  parbau  i  gynnyddu  mewn  amryw 
o  wledydd  yn  Ewrop.  Ymdrecbwyd  gyda  cbleddyf 
j  llywodraetb  gyflawni  yr  byn   oedd   rbeswm   wedi 


DIWTGIAD  LUTHER  TX  ANMEERFFAITH.  liJ/ 

methu  ei  gyflawui,  a  clarfa  i   S^ritzerland,  ryddgarol- 
garedig,    liyaodi    ei    bun,    gj^Ja    y    dadleuon    ben  a 
gwaelion,  sefdirwy   a    cbarchariad   i    gadw  i  lawr  j 
bobl,  uuig  drosedd  y  rhai  oedd,  dilyn  Crist  yn  ei  fed- 
ydd  ei  bun.     T  ddeddf  gyntaf  yu  erbya  y  Bedyddwyr 
hyn  a  gyboeddwyd  yn  Zuricb  yn  y  ilwyddyn  1529:  yr 
hon  oedd  yn  gweinydda  y  gosp   o  osod  nod  arianaidd 
ar  yr  oil  oeddynt  wedi  eu  bail-fedyddio,  b.y.  a  bedydd 
y  crediniol,  ac  befyd  ar  yr  boll  a  attalient  fedydd  odd- 
wrtb  eu  plant.    Yr  oedd  cosp  fwy  Hem  wed'yn  yn  cael 
ei  bygwtb,  os  buasai  i  rjw  un  anfoddbau  yn  gyboedd- 
us;  a  pban  ganfuwyd  nad  oedd  byn  yn  ateb  y  dyben, 
fe    basiodd  y   Senedd  ddeddf,   fod  y  Bedyddwyr,  a'r 
rbai  faasai  yn  eu  nboddi  bwy  neu  eu  batbrawiaethau 
i  gael  eu  cospi  a  marwolaetb  trwy  gael  eu  boddi.    Er 
yr  boll  greulonderau  byn,  parbaodd  y  Bedyddwyr  yn 
llyddlon;  ac  amry w  o  bonyat,  yu  cynnwys  rbai  gwein- 
idogion    o    ddysg    ac    enwogrwydd    a    foddwyd    neu 
a   losgwyd.      Ao   yr   oedd  yr  ysgelerderau   byn  yn 
cael     eu    cyäawni    o    dan    gysgod    Latberiaetb,    a 
gyda    cbydsyniad    y  Diwygwyr    eu     bunain!       Mor 
wir    ydyvv,    nad  yw    diwygiad    ag     sydd   yn   fyr   o 
boni  perffaitb  bawl  i  farnu  y  pcthau  rbwng  Duw  a'r 
enaid,  wedi  y  cwbl,  ond  gormesydd  gwladol  yn  ngwisg 
offeiriad.     Mae  rbyddid  crefvddol  yu  gofynam,  ac  yn 
caniatau  Gair  Duw  i  fod  yr  unig  gyfraitb  i  gydwybod; 
yn    fyr  o  byn  nid  yw,  byd  y  nod,   crefydd  ei  bnnan, 
yn  rbj  fynych,  ond  erlidigaetb  a  marwolaetb    o  dan 
enw  arall. 

Nid  oedd  yr  ail-ganrif-ar-bumtbeg,  mor  bell  ag  j 
daliai  gyssylltiad  a'r  Bedyddwyr,  ond  cyfnod  ystorm- 
ydd  a  tbymbestloedd,  oddieitbr  gyda  cbipoleuadau 
acblysarol  o  dywyniad  yr  baul,  y  cyfryw  ag  y  mae 
gauaf-ddydd  terfysglyd,  rai  prydiau  yn  arddangos. 
Tr  oedd,  yn  neillduol  yn  gyfnod  o  draws-symudiad, 
ac  yn  ystod  yr  ymrysoafa  ag  oedd  yn  myued  yn 
mlaen  rbwng  galluoedd  gwrtbwynebol    tjwyllwcb  a 


158  HANES    Y   BEDTDDWYR. 

goleuni,  cyfciliornad  a  gwirionedd,  twyll-oft'eiriad- 
actb  a  phur  Air  Daw,  yr  oedd  hamddenaa  o  or- 
phwysfa  i'w  cael,  j  rbai  oedd  yn  rhoddi  i  ganlynwyr 
y  Qwaredwr  amser  i  gael  eu  hanadl,  yn  y  rhai  yr  oedd- 
ynt  yn  parotoi  ar  gyfer  ymdrechion  dyfodol.  Ac  ni 
ddarfu  iddynt  esgeulaso  gwneuthur  iawn  ddefnydd  o 
hyn  yraa,  mown  parotoad  difrifol  ar  gy fcr  pob  math 
o  lafar  a  dyoddefaint  ag  a  allasai  achos  ea  Meistr 
Dwyfol  ofjn  oddiar  eu  Haw.  Pa  feiau  bynag  oedd- 
ynt  yn  nglŷn  â'r  Bedyddwyr,  ben  neu  ddiweddar,  ni 
allodd  neb  erioed  eu  cybuddo  o  fod  yn  seguidlyd. 
Yn  mblitb  gweithwyr  y  byd  y  maent  bwy  wedi  cadw 
y  lie  blaenaf. 

Yn  gynnar  yn  y  canrif  bwn  yr  oedd  llawer  o 
ryddid  crefyddol  yn  cael  ei  fwynbau  yn  Holland,  a 
hyn  yn  ngbyd  ag  acbosion  eraill  a  ddenasant  niferi 
lluosog  o'r  Bedyddwyr  i  symud  i'r  lie  ifafriol  bwnw. 
Yma,  fel  mewn  gormod  o  amgylcbiadau  cyffelyb, 
darfu  esmwytbtra  allauol  gynnyi-chu  gwrtbddadleuon 
yn  en  plitb  eu  bunain,  acyn  y  pen  draw,  arwain  i  wa- 
hanol  olygiadau  ar  y  pwnc  o'u  hordinbad  arweiniol. 
Darfu'r  Menoniaid  mewn  amgylcbiadau  mynycb, 
osod  tywalltiad  yn  lie  trocbiad;  ac  wedi  cymmeryd  y 
cam  blaenaf  yn  y  cyfeiriad  gau  {ivrong')  bwy  a  ym- 
adawsant  oddiwrtb  y  gwirionedd,  trwy,  yn  raddol, 
fabwysiadu  cyfeiliornadau,  byd  nes  darfu  iddynt  gyf- 
newid  atbrawiaetb  yr  lawn  am  gredo  mwy  cariadus 
{cliaritahle)  Sosiniaetb  ei  bunain.  Fel  byn,  yn  mbob 
oes,  y  mae  cyfeiliornad  wedi  bod  yn  llitbio  ac  yn 
byd-ddenu  y  meddwl  dynol,  byd  nes  y  rboddwyd  y 
gwirionedd  beibio  fel  nwyf  diwertb;  ond  gan  fod  byn 
yn  cael  ei  effeitbio  trwy  ymadawiadau  graddol  oddi- 
wrtb safon  flpydd  yn  Ngair  Duw,  mae  yr  eglvvysi 
distrywiedig  yr  amser  sydd  wedi  myned  beibio  yn 
llefain  yn  ucbel  o'u  bunigedd  galarus  ar  bob  oes 
ddilynol,  '"''Gochelwcli  y  cam  blaenaf.''^ 

Yn  Poland,  Hungari,  ac  wedi  byny  yn  Bobemia  a 


TAN     A   CHLEDDTF.  159 

Piedmont,  yr  oedd  tânau  erlidigaeth  yn  myned  yn 
mlaen  mewn  cynddaredd  a  chreulondeb  arswydus. 
Nid  oedd  oedran,  rliyw,  na  sefyllfa  yn  rhoddi  un  math 
o  ddyogelwch  rhag  dialedd  greulon  yr  erlidwyr  Pab- 
yddol.  Mae  Christiana  Buohan,  yn  ei  haues  ddydd- 
orol  o'r  Eglwys  Gristionogol  yn  ysgrifenu  fel  y  can- 
lyn  am  j  dyoddefiadau  yn  Bohemia: — "Tr  oedd  y 
gallu  dyfeisiol  wedi  ei  ddyhysbydda  i  gael  allan 
ifyrdd  newyddion  iV  rhoddi  hwy  (y  Protestaniaid)  i 
farwolaeth.  Un  boneddwr  a  hacciwyd  yn  ddarnau 
man;  llanwyd  genau  an  arall  â  phylor,  a  thaniwyd  ef 
nes  y  chwythwyd  ei  ben  yn  fil  o  ddarnau.  Pregethwr 
Protestanaidd  a  gafodd  ei  ddiosg  yn  nyfnder  y  ganaf, 
a  chafodd  ei  guddio  gyda  rbew  a  glô  llosgedig,  bob 
yn  ail,  nes  y  bu  farw;  fe  gafodd  yr  eglwysi  a'r  ysgol- 
ion  Protestanaidd  eu  can  i  fyny,  a'r  gweinidogion 
Protestanaidd,  o  bob  enTfad,  eu  troi  allan  o  Bohemia. 
Fe  wnawd  yr  jmichwiliad  manylaf  am  bob  Bibl  ag 
oedd  yn  iaith  y  bobl,  ac  fe'i  cyflwynwyd  i'r  fflamiau, 
gyda  phob  arwydd  o  gasineb  a  gwawd.  Fe  alltud- 
iwyd  o'r  wlad  yr  holl  deuluoedd  anrhydeddus  na 
chydymflfurfient  ag  Eglwys  Rhufain,  ac  fe  arwertb- 
wyd  yn  gyhoeddus  en  holl  diroedd  a'u  meddiannau." 
Yr  oedd  dyoddefiadau  y  Waldensiaid  diuiwed  a  duw- 
iol  yn  llawn  mor  greulon,  ac  y  mae  yn  cael  ei  hys- 
pysu,  mewn  modd  diammheuol,  fed  y  nifer  a  roddwyd 
o  honynt  i  farwolaeth  bron  yn  ddirif.  Fe  ddarfa 
pasio  deddf  Nantes,  yn  Ffrainc  yn  y  flwyddyn  1598, 
sicrhau  cyfuod  hir  o  lonyddwch  ac  o  ryddid  i'r  Pro- 
testaniaid yn  y  wlad  bono;  ond,  pan  yn  y  flwyddyn 
1685,  y  darfu  Louis  XIV.,  alw  yn  ol  y  ddeddf  bono, 
ac  am  rai  blynyddoedd  cyn  hyny,  yr  oedd  y  Pabydd- 
ion  unwaith  etto  wedi  cael  yr  uwchafiaeth  yn  y  wlad 
bono,  fe  gymmerodd  golygfeydd  dychrynllyd  o  erlid- 
igaeth a  tbywallt  gwaed  le.  Tr  oedd  ofFeiriaid  ieuano 
yn  cael  eu  hanfou  o  amgylch-o-gylch  y  wlad  i  gyn- 
hyrfu  y  bobl  yu  erbyn  Protestaniaid;  ac  fe  wnawd  yn 


160  HANES    T    BEDTDDWTR. 

hyspys  trwy  y  wasg-  "Fod  yn  rhaid  i  ffydd-credo  y 
Pabyddion  g'ael  ei  phlaua  trwy  dan  a  chleddyf,"  ac 
"Na  fyddai  i'r  brenin  oddef  ravvyach  ua  Protestant  ta 
fewu  i'w  deyruas."  Yn  ganlynol  i  hyn  fe  gyilawnwyd 
gweithredoedd  rhy  farbaraidd  i'w  crybwyll,  a  rhy 
warthu3  i  gael  ea  cyflawni  gan  neb  oddigerth  gau 
gythreuliaid  mewn  ffarf  ddynol.  Fe  ddaetli  Ffrainc, 
am  beth  aniser  yn  Gehenna  Babyddol,  ac  mae  y 
gwaed  a  dywalltwyd  y  pryd  liyny  gan  ddynion  anfad- 
ddrwg,  wedi  ymgynddeiriogi,  wedi  gadael  inelldith  ar 
y  wlad  bono  byd  y  dydd  bwn.  Mewn  mwy  o  am- 
gylcbiadau  nag  ydym  ni  yn  wybod,  y  mae  y  Daw 
eiddigas  yn  yniweled  a  pbecbodau  y  tadau  ar  y  plant 
hyd  genedlaethau  pell;  ac  mae  yn  gwneathur  byn  er 
dysgu  y  byd  yn  gyffredinol  "Na  watworir  Daw." 

Yn  yr  erlidigaetbau  a'r  dyoddefiadaa  hyn,fe  gafodd 
y  Bedyddwyr,  nea  fel  y  gelwid  hwy  y  pryd  byny,  yr 
Ail-fedyddwyr,  eu  rban  yn  dra  cbyflawn.  Gan  mwy- 
af,  yr  oeddynt  yn  ymlynu  yn  by  nod  annhyblyg  wrtb 
eu  hordinbad  wabaniaetbol ;  ac  o  berwydd  byny  yr 
oeddynt  bwy  yn  cael  eu  her  lid  gau  y  Diwygwyr  eu 
hanain;  a  pban  oedd  cynddaredd  y  Pabyddion  yn  llei- 
hau  neu  gael  ei  lonyddu,  fe  fyddai  eiddo  y  Protestan- 
iaid,  mewn  amrywiol  amgylcbiadau,  yn  dyfod  yn  law- 
gospawl  i'r  Bedyddwyr  druain.  Trwy  gymmeryd  eu 
safle  gyda  y  Protestaniaid  yr  oeddynt  yn  dyoddef,  yn 
eu  graddau,  yr  oil  a  allai  crealondeb  Pabyddiaetb  ei 
osod  arnynt;  a  tbrwy  ymlynu  yn  selog  wrtb  eu  beg- 
wyddor  o  fedydd  y  crediniol,  yr  oeddynt  bofyd  yn  dy- 
fod yn  wrtbddrycbau  mellditbion  dygasog  Protestan. 
aidd  ar  yr  un  pryd.  Pan  nad  oedd  gan  y  Protestant 
ond  un  gwrtbwynebwr  mawr  sef  y  Babaetb,  yr  oedd 
gan  y  Bedyddiwr  elyn  yn  y  ddau,  sef  y  Babaetb  a 
Pbrotestaniaetb;  ac  o  berwydd  byny,  yr  oedd  yn  dy- 
gwydd  yn  fynycb,  fod  yr  byn  oedd  yn  adeg  o  or- 
phwysfa  i  Brotestaniaid  eraill,  yr  oedd  i'r  Bedyddwyr 
yn  adeg  o  ddyoddefiadau  adnewyddol  "yn  nhỳ  eu  car- 


PROTESTANIAID    TN   ERLID   T   BEDTDDWTR.  161 

edigion."  Tr  oeddynt  yn  cael  eu  herlid  gan  y  Pab- 
yddion  am  eu  bod  yn  Brotestaniaid;  ac  yn  cael  eu 
herlid  drachefn  gan  y  Protestaniaid  am  eu  bod  yn 
gwrthod  bedyddio  y  maban  anwybodus.  A  hwy, 
uwchlaw  pawb  dynion,  oedd  yn  gorfod  dyoddef  yr  an- 
ngharedigrwydd  anhawsaf  ei  ddyoddef,  sef  pan  fyddo 
"gelynion  dyn  yn  dylwyth  ei  dŷ  ei  bun." 

Tr  oedd  y  Bedyddwyr  yn  Lloegr,  yr  uu  fath,  yn 
wrthddrychau  casineb  ac  yn  ddeiliaid  cosp  Bretestan. 
aidd.  lago  I.,  yr  hwn  ddaeth  i'r  orsedd  yn  y  flwydd- 
yn  1G03,  a  brofodd  ei  bun  yn  deyrn  o  feddwl  eiddil- 
aidd,  ac  yn  llawer  mwy  o  ddeiliad  cynhyrfiadan  y 
teimlad  ar  y  pryd,  nag  ydoedd  o  ddyn  egwyddorol. 
Ni  fu  ef  erioed  yn  ffyddlon  (true)  i  unrbyw  beth,  ond 
yn  troi  o  amgylch  bron  i  bob  cyfeiriad  o'r  cwmpawd 
gwleidiadol,  Yn  y  nawfed  flwyddyn  o'i  dejrnasiad 
(1612*)  efe  a  ddianrhydeddodd  ei  goron  yn  ngbyd  a 
Plirotestaniaeth  broifesedig  y  deyrnas,  trwy  ail-gynen 
fflamau  mertbyrdod,  a  throsglwyddo  i'r  atanc  ddau  o'i 
ddeiliaid,  y  rbai,  a  dyweyd  y  gwaethaf  am  danynt, 
nid  oeddynt  wedi  cyflawni  mwy  o  gamwri  na 
mabwysiadu  crefydd  wabanol  i'r  eiddo  ef.  Y  ddau 
hyn  oeddynt,  Bartholomew  Legate,  o  Essex,  ac 
Edward  Wightman  o  Burton-on-Trent.  Cafodd  y 
blaenafei  losgi  yn  Smithfield,  Mawrth,  18,  1612; 
a'r  Hall  ei  losgi  yn  Lichfield,  Ebrill,  lleg,  yn  yr  nn 
flwyddyn.  Nid  ydyw  syniadau  Legate  mewn  modd 
manwl  wedi  eu  dodi  i  lawr,  ac  fe  fyddai  yn  annhég 
iawn  i  goffadwriaeth  dyn  a  roddodd  brawf  o'i 
gywirdeb  yn  fflamau  mertbyrdod,  i'w  derbyn  oddiar 
law  ei  erlidwyr.  Gallai  ei  fod  yn  Ariad,  er  nad  oes 
un  p raw/  o  hyn;  neu  gallai  mai  Ail-fedyddiwr  ydoedd, 
yr   hyn   nid  yw    yn    annhebygol.      Pa    beth    bynag 

•  Mae  Neal  ac  Isaau  Man  yn  rhoddi  y  flwyddyn  1612,  ond  y 
mae  Ivimey,  yr  hwn  dybiwn,  oedd  yn  gyfeiliornus  yn  hyn  ya 
rhoddi  y  flwyddyn  1611. 


162  HiNES    T    BEDTDDWTR. 

ydoedd,  yr  oedd  ei  farwolaeth  yn.  fare  ac  ystaen  da  ar 
gymmeriad  Lloegr  Brotesfanaidd. 

Ond  y  mae  syniadau  Wightman  yn  fwy  hyspys, 
oblegyd  mae  y  warant  a'r  hon  y  daliwyd  ef  yn  ei 
gyhuddo  o  heresiau  cyíFredin,  "Arius,  Cerinthus, 
Manichaens,  ac  eiddo  yr  Ail-fedyddwyr."  Y  mae  tu- 
hwnt  i  ammheuaeth  mai  y  diweddaf  ydoedd,  nea 
mewn  gair  mai  Bedyddiwr  ydoedd,  nea  ni  fuasai  y  cy- 
huddiad  yn  cael  ea  gyfeirio  yn  ei  erbyn  ei  fodyn  "dal 
allan  fod  bedydd  mabanod  yn  arferiad  atgas,  ac  nad 
ydjw  Swper  yr  Arglwydd  na  bedydd  i  gael  eu  gwein- 
yddu  fel  yr  arferir  hwy  yn  Eglwys  Loegr."  Mae  y 
cyffesiadau  hyn  yn  sicrhan  beth  ydoedd  ei  gymmeriad, 
ac  yn  pröji  mai  Bedyddiicr  ydoedd  y  merthjr  diweddaf  yn 
Lloegr. 

Yr  oedd  y  eyhuddiadau  eraill,  gyda  golwg  ar 
Arianyddiaeth,  &c.,  yn  cael  eu  dwyn  yn  mlaen  mor 
gyftredin  i  dduo  cymmeriad  gwrtbddrychau  diniwed 
erlidigaeth  offeiriadol,  fel  nad  ydynt  yn  teilynga 
nemjiwr  sylw.  T  mae  wedi  bod  yn  arferiad  dichell- 
gar  o  eiddo  erlidwyr  o  ddyddiau  Stepban  i  lawr  i 
gyhoeddi  gwrtbddrycbau  ea  berlidigaetb  fel  rhai 
annuwiol  mewn  trefn  iddynt  bwy,  yn  ymddangos- 
iadol,  gyfiawnhau  eu  bunain  yn  eu  gweitbrediadau 
erlidgar.  Gyda  y  dospartb  bwn  o  erlidwyr  creulon, 
pa  un  bynag  a'i  Paganaidd,  Pabyddol,  neu  Brotestan- 
aidd,  mae  y  prif  brawf  o'u  biawngred  bwy  yn  gor- 
wedd  yn  y  weitbred  o  gybuddo  dynion  llawer  gwell 
na  bwy  eu  bunain,  o  fod  yn  bereticiaid;  a'r  flbrdd 
fwyaf  boddhaol  ganddynt  i  arddangos  sél  dros  y 
gwirionedd  ydyw,  yn  gyntaf  nodi  dyn  allan  fel 
eglwys  rwygiedydd,  ac  wedi  byny  ei  losgi  mewn  tan! 

Oud  fe  brofodd  yr  ymdrecbion  byn  yn  bollol 
aneíFeitbiol  i  atal  y  Dwyfol  wirionedd  i  fyned  yn 
mlaen  yn  y  canrif  bwn,  oblegyd  yr  oedd  goleuni  yn 
parbau  i  ymledu,  er  gwaetbaf  cwmwl  du  o  wrtbwyneb- 


DALIADAU     BEDTDDIEDIG.  163 

iad  breninol  ac  offeiriadol.  î"r  oedd  j  Bedyddwyr  yn 
cynnyddu  mewn  rhifedi  ac  mewn  diysgogrwydd. 
Yn  y  flwyddyn  1633,  os  nid  yn  gynt,*  dechreuasant 
ffurfio  eu  hunain  yn  gymdeithasau  gwahaniaethol. 
Tr  eglwys  gyntaf  yn  Llundain  a  sefydlwyd  yn  Wap- 
ping,  yn  y  flwyddyn  1633,  a'r  nesaf  yn  1639,  yn 
Crutched-friara;  yn  1614,  yr  oedd  saith  o  gynnulleid- 
faoedd  yn  Llundain,  a  saith  a  deugain  yn  ngwahanol 
barthau  o'r  wlad.  Tr  oedd  yr  eglwysi  hyn  yn  sicr  a 
diammheuol,    wedi    eu    sylfaenu   ar    yr    egwyddor   o 

*  Tradition  carries  back  the  cliurch  at  Hill  Cliff,  near  War- 
rington, to  the  era  of  the  Reformation.  But  without  drawing 
upon  unauthenticated  rumour,  it  is  ascertained  that  a  Mr.  Weyer- 
burton,  a  person  of  property  and  a  devoted  man,  was  its  recog- 
nized minister — that  he  remained  with  the  people  to  the  end  of 
his  days — an  that  ha  died  yn  the  y?ar  1591'.  This  fact  being 
beyond  doubt,  there  is  at  least  &  prohnhility  in  the  tradition  that 
the  church  was  coeval  with  the  Reformation,  which  may  be  said 
to  have  taken  place  in  1529.  It  is  a  source  of  regret  that  an 
engraving  of  the  ancient  meeting  house  cannot  be  given  hero,  a 
copy  of  which  has  been  furnished  to  the  writer  by  the  kindness  of 
a  professional  gentleman  at  Warrington.  It  is  an  interesting 
specimen  of  the  humble  and  barn-liko  looking  structure  in  which 
men,  to  whom  we  moderns  owe  the  great  body  of  our  liberties, 
assembled  together  to  worship  the  Great  Supreme.  It  would  seat 
about  eighty  persons. 

Mr.  Daynteth  followed  the  above  excellent  man,  and  the  pulpit 
Bible,  and  minister's  walking  staff  of  that  period,  with  the  date 
of  1G38,  are  yet  in  existence.  It  is  reported  that  Oliver  Cromwell 
having  halted  with  the  parliamentary  forces  at  Warrington, 
worshiped  in  Hill  Cliff  chapel,  and  that  one  of  his  officers 
occupied  the  pulpit  on  that  occasion.  Mr.  Tillain  was  the  next 
pastor,  and  after  him,  Mr.  Thomas  Loe,  who  it  appears  from 
Ivimey,  attended  the  General  Assembly  of  lfi89,  and  the  one  of 
1092.  Mr.  Francis  Turner  followed,  by  whom  the  Baptist  inter- 
est was  commenced  in  Liverpool,  and  it  was  during  his  ministry 
in  1714  that  "the  church  at  Hill  Cliff  agreed  to  consider  the 
Liverpool  branch  as  a  distinct  branch."  His  labours  were 
successful  in  an  imusual  degree.  He  was  succeeded  by  Air.  John 
Hayes,  who  remained  among  the  people  until  his  death,  v»hich 
took  place  in  1735.  The  well  known  John  Macjiowan,  the 
author  of  the  "Dialogues  of  Devils,"  the  "Shaver,"  and  other 
works,  followed  Mr.  Hayes.  He  carried  on  the  business  of  a 
bread  baker  at  Warrington,  while  minister  at  Hill  Cliff.  This 
venerable  society  having  struggled  througli  three  centuries,  or 
more,  is  still  in  existence,  and  contained  in  1865,  107  meaibers, 
and  a  Sunday  School  of  M  children. 


164  HAXES   T   BEDTDDWTB. 

fedydd  y  crediniol.  Hyd  yr  ades;'  hon  yr  oedd  y  Bed- 
yddwyr  wedi  bod  yn  ymgymmysgu  ag  Ymneillduwyr 
yn  gyffredin,  heb  unrhyw  ymdrecli  adnabyddus  i 
ymfiurfio  yn  eglwysi  pennodol  a  gwabaniaethol;  ond 
rbaid  bod  ymwybodaeth  yn  eu  mysg,  eu  bod,  trwy  ea 
presenoldeb,  yn  noddi  ari'eriad  ag  yr  oedd  íTyddlon- 
deb  (fidelity')  idd  eu  Mbeistr,  yn  eu  gorfodi  i'w  gon- 
demnio.  "Yr  oedd  y  Bedyddvryr  (medd  Dr.  Stowell, 
yn  ei  {Puritans  of  England)  yn  wasgaredig  yn  mhlith 
sectau  eraill,  yn  gwabaniaetbu  oddiwrtb  eu  gilydd 
gyda  golwg  ar  amrywiol  bwyntiaa  mewn  atbrawiaeth, 
ond  yn  nnedig  yn  eu  gwrthodiad  o  fedydd  mabanod, 
ac  yn  ngbyfvngiad  yi  ordinhad  i  drocbiad  credin. 
wyr."  Gan  mai  fel  yna  yr  oedd  petbau  yn  bod,  diau 
laai  yn  araf  a  chyda  llawer  o  bwyrfrydigrwydd,  y 
buasent  yn  ymadael  â  ben  gyssylltiadau  {connections) 
gyda'r  rhai  yr  oeddynt  yn  cydanwylo  cynnifer  o 
egwyddorion,  ondnid  oedd  modd  caethiwo  neu  dawelu 
y  gwirionedd  a  breswyliai  yn  eu  mynwesau  cariad- 
lawn,  ac  fel  yr  oedd  argyboeddiadau  yn  cynnyddu 
mewn  sylweddolrwydd,  yr  oedd  yn  ennill  m.wj  o 
nertb  ar  gyfer  gweithrediad  annibynol  a  gwaban- 
iaetbol,  nes  o'r  diwedd  y  torodd  yn  rbydd  oddiwrth 
lyfFetbeiriau  sectyddol,  y  rbai  oedd  wedi  bod  yn 
atalfa  iddo  yn  ei  ucbel-geisiadau,  ac  a  anturiodd  yn 
WTol  i  ffurfio  eglwysi  i  Dduw  yn  ol  cynllun  yr  amserau 
apostolaidd. 

Ond  nid  dyma  y  cyfan,  oblegyd  yn  fuan  ar  ol  ffurf- 
iad  eglwysi  Bedyddiedig  ar  waban,  fe  deimlodd  y 
brodyr  a  fa  yn  offerynol  i'w  ffurfio  bwy  y  pwysig- 
rwydd  o  gael  undeb  ar  radd  belaetbach,  ac  yn  fuan 
mewn  canlyniad  i  byn  yr  ymddangosodd  cymmanfa- 
oedd  0  eglwysi  Bedyddiedig  mewn  partbau  pellenig 
a  gwasgaredig  o'r  wlad.  Fe  íì'urfiwyd  y  gyntaf  o'r 
rhai  byn  yn  Ngwlad-yr-Háf,  yn  y  flwvddyn  1653,  a 
dwy  flynedd  yn  ddiweddaracb,   &m  *yu  1655    fe    ffurf- 


CREDO   T   BEDTDDWTB.  165 

iwjd  cvmmanfa  y  Midland  Countiei^,  yn  Warwick, 
gan  gynnrycbiolwyr  eglwysi  Warwick,  Moreton, 
(Morton-in-the-Marsh),  Bourton-on-the- Water,  Al- 
cester,  Tewkesbury,  Hook- Norton,  a  Derby,  Wedi 
i'r  eglwysi  byn,  trwy  eu  cynnrycbiolwyr,  drefnn  y 
rbagarweiniolion,  bwy  a  gyboeddasant  ar  unwaith, 
sylfaeni  eu  bundeb,  yn  ngbyda  cbyfies  ffydd,  y  rhai 
gyda  golwg  ar  fyrder  a  cbyflawnder  cynnwysiad,  ni 
welwyd  eu  rbagoracb  gan  unrbyw  gytîelyb  gjva- 
deitbas  byd  y  dydd  bwn, 

Nid  oea  modd  gwneyd  y  credo  bwn,  o  eiddo  y 
Midland  Association,  yn  rby  adnabyddus,  na  gwneyd 
ei  gylcb  yn  rby  eang,  ac  nid  oes  modd  ei  fyfyrio  yn 
rby  fanwl,  yn  enwedig  gan  aelodau  ieaanc  ein 
beglwysi.  Mae  yn  cynnwys  mewn  cylcb  bycban, 
sylwedd  yr  "atbrawiaetb  iacbus,"  y  cyfryw  ag  y 
mae  Gair  Duw,  yn  ddiau,  wedi  ei  fwriadu  i  addysgu, 
Yn  y  dyddiau  presenol  o  grediniaetb  rydd  {loose), 
mae  angen  ar  ein  heglwysi  i  gael  eu  hadgofio  o'r 
dnwinyddiaetb  ag  oedd  yn  cael  ei  gredu  a'i  addysgu 
gan  ein  cyndadau  duwiol,  mewn  trefu  i  ddyfod  yn 
ganlynwyr  teilwng  o  ddynion,  y  rbai  trwy  ifydd  ac 
amyuedd,  ydynt  yn  awr  yn  gyfranogion  o  gyflawniad 
yr  addewidion.  Yr  ydym  gan  byny  yn  dymnno  ar 
ein  darllenwyr  i  olrbain  gyda  gofal  yr  esboniad 
rbagorol  canlynol  o  gredo  dynion  nad  oedd  aruynt 
ofn  dyoddef  dros  y  gwirionedd,  yr  bwn  a  ystyrient 
fel  yn  fwy  gwertbfawr  na  bywyd. 

Un  ar  humtheg  o  Erf.hjglan  Ffydd  a  Threfn,  « 
gydunwyd  arnynt  yn  unfrydol  gan  Genadau  a  gtrrddasant 
yn  Wariciek,  y  Sydd  dydd  oV  Sydd  mis  (&iai  Zydd), 
1655. 

"1.  Yr  ydym  ni  yn  credu  ac  yn  proffeso  mai  nn 
gwir  Dduw  sydd,  yr  bwn  yw  ein  Duw  ni;  yr  bwn 
sydd  yn   dragywyddol,   yn   Hollalluog,  yn  anngbyf- 


166  HANES    T    BEDTDDnYE. 

iiewidiol,  yn  anfeidrol,  ac  j'n  anamgyffi'edadwy;  yr 
liwn  eydd  Yspryd,  yn  meddu  ei  fodolaeth  ynddo  ei 
liunan,  ac  yn  rhoddi  bodolaeth  i  bob  creadur;  mae  efe 
yn  gwneuthur  yr  byn  a  ewyllysia  yn  y  uefoedd  a'r 
ddaiar;  yn  gweitbredu  pob  peth  yn  ol  cynghor  ei 
ewyllys  ei  bun. 

"2.  Fod  y  Bod  anfeidrol  bwn  yn  cael  ei  osod  allan 
yn  Dad,  y  Gair,  a'r  Yspryd  Glán;  a'r  tri  byn  un 
ydynt.     (1  loan  v.  7.) 

"3.  Yr  ydym  ni  yn  prolfesu  ac  yn  credu  fod  yr 
Ysgrjtbyrau  Santaidd,  yr  Hen  a'r  Newydd  Desta- 
mentau,  yn  air  a  meddwl  dadguddiedig  Duw,  yr  bwn 
sydd  yn  abl  i  wneuthur  dynion  yn  ddoetb  i  iacbaw- 
dwriaetb,  trwy  flydd  a'r  cariad  y  rbai  sydd  yn 
Ngbrist  lesu;  ac  eu  bod  wedi  eu  rhoddi  trwy  yspryd- 
oliaetb  Duw,  yn  gweitbredu  i  gael  dyn  Duw  yn  ber- 
íFaitb,  wedi  ei  berifeitbio  i  bob  gweitbred  dda;  a 
tbrw3'ddyut  bwy  yr  ydym  ni  (yn  nertb  Crist)  i  brofi 
pob  peth  a  ddygir  i  ni  dan  yr  enw  ifydd.  (2  Tim. 
iii.  15—17;   Isa.  viii.  20.) 

"4.  Ac  er  fod  Adda  wedi  cael  ei  greu  yn  gyf- 
iawn,  etto  iddo  syrtbio  trwy  demtasiynau  Satan;  ac 
fod  ei  gwymp  wedi  dymcbwelyd,  nid  yn  unig  efe  ei 
bunan,  ond  ei  bib'ogaeth  befyd,  gan  eu  gwnenthur 
bwy  yn  becbaduriaid  trwy  ei  anufndd-dod;  felly  ein 
bod  ni  wrth  natur  yn  blant  digofaint,  ac  yn  baloc- 
edig  or  grotb;  mewn  anwiredd  y'n  lluniwyd,  ac 
mewn  pecbod  y  beicbiogodd  ein  mamau  arnom. 
(Salm  li.  5;  Rbuf.  v.  12—15.) 

"5.  Fod  Duw  wedi  ethol  a  dewis,  yn  ei  gyngbor 
tragywjddol  rbyw  bersonau  i  fywyd  ac  iacbawdwr- 
iaetb,  cyn  sylfaenu  y  byd,  y  rbai,  yn  unol  â  byny  y 
mae  yn  alw,  ac  a  wna  alw  yn  effeitbiol,  a'r  rbai  y 
mae  efe  felly  yn  alw,  fe  fydd  yn  sicr  o'u  cadw  trwy 
ei  allu,  trwy  ifydd  i  iacbawdwriaetb.      (Act  xiii.  48; 


ATHRÁWIAETEAU    T   BEDTÜDWTR.  167 

Ephessiaid,  i.  3—5;  2  Thes.  ii.  13;  1  Pedr  i.  2,  &c.) 

"6.  Fod  etholedigaetb  yn  weithred  rydd  yn  Nuw, 
o'i  ewyllys  ei  huu,  ac  nid  ar  g^yfrif  unrhyw  weithred- 
oedd  rbagweledig,  neu  ffvdd  yn  y  creadur,  fel  cym- 
belHad  i  hyny.     (Eph.  i.  4 — 5;  Rbuf.  xi.  5 — 6.) 

"7.  Fod  lesu  Giisfc  yn  ngbyflawnder  yr  amser 
wedi  ymddangos  3'n  y  cnawd,  wedi  ei  eni  o  wraig,  ac 
yn  beríFaitb  gyfiawn  efe  a  roddodd  ei  bun  dros  yr 
etboledigion  i'w  pryuu  i  Dduw  trwy  ei  waed.  (loan 
X.  15;  Epb.  V.  25—27;  Dad.  v.  9.) 

"8.  Fod  pawb  dynion,  byd  nee  ybywbeir  bwy  gan 
Grist,  yn  feirvv  mewn  caraweddau  a  pbecbodau 
(Epb.  ii.  1);  ac  fel]y  beb  feddu  gallu  ynddynt  ea 
buuain  i  greda  i  gadwedigaetb.  (loan  xv.  5.)  Ond 
mae  ftydd  yn  rbodd  râd  o  eiddo  Duw,  ac  yn  weitbred 
uertbol  o  eiddo  Duw  yn  yr  enaid,  jn  gyfielyb  i  adgy- 
fodiad  Crist  oddiwrtb  y  meirw  (Epb.  i.  19 — 20. 
Gan  byny  na  cbydsyniwcb  â'r  rhai  sydd  yn  dal  fod 
Duw  wedi  rboddi  gallu  i  bawb  dyniou  gredu  i  iacb- 
awdwriaetb. 

"9.  Mae  Crist  yw  unig  wir  Frenin,  Offeiriad,  a 
Pbropbwyd  yr  eglwys,  (Act  iii.  22 — 23;  Heb.  iv. 
14,  &c.,  viii.  1,  &c.) 

"10.  Fod  pob  dyn  ag  sydd  yn  oael  ei  gyfiawnbau, 
yn  cael  ei  gyfiawnbau  trwy  Grist.  (Rbuf.  riii.  33; 
1  Cor.  vi.  11;)  yn  ddealledig  trwy  fiydd;  ac  nad  oes 
un  dyn  yn  cael  ei  gyfiawnbau  yn  rbanol  trwy  Grist, 
ac  yn  rbanol  trwy  weitbredoedd.  (Rbuf.  iii.  20; 
xxiii.  30;  Gal.  iv.  4.) 

"11.  Mai  lesu  o  Kazareth,  am  yr  bwn  yr  oedd 
Tsgrytbyrau  yr  Hen  Destament  yn  propbwydo, 
ydyw  y  Gwir  Fessiab  a  lacbawdwr  dyn;  ac  ei  fod  ef 
wedi  marw  ar  y  groes,  iddo  gael  ei  gladdu,  iddo  gyfodi 
dracbefn  yn  yi  un  coriF  ag  y  dyoddefodd,  ac  ei  fod 
wedi  esgyn  ar  ddeheulaw  y  Mawredd  yn  y  goruwcb- 


168  HANES   T   BEDTDDWTB, 

leoedd,   i  ymddangos  jn  mhresenolleb   Daw  i  eiriol 
drosom  ni. 

"12.  Y  djlai  pawb  ag  y  raae  ffydd  wedi  cael  ei 
gweithreda  yn  eu  calonau  trwy  allu  Duw,  yn  ol  ei 
ewyllys  ei  hun, — y  dylent  fod  yn  ofalus  i  gyflawni 
gweithredoedd  da,  ac  i  barhau  ynddynt,  yn  gweith- 
reda oddiar  egwyddcrion  gwir  ffydd,  ac  mewn  cariad 
difTuant,  yn  edrych  ar  ogoniant  Daw  fel  eu  prif 
amcan.  (Tit.  iii.  8;"  Heb.  xi,  6;  1  Cor.  vi.  9,  10,  a 
10,  31.) 

.  "13  Mae  yr  boll  rai  hyny  ag  sydd  yn  proffesa 
ffydd  yn  Nghrist,  ac  yn  dangos  hyny  yn  en  ffrwythau, 
ydynt  briodol  ddeiliaid  bedydd.  (Math,  xxviii.  18  19.) 
"14.  Nad  ydyw  y  bedydd  hwn  i'w  weinyddc  trwy 
daenellu,  end  trwy  drochi  y  person  yn  y  dwfr,  yn 
arddangosiad  o  farwolaeth,  claddedigacth  ac  adgy- 
fodiad  Crist.  (Rhuf.  vi.  3,  4;  Col.  ii.  12;  Act  viii. 
38,  39.) 

"15.  Y  dylai  personan  wedi  eu  bedyddio  fel  hyn, 
trwy  gydayniad  ewyllysgar,  rodio  gyda  ea  gilydd,  fel 
y  byddo  Daw  yn  rhoddi  cyfleastra  iddynt,  yn  eglwysi 
gwahaniaethol,  nea  gynnulleidfaoedd  Sion,  yn  parhaa 
ynathi-awiaeth  yr  apostolion,  ac  mewn  cymdeithas,  yn 
tori  bara,  a  gweddi  fel  cydaelodau  yn  gafala  am  y 
naill  y  Hall,  yn  ol  ewyllys  Daw.  Mae  yr  hoU  ordin- 
badaa  hyn  o  eiddo  Crist  yn  cael  eu  gorchymyn  idd 
ei  eglwys,  i  gael  eu  cadw  hyd  ei  ail-ddyfodiad,  yr 
hwn  y  dylem  ni  oil,  yn  ddyfal,  ddysgwyl  am  dano. 

"16.  Y  bydd,  ar  yr  amser  appwyntiedig  gan  yr 
Arglwydd,  i  gyrff  meirw  pawb  dynion,  y  cyfiawn  a'r 
anngbyfiawn,  gael  en  cyfodi  drachefn  o'u  beddau,  fel 
y  byddo  i  bawb  dderbyn  yn  ol  yr  hyn  a  wnaethant 
yn  y  corff,  pa  nn  bynag  ai  da  ai  drwg." 

Mae  y  crynodeb  byr  uchod  yn  cynnwys  boll  athraw- 
iaetbaa  annhebgorol  y  ffydd  Gristionogol,  a  He  bynag 


TROAD    ALLAN   T   DDWY   PIL.  169 

y  raae  yn  cael  ei  ddeall  yii  g-ywir,  fe  a  yn  mhell 
iawn  tuag-  at  wneuthur  unrhyw  gredadyn  "yn  ber- 
ffaith  yn  Ng-hrisfc  lesu." 

Ni  fu  er    hyny,    ond   ycbydig-    flynyddoedd    o    or. 
phwysfa  wirioneddol  i'r  canlynwyr   flyddlawn  hyn  o 
eiddo   yr    Arglwydd;  oblegyd  caufyddir  oddiwrth  jrr 
amseriad  ucbod,  iddynt  gyfarfod  yn  y  flwyddyn  1655, 
yr    bon   ydoedd  ail    flwyddyn    yr   AraddifFyniad,  dan 
Oliver  Cromwel,  ac  wedi  iddo  ef  farw,  y  3ydd  o  Fedi, 
1658,  a  cbael  ei  ganlyn  am   gyfuod   byr,   gan    ei   fab 
ofnus  a  digalon  Ricbard  Cromwel,  ac  wedi  hyny  gan 
Charles   II.,  fe  giliodd  rhyddid  crefyddol  i  gornelau, 
aci  leoedd  gwladaidd  ymneillduedig,  hyd  nes  y  torodd 
allan    y   dyrahestl   o    awdurdod    tra-arglwyddiaetbol 
yn  cael  ei  haufon  gan  y  brenin  trwy  yr  boll   wlad,   a 
threulio  ei  hunan  allan  a  marw.     Pan   esgynodd   ei 
frawd  lago  II.,  i'r  orsedd,  fe  geisiodd  yntau  lywodr- 
aetbu  ar  gefn  yr  honiad  ífòl  o  "Hawl  Ddwyfol,"  ac  fe 
wnawd  pob  ymdrech  i  lethu  yspryd  rhyddid  crefyddol, 
ac  i  orfodi  dynion  i  greda   yn  bawliau   apostolaidd 
yr   "Eglwys  Sefydledig."     Yn  y  flwyddyn  1661,   fe 
basiwyd  y   Corporation  Act,  ac  yn  yr  un  flwyddyn  fe 
ddarfa  i'r  Brenin  a'i  Gryugbor-lys  ddwyn  allan  ddeddf 
yn  erbyn  cynnulliadau  crefyddol,  sef  yn  erbyn   pawb 
ag  oeddynt  yn  ceisio  addoli  Duw  yn  ol  deddfan   eu 
cydwybodau  eu  hunain.     Yn  y  fl.    1662,   fe  dderbyn- 
iodd  "  D'  Act  of  Utiiformity  "  y  sol  freiniol;  ac  ar  y 
24ain   o   Awst  yn  yr  un  flwyddj^n,   y   trowyd   allan 
JDdwy  FU  o'r  gweinidogion  goreu  yn   Eglwys   Loegr 
— ie,   allan  o'u  tai   a'u  cartrefleoedd,  i  geisio  am  ea 
bara  beunyddiol  y  ffordd  oreu  y  gallent.     Yn  y   fl, 
1664,  fe  basiwyd  deddf  i  ddodi  i  lawr  {suppress   ''sedy 
itious  Conventicles")  "Cynnulliadau  Terfysglyd,"*   ac 

*  Conventicle  y  gelwid  pob  cynnulliad  annghyfreithlon,  sef 
y  rhai  nad  oeddynt  mewn  cyssylltiad  a'r  Eghvys  Wladol;  a 
"(  hynnulleidfa  Dertys:^lyd,"  (pa  inor  dawol  byna;,'  fyddai)  y 
gelwid  pob  cynnulliad  tuallan  i'r  Eghvysi  Gwlailol.  Yr  oeJd  y 
blaid  ormesol  hon  ag  oedd,  ac  hefyd  sydd,  yn  ceisio  pardduo 
eghvysi  tawel  a  diniwed,  trwy  roddi  enw  drwg  arnynt. 

H 


170  HANE3    T    BEDYDDWTR. 

fe  ddylynwyd  hon  yn  j  flwyddyn  ganlynol  gan  j 
"i^iVe  Jlilâ  Act,"  yr  hon  oedd  yn  gwahardd  un  math  o 
gwrdd  crefyddol  (oddieithr  eiddo  yr  Eglwys)  i  gael  ei 
gynnal  o  fewu  pum'  milltir  i  unrhyw  dref  marchnad. 
Yn  y  fl.  1680,  fe  wnawd  y  '■'■Conventicle  Act"  yn  fwy 
caeth  a  gormesol;  ac  yn  y  fl.  1673,  fe  ddarfii  y 
Test  Act  gyflawni  i  eithafion  y  trifling  gormesol  hwn 
gyda  chenedl  anrhydeddus.  Yr  oedd  y  bobl  wedi  en 
chwerwi,  ac  er  nad  oeddynt  yn  tori  allan  i  wneyd 
ymosodiadau  gcrthrechol,  etto  yr  oedd  yr  anfodd- 
lonrwydd  sarng  a  chuddiedig  yn  gweithio  ei  ffordd 
yn  ddirgel  i  ysgwyd  yr  orsedd,  ac  yn  y  diwedd  fe 
daflodd  oddiar  ei  orsedd  y  brenin  gormesol.  Yn 
y  fl.  1688,  fe  gymmerodd  y  chwyldroad  le,  ac  fe 
gafodd  rhyddid  crefyddol  edrych  ar  y  cwmwl  ym- 
adawedig  yn  ngwaith  y  brenin  yn  ffoi, — ffbad  nad 
oedd  neb  yn  blino  o'i  herwydd, — ffoad  y  brenin,  ie 
brenin  ag  oedd  yn  cael  ei  ffieiddio. 

Fe  gafodd  William  III.  feddiant  o'r  orsedd,  a 
chafodd  cydwybod,  anwaith  yn  rhagor,  le  rhydd  i 
weithredu,  a'r  llyfFetheiriau  ag  oeddynt  wedi  bod  yn 
caethiwo  y  meddwl  am  ddeng  mlynedd  ar  ugain  ea 
tori  trwy  dd^chweliad  i  ryddid  o  argyhoeddiad 
gonest  a  goleuedig.  Faint  oedd  mawredd  y  dyoddef- 
aint,  yn  enwedig  y  cyfryw  ag  oedd  yn  cael  ei 
ddyoddefyn  ddirgel,  mewn  cartrefleoedd  annrheith- 
iedig,  plant  newynllyd,  a  braw  parhaus  rhag  i'r 
"ysbiwr"'  {informer^  dori  i  mewn  ar  awr  gyssegt- 
edig  y  weddi,  ni  all  dyn  byth  ei  ddarlunio,  na 
chwaith  ei  amgy&ed  i  berffeithrwydd!  Mewn  gwir- 
ionedd  "teyrnasiad  o  ddychryn"  ydoedd;  ac  yn 
gymmaint  yn  fwy  creulon  ar  gyfrif  ei  weinyddwyr 
oifeiriadol.  Pa  mor  ddychrynllyd  bynag  y  mae 
gormesiau  gwleidia;lol  wedi  bod,  y  mae  gormesiau 
crefyddol  wedi  bod  yn  mhob  ystyr  yn  llawer  mwy 
dychrynllyd;  oblegyd  yn  y  blaenaf,  y  mae  y  gwleid- 
iadwr,  o  angeurheidrwydd,  yn  dal   rhai  o   syniadau 


CARCHARIAD   BUNTAN.  171 

ein  dynoliaeth  gyffredinol;  oncl  yn  y  crefyddol  y  mae 
dynoliaeth  ei  hunan  wedi  ei  dyddimu,  nen  ei  llynca 
i  fyny  yn  yr  offeiriad.  Mae  gwleidiadwr  yn  arbed 
y  bobl  i  raddau  belaeth  am  fod  eu  bangen  bwy  arno; 
ac  y  mae  ei  angenrbeidrwydd  gwleidiadol  yn  gweitb- 
redu  i  roddi  atalfa  ar  ei  ddrygioni;  ond  mae  y  Hall, 
trwy  argymmeryd  yn  rbyfygus  i  weitbredu  dros 
üduw,  yn  mogi  pob  teimlad  o  ddynoliaetb  mewn 
sèl  ddall-bleidiol  i  "wneutbur  gwasanaetb  i  Dduw;" 
ac  wedi  tawelu  y  Uef  ddistaw  fain  o'r  ddynoliaetb 
bono  yn  ei  galon  ei  bun,  nid  oes  dim  yn  aros  wedi 
byny  ond  yr  yspryd  drwg  yn  ngwisg  yr  oifeiriad. 

Yn  y  fl.  1660,  fe  ddaliwyd  y  dyn  enwog  bwnw, 
Jobn  Banyan,  mewn  cyfarfod  crefyddol,  ac  fe'i 
carcbarwyd  ef  yn  ngbarcbar  Bedford,  lie  y  bu  yn 
garcbaror  am  ddeuddeg  mlynedd,  ac  a  gafodd  ei 
ryddhau  yn  y  fl.  1672.  Ni  cbaniatai  ei  erlidwyr  nn 
matb  o  dynerwch  gyda  golwg  ar  ddysgyblaetb  lem 
y  carcbar  yn  ei  amgylcbiad,  a  pba  faint  by  nag  o 
ryddid  a  ganiatawyd  iddo  ei  fwynbau  yn  acblysnrol, 
yr  oedd  yn  ddyledus  am  byny,  yn  gyfangwbl  i  gar- 
edigrwydd  dynol  ceidwad  y  carcbar.  Pel  engraifiì;  o 
yspryd  y  dyddiau  byny,  dyfynwn  ran  o'i  gybuddiad 
{indictment)  yr  byn  sydd  fel  y  canlyn: — "Fod  Jobn 
Bunyan,  o  dref  Bedford,  labrwr,  yr  bwn  sydd  berson 
o'r  cyfryw  a'r  cyfryw  sefyllfaoedd,  y  mae  efe  er  y 
cyfryw  amser,  yn  gythreulig  ac  yn  ddinystriol  wedi 
ymgadw  rbag  dyfod  i'r  eglwys  i  wrando  gwasanaetli 
Dwyfol,  ac  y  mae  efe  yn  gynnaliwr  cyffredin  am- 
rvwiol  gyrddau  a  cbynnuUiadau  anngbyfreitblon,  ac 
yn  acbosi  terfysg  mawr  a  gwyrdroad  deiliaid  da 
y  deyrnas  bon,  yn  groes  i  ddeddfaa  ein  Gorucbaf 
Arglwydd,  y  Breuin,  &c."  Yr  oedd  ef  yn  cael  ei 
erlyn  gan  rai  o'r  esgobion  gyda'r  fatb  ddyfal-barbad 
erlidgar,  fel  pan  glywsanb  am  dynerwcb  ceidwad 
y  carcbar  tuag  ato,  yr  bwn,  dywedir,  oedd  yn 
caniatau  i  Jobn  Buuyan  i  dalu  ymweliad  a  i  gyfeilliou 


172  HANES    T   BEDTDDWTR. 

a'i  berthynasau,  yn  achlysurol,  hwy  (yr  esgobion) 
a  anfonasant  gonad  arbenig  i  edrych  a  oedd  hyn  yn 
wirionedd  ac  i'w  hysbysa  hwy  o  hyny,  Gorcbymyn- 
wyd  iddo  i  fyned  i'r  carcbar  yn  y  nos,  gan  fod  Bunyan 
yn  cael  caniatad  yn  fynycb  i  aros  ycbydig  gyda  ei 
deulu  gartref.  Yr  oedd  Bunyan  wedi  cael  y  caniatad 
hwn  y  noswaitb  bono,  ond  yr  oedd  ei  yn  teimlo  y 
fatb  anesmwytbder  fel  y  dywedodd  wrtb  ei  wraig, 
fod  yn  rhaid  iddo  ddycbwelyd  i'r  carcbar  yn  ddiat- 
treg.  A  dychwelyd  a  wnaetb  yn  union;  a  pban 
ddaeth  yr  ysbiwr  i  mewn,  yn  fuan  ar  ol  dycbweliad 
Bunyan,  efe  a  ofynodd,  "A  ydyw  yr  boll  garcbar- 
orion  yn  ddyogel? "  Atebodd  ceidwad  y  carcbar, 
"ydynt."  Ebe'r  ysbiwr,  "A  ydyw  Jobn  Bunyan  yn 
ddyogel?"  "Ydyw."  "Gadewcb  i  mi  ei  weled  ef." 
Dygwyd  Bunyan  o'i  flaen;  yna  yr  ysbiwr  a  ymadaw- 
odd,  ac  a  bysbysodd  fel  yr  oedd  petbau  yn  bod;  ac 
fel  byn  y  dinystriwyd  amcan  yr  esgobion  cyfrwys- 
ddrwg  gan  Un,  yr  Hwn,  "  Works  in  a  mysterious  way, 
his  ivonders  to  perform." 

Rhaid  fod  dyoddefiadau  y  Bedyddwyr  yn  fawrion 
yn  y  cyfnod  hwn  o  erledigaeth  Brotestanaidd,  gan 
eu  bod  hwy  yn  mhlitb  yr  baerwyr  mwyaf  pender- 
fynol  dros  ryddid  crefyddol.  Mae  y  canlynol  o 
Hanesiaeth  Crosly  yn  llefaru  mwy  nag  y  gall  cyf- 
rolau  cyfain  wneyd,  gyda  golwg  ar  ormesiadau  an- 
ngbyfiawn  ar  un  Haw,  ac  o  ifyddlondeb  diwyro  ar  y 
Haw  arall,  o  eiddo  canlynwyr  bedyddiedig  y  Gwared- 
wr.  Mr.  Wilmot  ydoedd  weinidog  ar  eglwys  y  Bed- 
yddwyr yn  Hook  Norton,  yn  Oxfordshire: — 

"Yn  ngbylcb  y  flwyddyn  1664,  cawsant  eu  dal  yn 
ea  cwrdd,  a'u  cludo  i'r  castell  yn  Oxford.  Ar  adeg 
arall  cawsant  eu  banfon  i  garcbar  Witney.  Cafodd 
Mr.  Wilmot  ei  ddirywo  o  £20,  am  yr  byn  y  cym- 
merwyd  ei  boll  feddiannau  oddiarno.  A  pban  na 
chawsant  ddigon  yn  y  meddiannau  rbag-grybwylledig 
i'w  buddloui   hwy,  hwy   a  gymmerasant  feddiannau 


CAECHAEIAD  WILMOT.  173 

Mr.  Hymphrey  Gillefc,  gwlanwr,  yr  liwn  oedd  wedi 
cael  ei  g3'mmei"yd  i  fyny  yn  yr  un  cwrdd.  Fe  aetU 
tad  Mr.  Wilmot,  yr  liwn  oedd  eglwyswr  selog,  at 
Syr  Thomas  Pennystone,  sef  yr  ynad  oedd  wedi  ei 
gondemnio  ef  i  garchar,  ac  a  ddymuuodd  arno  rydd- 
hau  ei  fab.  Atebodd  yr  ynad, — 'fe  gaiif  bydra 
yn  y  carcbar.'  Atebodd  Mr.  Wilmot,  'fe  ddywed- 
odd  ynad  arall  yr  un  peth,  ond  y  mae  efe  wedi 
marw.'  'Er  ei  fod  ef  wedi  marw,  (meddai  Syr 
Thomas)  etto  ni  chaiff  ei  waith  ef  farw.'" 

"Yr  oedd  Mr.  Thorpe,  ceidwad  y  carchar  yn 
Oxford,  yn  greulon  iawn.  Ni  chaniatai  iddynt 
weddio  gyda  eu  gilydd;  ac  os  buasent  yn  gofyn 
beudith  ar  eu  bwjd,  deuai  i  mewn  mewn  Hid  mawr, 
ac  a'u  cythryblai  hwy,  gau  ddywedyd,  'Beth!  a 
yd3^ch  yn  pregethu  uwchben  eich  ymborth.' 

"Fe  gafodd  meddiannau  Mr.  AVilmot,  yr  hwn 
oedd  wedi  cael  ei  garchara  ddwywaith  yn  ngharchar 
Oxford,  eu  cludo  i  Chipping  Norton,  a'u  crio  yn 
gyhoeddus  amrywiol  weithiau  i  gael  eu  gwerthu 
ar  ddyddiau  marchnad;  ond  nid  oedd  neb  a  gynnyg- 
iai  eu  jjrynu.  Fe'u  cludwyd  i  Swansford,  i  dỳ  un  o'r 
yspiwyr,  yr  hwn  ni  allasai  wneuthur  arian  o  honynt; 
o'r  diwedd,  dygwyd  hwy  drachefn  i  Hook  Norton,  a 
cbyhoeddwyd  yno,  y  byddai  i  hwy  bynag  a  roddai 
i  lawr  ugain  swlU  eu  cael  oil;  a  darfa  i  gyfaill  i  Mr. 
Wilmot  wneyd  hyny,  a  chafodd  Mr.  Wilmot  ei  boll 
feddiannau  drachefn.  Pan  ryddhawyd  Mr.  Wilmot 
o  garchar  Witney,  darfu  iddynt  ei  esgymmuno  ef, 
ac  fe  ddygwyd  amryw  writs  yn  ei  erbyn  ef,  ond  fe'i 
hysbyswyd  ef  o  berthynas  iddynt,  ac  efe  a  ffòdd,  ac 
felly  a  ddiangodd  o'u  dvvylaw  hwynt." 

Yr  oedd  hwn  yn  gyfnod  o  dywyllwch,  a  phrudd- 
der,  a  cholled.  Yr  oedd  yr  JEi/Iwi/suyr,  yn  cael  eu 
cymhell  gan  lŷs  ll3^gredig,  gyda'r  hwn  yr  ocddynt 
yn  gyfeillion, — yr  oeddynt  yn  llawenychu  yn  nghyf- 
yngderau    yr    Ymneillduwyr   yn   gyifredin,    ond    yn 


174  HANES   Y   BEDTDDWTE. 

nghyfyngderau  y  Bedyddwyr  yn  neillduol.  Yr  oedd 
y  cyrddau  i  addoli  Duw  naill  a'i  yn  cael  eu  tori  i  fyny 
yn  liollol,  neu  eu  gosod  yn  agored  i  drugaredd  heid- 
iau  o  yspiwyr  isel  a  barbaraidd,  yn  nghyd  a  swydd- 
ogion  diegwyddor  a  dideimlad,  y  rhai  a  gymmerent 
liyfrydwch  bwystfilaidd,  i  ddwyn  allan  i'r  llythyren 
fwriadau  erlidgar  y  llŷs  digydwybod  ac  anllad.  Mae 
yn  ffaith  ddiymwad  fod  y  nifer  o  60,000  o  Annghyd- 
ifurfwyr  wedi  cael  eu  carcbaru  rbwng  y  flvvyddyn 
1660  a  1668,  gan  drais-arglwyddiaetb  grefyddol  y 
cyfnod  hwnw;  ac  fodyn  ngbylcb  5,000  o  bonyut  wedi 
marw  yn  y  carcbarau;  ac  fod  y  golled  mewn  roedd- 
ianuau  i'r  bobl  byn,  yn  cael  ei  achlysuru  trwy  ddi- 
rwyon,  cymmeryd  eu  meddiannau  oddiarnynt,  yn 
ngbyd  a  fiyidd  awdurdodol  eraill  o  yspeilio,  yn  ddim 
llai,  yn  ol  Neal,  na  rbwng  deuddeg  a  pbedwar-ar. 
ddeg  o  filiwnaii  o  bunnau."  ''''  See  History  of  Midland 
Association,  p.  31. 

Mewn  canlyniad  i  Cbwyldroad  y  flwyddyn  1688,  ac 
adferiad  rhyddid  crefyddol,  yr  oedd  Bedyddwyr  yn 
ail-ddyfod  i'r  golwg  yn  boll  ranau  y  deyrnas,  ac  yn 
iiurfio,  neu  ail-gyfansoddi  eu  beglwysi  yn  niferi  tra 
lluosog.  Oblegyd  pan  gyboeddwyd  yn  y  flwyddyn 
1689  fod  cwrdd  cyifredinol  i  gael  ei  gynnal  yn  Llun- 
dain,  darfu  uwchlaw  cant  o  eglwysi  ateb  i'r  cais  trwy 
anfon  eu  ceuadon  i'w  cynnrycbioli  yn  y  gynnulleidfa 
neu  y  gymmanfa  bono.  Yn  y  gymmanfa  bono  y 
mabwysiadwyd  y  Cyffes  FJydd  enwog  mewn  deuddeg- 
ar-ugain  o  Reolau,  ac  y  penderfynwyd  iddo  gael  ei 
wasgaru  yn  boll  eglwysi  y  deyrnas.  Mae  y  Cyiiesiad 
bwn  yn  cynnwys  coriF  cyflawn  o  dduwinyddiaetb 
atbrawiaetbol  ac  ymarferol,  mewn  ft'urf  gryno,  ac 
nid  ydyw  yn  ddim  ond  cyfiawnder  i  ycbwanegu  y 
byddai  yn  fantais  barbaus  i  eglwysi  a  tbeuluoedd  i 
fod  yn  adnabyddus  a'r  gwaitb  gwir  bwysig  ac  Ys- 
grytbyrol  bwn.  Oblegyd,  gyda  golwg  ar  "atbraw- 
iaetb  iacbus,"    líÿddlondeb — cywirdeb   tuag  at  yr  or- 


CROMWEL    a'r  WALDEXSIAID.  175 

dinhadau  efengylaidd,  a  duwioldeb  ymarferol,  fe  ddeil 
ei  gymhara  a  gweitbiau  blaenaf  yr  oes  bono,  neu  un- 
rbyw  oes  anysprydoledig  arall.  Tn  mblitb  yr  boll 
"gytìession  "  Hydd,  ni  bu  erioed  ei  ragoracb,  os,  yn 
wir,  y  gwelwyd  erioed  ei  gystal.  Fe  fa  y  Cyffes  bwn 
am  yn  agos,  os  nid  am  lawn,  gant  a  banner  o  flyn- 
yddoedd  yn  gyullun  cydnabyddcdig  o  atbrawiaetb  a 
cbymmundeb  i  eglwysi  Bedyddiedig  y  Deyrnas  Gyf- 
unol;  ond  yn  mba  le  y  mae  yn  cael  ei  gydnabod  felly 
yn  bresenol?  Pa  nifer  sydd  o'n  beglwysi  dlweddar, 
neu  o'n  baelodau  eglwysig  sydd  yn  gwybod,  byd  y 
nod,  ana  ei  fodolaeth?  Pa  le  y  mae  y  gweinidogion 
a  gymmerant  draffei'tb  i'w  esbonio  ef,  a'i  gymbaru 
trwyddo  oil  a'r  Ysgrytbyrau  Santaidd,  neu  pwy  sydd 
yn  gwneyd  ymdrecb  i'vr  wasgaru  yn  mblitb  eu  bael- 
odau ieuanc?  Ocb!  yr  ydym  wedi  cwymjDO,  ac  mae 
yr  aur  pur  wedi  newld! 

Yn  ystod  y  canrif  bwn  y  darfu  i'r  gwrol  Cromwel 
ymyraetb  yn  ddiofn  ar  ran  y  Waldensiaid  erlidiedig, 
ac  a  anfonodd  Syr  Samuel  Moreland  i  dalu  ymweliad 
a'r  dyifrynoedd  ac  i  ymddadleu  a'u  gortbrymwyr, 
ac  i  esmwytbau  angenion  y  bobl  byn  ag  oedd  yn 
cael  cymmaint  o  gamwri.  Mor  anrbydeddus  y  cyf- 
erbyniad  rbwng  y  weitbred  bon  o  drugaredd  o  eiddo 
Cromwel,  a'i  ganlynydd,  Cbarles  II.,  yn  ei  waitb  yn 
erlid  ac  yn  lladd!  Mae  ein  gwyuebau  yn  gwrido  o 
gywilydd  o  berwydd  gweitbredoedd  yr  olaf ;  ond  o 
berwydd  yspryd  rbyddfrydig  a  cbariadlawn  Cromwel 
ddifenwedig,  yr  ydym  yn  teimlo  rbyw  frwdfrydedd  o 
fawrygiad,  y  cyfryw  na  all  geiriau  byth  ei  ddarlunia, 


176  HANES   T   BEDTDDWTK. 

CA-NRIF    Y    DAUNAWFED. 

Eb  fod  J  daunawfed  canrif  yn  awr  yn  agor  o'n 
blaen,  etto  y  mae  genym  un  sylw  yn  ychwaneo-ol  i'w 
wneyd  ar  amgylcLiadau  yr  ail  ganrif  ar  bumtbeg. 

Tra  yr  oedd  Bedyddwyr  y  deyrnas  bon  yn  dy- 
oddef  dan  y  ddeddf  baiarnaidd,  o'r  ffurf  waetbaf  o 
ormesiaetb  eglwysig,  yr  oedd  eu  brodyr  y  rbai  oedd- 
ynt  wedi  fl'oi  rhag  y  ddeddf  bono,  i,  y  pryd  byuy, 
diroedd  gwylltion,  a  cboedwigoedd  dilwybr  America, 
yn  decbreu  ar  y  gwaitb  o  blanu  eglwysi  yn  y  ddi- 
ogelfa  ifafriol  bono,  oddiwrtb  erlidigaetb  offeiriadoL 
Yn  ol  Dr.  Benedict,  yr  oedd  un  ar  bumtbeg  o 
eglwysi  Bedyddiedig  wedi  eu  ffurfio  yn  y  cyfandii 
hwnw  yn  yr  ail  ganrif  ar  bumtbeg.  Gan  fod  yn 
bwysig  i  feddu  côf-ysgrif  o  gycbwyniadau  cynnar  y 
teulu  Bedyddiadol  mawr  anfertbol  yn  America,  mae 
y  canlynol  yn  gofrestyr  o'r  eglwysi  boreucl  byny  yn 
America,  wedi  ei  dalfyru  a'i  osod  mewn  trefn  o'r 
llyfr  mawr  a  gwertbfawr  o  eiddo  yr  awdwr  llafurus 
ncbod.  Fe  ddecbreuwyd  Providence,  yn  Rbode 
Island,  gan  yr  enwog  Roger  Williams,  yn  y  flwy- 
ddyn  1639.  Fe  ddecbreuodd  yr  eglwys  gyntaf  yn 
Newport,  yn  yr  ynys  bono,  yn  y  flwyddyn  16-44,  a'r 
ail  yn  yr  un  dref,  yn  y  flwyddyn  1656;  fe  gyfododd 
y  gyntaf  yn  Swansea,  Massacbusetts,  yn  y  flwyddyn 
1663;  a'r  gyntaf  yn  Boston,  yn  yr  un  dalaetb,  yn  y 
flwyddyn  1665.  Yr  eglwysi  yn  Nortb  Kingston, 
Newport,  Soutb  Kingston,  a  Tiverton,  yr  oil  yn 
Rbode  Island,  a  ddecbreuwyd  ar  waban,  yn  y  blyn- 
yddoedd  1665,  1671,  1680,  a  1685.  Dechreuwyd  yr 
eglwys  yn  ^  New  Jersey,  yn  y  flwyddyn  1688,  a'r 
gyntaf  yn  Mbennsylvania  (Lower  Dublin)  yn  y  flwy- 
ddyn 1689;  a  daetb  yr  ail  eglwys  yn  New  Jersey,  i 
fodolaetb  yn  yr  un  flwyddyn.  Yn  canlyn  cawn  yr 
eglwys  gyntaf  yn  Cbarleston,  yn  Soutb  Carolina,  yn 
J  flwyddyn  1690;  yn  Cobansey,  yn  y  flwyddyn,  1691; 


BEDTDDWÎR   AMERICANA  TDD.  177 

yr  ail  e^-lwys  yn  Swansea,  yn  y  flwyddya  1(^93;  a'r 
eg-lwys  gyntaf  yn  Philadelphia,  yu  y  flwyddyn  1098. 
Gellir  dywedyd  am  y  rhai  hyn,  mai  liwy  oeudynt 
Bylfaen  y  coriF  mawr  o  Fedyddwyr  yn  America;  ac 
mai  hwy  a  hauodd  yr  had,  yr  hwn  in,  dan  fendith  y 
nefoedd,  yn  gyfrwng  i  gynnyrchu  ffi  wyth,  yn  agos 
yn  mhob  parfch  o'r  cyOuidir  Araoricanaidd,  yn  nghyd 
ag  mewn  rhanau  pellenig  o'r  ddaiar.  Hub  gael  en 
llyffetheirio  gan  eglwys  wladol,  ac  yn  mwynhau 
rhyddid  cydwybod,  y  cyTryw  na  feddianuodd  Ewrop 
erioed,  mac  y  Bedyddwyr  yn  America  wedi  tafla  eu 
corfF  rhienyddol  (parent)  jn  Mhrydaiu  iawr,  braidd  yn 
hollol  i'r  cysgodion;  ac  mae  y  ferch  wodi  ravned 
gymmaint  o  flaen  y  fam  mewn  tyfiant,  fid  y  mae, 
bron,  yn  rhy  anhawdd  eu  cj'mharu  à'ii  gilydd.  Ni 
fyddai  yn  gywir  i  ddyvvedyd,  "fod  y  fam  yn  foddlon  i 
wywo;"  ond  gellid  siorhau,  hcb  ofai  gwrtbwyiicbiad, 
fod  y  ferch,  gyda  golwg  ar  icchyd,  netdh,  a  Hrvvyth- 
lonrwydd  ymledaenol,  yn  dysgu  gwersi  bnddiol  i'r 
fam  oedranus. 

Tr  oedd  ymledacniad  y  teulu  Bedyddiadol  yn 
America  yu  y  daunawfed  canrif  yn  gyilym  ac  yn 
eang  iawn.  Canfyddir  oddivvrth  yr  hysbysiadau 
blaenorol,  fod  un  ar  bumtheg  o  ea'lw^'si  ar  y  cyfandir 
hwnw,  yn  nechreuad  y  canrif  hwn;  ond  ea  bod  wedi 
cyunyddu  erbyn  diwedd  y  canrif,  yn  agos  i  naw  cant 
o  eglwysi,  yn  cynuwys  yn  nghylch  tri  again  a  chwcch 
o  filoedd  o  aelodau.  Maeyn  dra  araheus  a  fu  bytb  er 
amser  yr  apostolion,  gynnydd  cyiFelyb  i'r  cynnydd  eyf- 
lymhwn.  Mae  fod  eglwysi y  Bedyddwyr  wedi  llnosogi, 
mewn  un  canrif  un  ar  hmnihefj  admgain  o  wcithiau,  yn 
betb  ag  y  gellir  dywedyd,  heb  betrusder  am  dano 
nad  oes  dim  cyíîelyb  iddo  mewn  hanesiaeth  diweddar . 

Nid  oes  ond  ychydig  betlian  o  natur  gysurus  i'w 
dywedyd  am  Fedyddwyr  y  Cyfandir  yn  ystod  y  canrif 
hwn.  Darfa'r  Mennoniaid,  y  rhai  ar  eu  cyfodiad 
cyntaf,    ocddynt   Fedyddwyr,    ac    a   ddalient   fwy   o 


178  HANEff  Y   BEDtDDẀTB. 

symlrwydd  a  dawioldeb  yr  Efengyl  na'r  rbif  luo'socaf 
o'r  sectau  eraill, — darfa  iddynt  hwy  ddirywio'n  gy- 
flym.  Y  rbai  hyny  ag  oedd  yn  Holland  a  suddasanty 
yn  raddol,  yn  gyntaf,  i  Arminiaeth,  wedi  hyny  i 
Sosiniaeth,  ac  raewn  amrywiol  amgylchiadau  i 
ammhenaeth  {scepticism')  perffaith.  Mae  Mr.  Orch- 
ard, yn  ei  ^''History  of  Foreign  Baptists"  yn  dywedyd 
am  danynt,  *'fod  eu  cyfoethogrwydd  wedi  lleihau  ea 
chwerwderau.  ac  eu  bod  yn  awr  fel  eraill  yn  nawyn- 
hau  melusderau  y  bywyd  hwn,  ae  eu  bod  mor  agored 
i  gerydd  ag  unrbyw  gyfundeb  Cristionogol.  0  uw«h- 
afiaeth  crefydd  rheswm  (balchder  y  deall,  yn  waedwyllt,- 
yn  chwyddedig, — Paul.  2  Tim.  iii.  4),  ac  o  gariad 
at  y  byd  hwn,  fe  gododd  ymraniadau  yn  yr  ail  a'r 
trydydd  canrifoedd  ar  bymtheg,  y  rhai  sydd  yn  gosod 
amgylchiadau  Bedyddwyr  y  cyfnod  hwn  mewn 
agwedd  isel.  Tywyllodd  yr  aur."  Tudalen  363 — 4.- 
Fe  barhacdd  Eglwys  Groeg  i  weinyddu  bedydd 
tnabanod  trwy  drochiad,  end  yr  oedd  yr  ordinhad  yn 
cael  edrych  arni  fel  íFurf-wag  yn  amddifad  o  nerth  ac 
ystyr  iddi. 

Fe  barhaodd  y  Vaudois,  er  eu  herlidigaethaa 
creulon,  i  arferyd  eu  hordinhadau  a'u  seremoniau 
syml,  ond  yn  y  flwyddyn  1721,  cawsant  orchymyn  i 
ddyfod  a'u  plant  at  offeiriad  Pabaidd  i'w  bedyddio, 
yn  nghorff  pedair  awr  ar  ugain  ar  ol  eu  geni,  o  dan 
gospedigaethau  creulon.  Yr  oedd  hyn  yn  cael  ei 
fwriadu  yn  ergyd  at  eu  daliadau  fel  Bedyddwyr,  ac 
fe  brofodd  yn  effeitbiol  hefyd  mewn  rhai  amgylch- 
iadau. Cafodd  cydwybod  a'r  Ysgrythyr  eu  tawelu — ■ 
eu  gwneyd  yn  fud,  ac  fe  ddaeth  yr  offeiriad  i  raddau 
arswydus  "yn  arglwydd  ar  etifeddiaeth  Daw;"  ac  oni 
bai  gofal  neilldaol  o  eiddo'r  nefoedd  fe  fuasai  olion 
diwedaf  y  canlynwyr  ffyddlawn  hyn  i  Grist  wedi  cael 
eu  hysgubo  oddiar  wyneb  y  ddaiar.  Ond  fe  lefarodd 
y  "lief  ddistaw  fain,"  wrth  elfenau  sarug  yr  erlidig- 
aeth   Babyddol,    "Hyd  yma   y  deuwch   ac   nid    yn 


CREFTDD   TK    DIRTWIO.  179 

mhellacb,"  ac  fe  gafodd  gweddill  y  bobl  dduwiol  hyn 
gartref  a  thy  i'r  Arglwydd  eu  Duw,  yn  nirgeloedd 
tawel,  a  thrigleoedd  dyogel  Piedmont.  Yn  Bohemia, 
Hungari,  Ffrainc,  y  Tyrol,  a  pharthau  eraill,  fe 
gafodd  pawb,  a  anturiasant  ymneilldao  oddiwrth  "y 
Dyn  Pechod,"  eu  herlid  yn  greulawn.  Cafodd  o 
ngain  i  ddeg  ar  ugain  o  filoedd  eu  gyru  i  alltudiaeth, 
o  Salzburg  ei  hunan,  am  iddynt  wrthod  cydymiiurfio 
â'r  Eglwys  Babyddol;  ac  yn  y  Tyrol,  rhai  Protestan. 
iaid  oedranus  yn  meddu  dau  hen  Fibl,  y  rhai  a  ddar- 
llenent  gyda  y  dirgelwch  mwyaf,  y  rhai  oeddynt  yn 
llechu  yn  ddirgel.  yn  mhlith  pobl  y  wlad,  a  luont  yn 
foddion,  yn  Haw  Duw,  i  gadw  gwirionedd  y  nefoedd, 
rhag  cael  ei  hollol  ddiffoddi  yn  y  wlad  bwysig  bono. 
Yr  oedd  yr  oiFeiriaid,  yn  rhyfyg-falch,  yn  myned  ar 
hyd  a  lied  Ewrop,  ac  yr  oedd  llais  y  bobl  yn  ddiwy- 
bodaetb,  yn  bloeddio  allan  yr  arch-arwyddair  eulun- 
addolgar, — "Plygwch  y  glin.'" 

Yr  oedd  crefydd  yn  mhlith  y  Bedyddwyr  yn  Mry- 
dain  Pawr,  yn  ystod  y  canrif  hwn  yn  gvvisgo  agwedd 
amrywedig — yn  rhanol  yn  fywiog,  ac  yn  rhanol  yn 
ddadfeiliedig.  Mae  llythyr  cymmanfa  y  Wedern 
Association,  yr  hon  a  gynnaliwyd  yn  Mristol  yn  y 
flwyddyn  1700  yn  achwyn  "fod  yr  amrywiol  achosion 
a  osodwyd  o'u  blaen,  yn  arddangos  yn  rhy  amlwg  y 
fath  waith  gresynol  mae  y  diafol,  y  byd,  a  llygredig- 
aethau  yn  wncyd  yn  mhlith  rhai  ag  ydynt  yn  ofni  yr 
Arglwydd  mewn  gwirionedd.  A  llefara  yn  eglnr, 
frodyr,  y  mae  hyn  i  ni  yn  awgrym  galarus  iod  pres- 
enoldeb  a  gogoniant  Duw  yn  cael  eu  cymmeryd 
oddiwrth  ei  bobl,  ac  yn  rhagargoel  dychryullyd  o 
farnau  yn  crogi  uwch  ein  penau;  a  beth  allwn  ni 
ddysgwyl  fydd  ein  cvfran,  heb  edifeirwch  diattreg,  a 
diwygiad  prydlawn,  ond  barnau  llawer  gwaeth  nag  a 
welodd  llygaid  neb  o  honom  erioed  o'r  blaen?"  Tr 
oedd  y  Midland  Association,  yr  hon  a  gynnaliwyd  yn 
Birmingham,  yn  y  üwyddyn  1740,  hefyd  yn  cydnabod 


180  I1à>;ES    T    BEDTJDJJUTii. 

cyfíwr  g'wanaiclJ  crcfjdd  yn  mblitli  yr  eglwysi. 
Mae  llytbyr  y  gymmanfa  lion,  yn  decbreu  yn  y 
geiriau  liyn.*  "Wedi  a.ofoi'  eiij  cyfarfod  trwy  wcddi 
ddifrifol,  darllenasom  y  llythyron  oddiwrtb  y  gwa- 
hauol  eglwysi,  a  cbawsom  eu  bod,  gan  rnwyaf,  yn 
Uawn  o  acbwyuiadau  gresynus  o  berwydd  bycbander 
y  Ihryddiant  ag  sydd  yn  dilyn  pregctha  yr  Efengyl, 
claiarineb  a  difaterwcli,  ymadawiad  yspryd  gweddi, 
ac  csgeuliìsiad  amryw  i  dalu  sylw  i'r  dyledswyddaa 
gorpbwysedig-  r.rnynt.  Mao  rbai  cglwj-si  wedi  colli 
cu  gwoinido^ior»,  ac  un  arall  raewn  ofn  y  cymmer 
byny  le;  a'r  rbai  oeddynt  yn  amddifaid  o  bonynt 
amser  ciu  cymmaufa  ddiweddaf,  heb  gacl  gvyeiiiidog- 
ion  etto." 

Mae  llytbyr  _vr  un  gymmanfa  yn  y  flwyddyn  1752, 
yn  gwnoyd  cyfaddefîad  cyfîelyb: — "Ar  y  llaw  arall, 
fel  mae  y  petbau  ucbod  yn  acbosion  o  lawenydd, 
felly  befyd  mae  gcnym  amrai  o  gwynioa  ag  sydd  yn 
ein  llanTV  a  gofid.  Y  luae  dideimladrwydd  mawr 
mown  llawer  o  broíFeswyr,  ac  anniolcbgarwcb  gres- 
ynol  yn  ng-wyneb  y  íFafrau  mwyaf  neillduol;  mae 
graddau  bolaetb  o  gnawdolfwydd  a  meddyliaa 
daiarol  yn  jffynu  m?wn  llawer;  a'r  rhai  hyn  sydd  yn 
boenus  i'w  yst^viod  ydy  w,  fod  cyrddau  2}ì'ivate  a  cby- 
feillacbr.u  sautaidd,  ya  cael  eu  besgeuluso  yn  fwy- 
fwy;  oddiv/rtb  y  cyfan  yma,  yr  ydym  yn  canfod  fod  yr 
eglwysi,  yn  sicr,  mewn  cyflwr  claiar  iawn;  mae  y 
morwyiiion  yn  bepian,  ac  ni  all  Deb  ein  badfywio  ni 
ond  gweitbrediadau  galluog  ac  anadliadau  cfloitbiol 
yr  Yspryd  Tragywyddol.  Ar  yr  un  pi'yd,  yr  ydym  yn 
mawrbau  amynedd  ein  Tad  Nefol,  yn  ngbyd  â  tbir- 
iondeb  a  tbyaerwcb  mawr  ein  Harglwydd  a'u  Meistr 
an\7yl,  Pen  yr  Eglwys,  yn  yr  byn  na  duarfu  iddo  ef 
ein  bymddifáda  o'n   boll  freintiau,  a  gollwng  arnom 

*  Ymddenuys  fod  llytliyr  y  gymmanfa  hon  yn  cael  ei  ysgiifenu 
ar  ol  y  gymmanfi,  iic  yn  cad  ei  vvneyd  i  fyny,  gaii  mwyaf,  o'r 
Hjynegiadùu  cddiwith  y  ywahauul  eglwysi  i'r  gyuimaufa. 


DR.    GILL    AC   ABRAHAM    BOOTH.  181 

ddiluw  o  farnau  difaol.  Yr  ydjm  yn  awr  gyda'n 
golwg  a'n  calouau  at  Yspryd  Doethineb,  yn  rayned 
yn  mlaen  i  roddi  i  chwi  rai  awgrj^miadau  mewn 
£io''dd  o  gynghor  brawdol,  fel  ffrwyth  ein  hystyriaeth 
mwyaf  pwyllog  a'n  meddyliau  mwyaf  difrifol." 

Mae  y  rhai  hyn  yn  gyffesiadau  pur  dynion  ag  yr 
oedd  aohos  Daw  yn  gorwedd  yu  agos  iawn  at  eu 
calonau,  y  rhai  oeddynt  yn  toimlo  gofal  raor  fawr 
dros  grefydd  fywiol  ag  oeddynt  dros  bui-deb  atbraw- 
iaethol.  Mewn  gwirionedd,  mae  yn  amlwg  oddiwrth 
amrywiol  bethau  fod  gweinidogion  yr  amserau  hyny, 
yn  ddynion  o  ddawioldeb  pcrsonol  uchel;  yn  rhai 
ag  yr  oedd  eu  cymieitbas  barhaus  a  Daw  weii  eu 
dj'^sgu  nad  oedd  cywirdeb  athrawiaethol  yn  diim  oddi- 
gerth  ei  fod  yn  arwain  i  grefydd  brjfiadol,  ddwys  a 
theimladwy.  Ac  odliwrth  hyn  y  cyfoJai  eu  gofid 
gwirioneddol,  sef  lie  by  nag  yr  ymldangosai  y  dar- 
fodedigaeth  lleiaf  o  dduwioldeb  profiadol  yn  mhlith 
yr  eglwysi;  ac  yr  oeddynt,  gyda  phriodolieb  yn 
edrych  ar  yspryd  ymrysongar  cnawdol  fel  yn  brawf 
•fod  psthau  goreu  Siou  yn  deohreu  gwywo.  Yr  oedd- 
ynt, yn  ddiau,  yn  ymafidio  "am  ddryllio  Joseph." 

Ond  tra  yr  oedd  amryw  resymau  amlwg  i  alaru  o'n 
herwydd,  etto  ni  ellir  dyweyd  fod  y  eanrif  a  gyn- 
nyrchodd  y  fath  ddynion  a  Dr.  Gill  ac  Abraham 
Booth,  a'r  hwn  hefyd  a  roddodd  enedigaeth  i  Genad- 
aeth  Dramor  y  Bedyddwyr, — -Ni  ellir  dyweyd  fod 
hwnw  heb  amrywiol  bethau  da  yn  perthyn  iddo,  ac  o 
nodwedd  anrhydeddus.  Nid  dynion  cyffredin  oedd 
Dr.  Gill  ac  Abraham  Bo'^th.  Y  blaenaf  yn  feddian- 
nol  ar  ddysgeidiaeth  Rabbinaidd,  adaabyddiaeth 
ddwfn  o'r  Ysgrythyrau,  gwybodaeth  oleuedig  o  gyn- 
llan  yr  Efengyl,  diwydrwydd  diflno  mewn  dyledswydd, 
a  bywyd  diargyhoedd, — ^ni  fa  ond  ychydig  cyffelyb 
iddo,  ac  fe  allai  neb  erioed  uwchlaw  iddo,  Mae  ei 
Esboniad  a'r  Corff  o  DJuwinyddiaeth  yu  unig,  yn 
brawfion  o  ddiwydrwydd  mawr  a  gwybodaeth  ddwfn 


182  HANE3   T   BEDYDDWTR. 

yn  Kgair  Daw,  ac  mewn  amrywiol  bethau,  ni  fu 
erioed  eu  rbagorach.  Mae  arddall  j  Dr.  yn  amleir- 
iog,  ac  i  raddau  yn  amladroddol  (^tautoloefieal),  a 
chyda  y  diffygion  ysgafn  hyn,  y  mae  ei  esboniad  yn 
gof.golofn  arosol  o  anrbydedd  i'r  enwad  Bedyddiedig, 
a  chybyd  ag  y  bydd  duwinyddiaetb  yr  esboniad  bwnw 
yn  cael  ei  ddal  yn  yr  eglwysi,  cybyd  a  byny  y  bydd 
eu  gweinidogion  a'u  baelodau  yn  ddilynwyr  teilwng 
o'r  dyn  enwog  bwnw.* 

Ac  nid  duwinydd  cyfifredin  oedd  Abrabam  Bootb, 
awdwr  "Tbe  Keign  of  Grace."  Yr  oedd  yntau 
befyd  yn  canfod  cynllun  yr  Etengyl  gydag  eglurder 
neillduol.  Yn  llai  dysgedig  a  dwfn  na  Dr.  Gill,  etto 
fe  gyrbaeddodd  enw  mawr  iddo  ei  bun  yn  yr  eglwysi, 
enw  ag  y  mae  pawb  sydd  yn  adnabyddus  â'i  weitb- 
iau  yn  barod  i'w  amddiffyn.  Y  mae  cylcb  ei  lafur  yn 
Prescott-street,  Weliclose- square,  Llundain,  wedi 
cael  ei  drosglwyddo  i  gymmydogaetb  arall,  ac  i 
ddwylaw  eraill;  ond  y  mae  pob  gwir  Fedyddiwr  yn 
gobeitbio  na  fydd  i  dduwinyddiaetb  Booth  gael  ei 
wyrdroi  trwy  y  cyfnewidiad.  * 

Yn  y  canrif  bwn  y  decbreuwyd  Cenadaetb  Dramor 
y  Bedyddwyr;  a  cban  mai  ffurf  gweitbrediad  cym- 
deitbasol  ydoedd  byn  i  ddwyn  yn  mlaen  orcbymyn  y 
Gwaredwr,  '■'Pregetìucch  yr  Efengyl  i  bob  creadur,"  y 
mae  ganddo  bawl  gref  i  ystyriaeth  darllenwyr  yr 
banes  bwn.t 

William  Carey,  dyu  duwiol  a  brwdfrydig  o  selog — 
un  0  alwedigion  Duw  ei  bun — crydd  tylawd  o  ran  ei 
amgylcbiadau,  oedd  yr  offeryn  dynol  cyntaf  i  gyfeirio 
sylw  enwad  y  Bedyddwyr  at  bawliau  y  byd  pagan- 
aidd.  Hyd  y  cyfnod  bwn  yr  oedd  y  Bedyddwyr  wedi 
gweitbredu  ar  yr  egwyddor  gul  ac  anysgrytbyrol , — 

•  Alae  yr  enwog  Augustus  Toplady  yn  dyweyd  am  y  duwinydd 
rhagorol  hwn, — "Os  gellir  dyweyd  b'm  unrhyw  ddyn  ei  fod  wedi 
troe°dio  holl  gylchedd  dysgeidiaeth  dynol,  Dr.  Gill  oedd  hwnw." 

t  Teilwng  yw  crybwyll  mai  eiddo  y  Bedyddwyr  yw  y  meddyl- 
ddrych  gogoneddus  o  Genadaeth  Diamor. 


t  QENADAETH    DRAMOB   QTNTAF.  18S 

'*Fe  ddychwel  Duw  y  paganiaid  yn  ci  amser  ei  hun, 
ac  fe  gyfyd  ei  offerynau  ei  hun  i  gyflawni  y  gwaith 
hwn  heb  ein  hymyraetb  ni."  Yn  anffodus,  yr  oedd 
hwn  yn  syniad  cyfeiliornus  o'u  heiddo  mewn  gormod 
o  lawer  o  amgylchiadau,  ac  fel  canlyniad  yr  oedd 
rhif  luosog  o'r  eglwysi  nad  oeddynt  yn  credu  fod 
"Pregethu'r  Efengyl  i  bob  creadur,"  yn  ddyledswydd 
iddynt  hicy,  canys  yr  oedd  hyn  yn  eu  golwg  diffygiol 
hwy  ar  yr  achos,  yr  ua  peth  a  phe  buasent  yn  cym- 
meryd  y  gwaith  o  ddwylaw  Duw  i'w  dwylaw  eu 
hunain.  Yr  oedd  y  gred  hon  yn  cael  ei  choleddu  gan 
luaws  mawr  o  Fedyddvvyr,  ac  mor  belled  ag  y  perth- 
ynai  iddynt  hwy,  yr  oedd  y  byd  paganaidd  yn  cael  ei 
drosglwyddo  yn  rlieolaidd  {^systematically')  i  ddrygau 
tyner  Satan,  heb  yr  ymdrech  lleiaf  i'w  gwareda 
"rhag  y  Hid  a  fydd  " 

T  pryd  hyny  y  cyfododd  y  difrifol,  y  gostyngedig, 
a'r  hunan-yniwadol,  William  Carey.  Ymddengys  ei 
fod  wedi  gosod  ei  galon  ar  y  pwnc  o  argyhoeddiad  y 
paganiaid  cyn  ymsefydlu  o  bono  yn  AToalton,  yn  y 
flwyddyn  1780.  Mewn  cy  far  fod  o  weinidogion  ya 
Cl/pstone,  yn  y  flwyddyn  1791,  efe  a  gynnygiodd  i'w 
Bylw,  *^A  ydyiv  ddim  yn  both  ag  y  gellid  ei  ivneyd,  ac  yn 
ddyledswydd  orphwysedig  arnom,  i  ymdrcchu  gwneyd 
rhyio  heth  tuag  at  ledaenu  yr  Efengyl  yn  y  byd  pagan- 
aidd?" Yn  y  flwyddyn  ganlynol,  1792,  ar  ol  pregetb 
ddifrifol  gan  William  Carey,  oddiwrth  Isaia  liv.  2, 
penderfynwyd  fod  cynllun  i  gael  ei  ddarparu  erbyn 
eu  cyfarfod  nesaf  er  lledaeniad  yr  Efengyl  yn  mblith 
y  paganiaid.  Yn  mis  Hydref,  yr  un  flwyddyn  1792 
fe  ff"uríìwyd  y  Gymdeitbas  yn  Kettering,  ac  yr  oedd 
y  tanysgrifiadau  tuag  ati  yn  gwneyd  i  fyny  y  swm  o 
£13  2s.  6c. 

Ni  ddylid  annghofio  fodd  bynag,  fod  y  pwnc  o 
Genadaeth  Dramor  wedi  bod  dan  sylw  eglwysi  y 
Bedyddwyr   yn   y  Midland   district   mor  gynnar  a'r 


184  HANE3    Y    BEDTDDWrR. 

flwyddyn    1784.       Mae    y     "Brief   Narrative"*  yn 
decbrea  gyda'r    ymalrodi   canlyaol: — "MewQ    cym- 
rnanfa  o   weiuidogion   ac  eglvvysi    a   gynnaliwyd  ya 
Nottingham  yu    y    flwyddyn  1784,   peuderfyawyd    i 
neilldao  awr  o  nos  Lan  gyntaf  ya  mhob  mis  i  wcddio 
ya  arbenig  am  adfyvviad  crefyddol,  ac  am   ledaeniad 
teyraas  Cri^t  yn  y  byd.     Cafodd  y  penderfyuiad  hwn 
ei    fabwj'sialii    a'i    ddilya    am,    yn    nghyloh    saith 
mlynedd,  gyda  graddau  o  sèl  a  thaeriaeb."}-     Unodd 
Mr.  Carey  â'r  gymmanfa  hou  yn  y  flwyddyn  1787,  ao 
raae   y  Narrative  yn  myned  yn   mlaen  i  hyspj'sa  am 
dano, — "O'r  amser  cyutaf  yr  argymmerodd  â  gwaith 
y  wainidogaeth,  anfynych  y  gadawai  i  un  adeg  fyned 
hoibio,  na  fyddai  yn  ymldyddan  â  bwy  am  y  pwysig- 
rwydd  a'r  dicboaolrwydd  o   gael  cenadacfcbau    (at  y 
pagauiaid).     Y  bregetb  y  cyieiriwyd  ati  a  arwciuiodi 
i  sefydla  y  gymdeithas  a  elwir  "  Cyindeitkis  y  Bedydi. 
uyr   Neilldu'jl   (neu    Galfinaidd)    tiitg   at    ledaenu   yr 
£fengyl  yn  mhlilh  y  Pagauiaid.'^     Yr  oedd  yr  enw  hwn 
yn  anrbydeddus  i'r   enwad,   pabam   na  cbadwyd    ef 
gyda  cbywirdeb  geiriol,  sydd  ddylcdus,  mae'n  debygol 
i  acbosion,  na  all  nifer  lluosog  o  Fedjddwyr  lai  na 
cbwyno  o'n   berwydd.       Eawau  y    pwyllgor    cyntaf 
oeddynt,    Jobn    Ryland,     Reynold     Hogg,     William 
Carey,  John  SuiclilF,  ac  Andrew  Fallcr;  Mr.  Hogg 
oedd  y  Trysorydd,  ac  Andrew  Puller,  yr  Ysgrifenydd. 
Yr    oedd    An-urew    Fuller  yn   ddyu   tra   rbagorol, 
oblegyd  ei-  fod  ei  gyfundrefn  dduwinyddol  yn  ddiffyg- 
iol,   ac   yn   cynnwys    syniaciau  ag  oeddjait  yn  tueddo 
i  wadu  cwll   lygrcdigaetb  d_\noliaeth;I  etto,  ar  gyfrif 

*  '-Brief  Narrative,"  Fifili  Edition,  1818.  Vr  oedd  liyu  tuag 
wyth  mlynedd  eyn  sefydlu  y  Genadaeth  Dramor  yn  Kettering,  a 
llawn  duir  hlyncdtl  ar  ildcg  cyn  decLreu  y  "London  AJissionary 
Society,"  sef  y  Genadaeth  Dramor  gyntaf  ar  ol  Cenudacth  y 
Bcdyddwyr. 

t  Gwelir  mae  y  Bedyddwyr  a  sefydlodd  y  "cwrdd  gweddi  nos 
Lun  gyntaf  o'r  inis;"  a  buont  hwy  yn  ei  ijymial  am  rai  blynydd- 
oedd  cyn  i  un  enwad  crefyddol  arall  ddecli  eu. 

t  Syniad  Mr  Slokes  ydyw  yr  ucliod.  Gallai  fod  rhai  o'r  un 
farn  ag  ef;  ond  nid  >dyw  li>ny  yn  newid  dim  ar  gysondeb  duwia- 
yddiaeth  rhagoiol  y  dyn  viawr,  mawr,  u  da,  Andrew  TuUer. 


DR.  GILL,  BOOTH,  FULLER  A  CAREY.       185 

duwioldeb  difrifol,  a  g-alluoedd  meddyliol  neillduol,  yr 
oedd  yn  sefyll  fel  Saul,  "yn  uwch  o'i  ysgwyddau  i 
fyny  nag-  un  o'r  bobl."  Yr  oedd  yn  ddyn  da  rhag- 
orol,  ac  yn  boll  briodoleddau  cymmeriad  personol  yn 
mbell  o  flaen  y  duwinyddiaetb  amlr3''wiog,  yr  bon  na 
pberthyn  iddo  ef,  ond  sydd  yn  tramwy  y  ddaear  dan 
gysgod  ei  enw  mawr. 

Yr  oedd  y  pedwar  dyn  yma,  Dr.  Gill,  Abrabam 
Bootb,  William  Carey  ac  Andrew  Fuller,  yn  bedwar  o 
ddyuion  mor  ragorol  nodedig  ag  a  welodd  y  byd  Crist- 
ionogol  erioed.  Yn  dyfod  allan  o"r  braidd,  o  ddinodedd 
pentrefol — ddim  yn  ddyledus  i  University  College  nac 
Academy — ac  beb  eu  fíafrio  â  manteision  bydol  uwch- 
law  llwybrau  iselaf  bywyd,  cyrbaeddasant  er  byny 
enw,  uwchafiaetb,  a  defnyddioldeb,  y  cyfry w  ua  cbyr- 
baeddodd  un  pedwar  eraill  o  Fedyddwyr  yn  y  canrif 
presenol.  Heb,  am  eiliad,  fwriadu  bycbanu  yr 
angenrbeidrwydd  a'r  pwysigrwydd  o  barotoadau 
Jysgeidiaetb  i'r  weinidogaetb  Gristionogol;  etto,  yn 
mbresenoldeb  y  pedwar  tywysog  byn  o'r  daunawled 
canrif,  gellir  sicrbau,  })a  un  bynag  ai  gyda  golwg  ar 
dduwinyddiaetb  iacbas,  ysgoleigdod  galluog,  neu 
ddefnyddioldeb  belaetb  ac  ymledaenol,  nad  oes  dynion 
yn  Eglwys  Crist  i'w  cymbaru  a'r  rbai  y  mae  Duw  yn 
eu  cynnysgaetbu  a  gras  neillduol  ar  gyfer  gwaitb 
neillduol.  Fe  fydd  acbos  crefydd  yn  sefyll  yn  bar- 
baus  mewn  angen  am  ysgoliou  addysg,  colegan,  a 
sefydliadau  llenyddol  eraill;  ond  gyda  eu  boll  ragor- 
oldeb,  ni  ddygasant  allan,  etto  erioed,  mewn  un  oes 
bedwar  o  ddyuion  cyftelyb  i  Gill,  Bootb,  Fuller,  a 
Carey. 


18G  HANES   Y   BEDYDDWYR. 

CANRIP  T  PEDWERYDD  AR  BUMTHEG 

Fe  ai^oroddy  canrif  hwn  gydag"  addewid  am  ddefn- 
yddioldeb  yr  euwad  Bedyddiedig,  a  thra  parliaodd 
neirydddcl  yr  anturiaeth  Geaadol  Efengylaidd,  fe  gyn- 
nyi'chodd  wrthweithiad  daionus  mewn  cyssylltiad  á'r 
enwad  yn  gyíFredinol,  yr  hwa  oedd  yn  addaw  dyfodol 
mwy  llewyrcbus.  Yr  oedd  yr  eifeithiau  a  ganlynas- 
ant  yn  profi  iiad  oedd  llafurio  dros  wrthddrycbau  pell 
yn  lleihau,  ond  yn  cynnydda  yr  awydd  o  barthed 
defnyddioldeb  gartref;  ac  mor  belled  ag  yr  oedd  yr 
eglwysi  yn  cymmeryd  dyddordeb  yn  ngwaith  Carey, 
mor  belled  a  liyny,  ar  y  cyfartaledd,  yr  oedd  eu  sel 
adfywedig  yn  cynnyrchu  eftaitli  iachusol  arnynt  eu 
bimain.  Fe  sefydlwyd  y  Genadaeth  Dramor  yn  y 
flwyddyn  1792;  y  Geuadaetb  Gartrefol,  yn  y  fl.  1799; 
TJndeb  y  Bedyddwyr,  yn  y  flwyddyn  1813;  y  Genad- 
aeth Wyddelig,  yn  y  flwyddyn  1814;  y  Genadaeth 
Gartreiol  i'r  Ysgotland,  a  Chymdeithas  Gweinidogion 
Hen  a  Methedig,  yn  y  flwyddyn  1816;  y  Drysorfa 
Adeiladu,  yn  y  flwyddyn  1824;  a'r  Gymdeithas  Gyf- 
ieithadol,  yn  y  flwyddyn  1840.  Mae  ararywiol  gym- 
deithasau  eraill  wedi  cael  eu  sefydlu  gan  y  Bedydd- 
wyr tuag  at  ddybenion  enwadol  cySelyb,  y  rhai  sydd 
yn  profi  tuhwnt  i  bob  ammheuaeth  yr  un  mudd  a'r 
cyfryw  sydd  wedi  eu  crybwyll  yn  barod,  nad  ydyw 
talu  sylw  i  ymdrechion  tramor  gydag  aclios  y  Gwar- 
edwr,  byth  yn  lleihau,  eithr  yn  cynnyddu  y  gweith- 
garwch  gyda  yr  achos  hwnw  gartref.  Y  mae  hefyd 
yn  berSaith  eglur,  mai  y  personau  sydd  yn  wrthwyn- 
ebol  i  bregethu  yr  Efengyl  mewn  gwledydd  tramor, 
fel  rheol  gyfíredin,  ydyw  y  rhai  sydd  yn  gwneyd 
lleiaf  tuag  at  ei  lledaeniad  yn  eu  gwlad  eu  hunain. 

Fe  gafodd  blwyddyn  gyntaf  y  canrif  hwn  ei  hynodi 
trwy  y  bedydd  cyntaf  yn  India,  Dr.  Carey,  wrth  ys- 
grifenu  at  Mr.  Sutclifl",  ar  y  29ain  o  Ragf)r  yn  y 
flwyddyn  hon  a  ddywedai,  "Yroedd  doe  yn  ddiwrnod 


DTCHWELEDIGIOX    HINDWAÎDD.  187 

o  lawenydd  mawr.  Cefais  yr  hyfrydwcb  o  halogi  y 
Ganges  trwy  fedyddio  yuddi  yr  Hindoo  cyntaf,  sef 
Krisbnoo,  a  fy  mab  Ffelix."  Yr  oedd  nifer  mawr  o 
edrycbwyr  yn  bresenol,  ac  yn  eu  plith  y  Llywydd 
Danaidd,  yr  bwn  oedd  yn  teimlo  nes  tywallt  dagrau 
o  berwydd  difrifoldeb  mawreddog-  yr  olygfa.  Y 
"blaenffrwytb"  yma  o  India  ydoedd  awdwr  yr  emyn 
arddercbog  bono,  yr  hon  wedi  ei  cbyfieitbu  i'r  Saes- 
onaeg,  sydd  wedi  cael  ei  bargraíFu,  bron,  yn  yr  oil 
o'n  llyfrau  emynau  Saesonaeg,  yr  bon  sydd  yn  decbreu 
fel  hyn, — 

"  0  thou,  my  soul,  forget  no  more. 

The  Friend  who  all  thy  miaery  bore ; 

Let  every  idol  be  forgot. 

But,  O  my  soul,  forget  Him  not." 

Yn  y  flwyddyn  1801,  fe  fedyddiwyd  pump  o  Indiaid 
eraill;  yn  1802,  bedyddiwyd  saith  dracbefn;  yn  1803, 
bedyddiwyd  tri-ar-ddeg;  ac  yn  I80i,  ycbwanegwyd  at 
yr  eglwys  ledwar-ar-ddeg  trwy  fedvdd.  Fe  barbaodd 
y  gwaitb  i  gael  ei  fenditbio.  Mr.  Ward,  yn  ysgrif- 
enu  yn  Hydref  y  fl.  1805,  a  byspysai,  eu  bod  wedi 
cael  yn,  ac  yn  agos  i  Calcutta,  gynnifer  a  phumtbeg 
o  ymofynwyr  am.grefydd  Crist;  ac  yn  mis  Tacbwedd 
cafodd  tri-ar-ddeg  eu  bedyddio,  a'u  hychwanegu  at  yr 
Eglwys.  Mewn  llytbyr  a  ysgrifenodd  yn  ngbylcb 
yr  un  amser,  y  mae  yn  byspysu  yr  byn  a  ymddengys 
i  ni,  y  rbai  sydd  yn  ei  ddarllen,  yr  acbos,  neu  nertb 
eu  llwyddiant  neillduol  yn  mblith  y  bobl  goelgre- 
fyddol,  a'r  byn  y  mae  yn  rbaid  i  bawb  ganiatau  sydd 
yn  anbebgorol  i  Iwyddiant  gweinidogaethol  gartrei 
ac  oddicartref.  Y  mae  yn  dywedyd,  "  Ond  yr  wyf 
yn  canfod  fod  Crist,  nid  yn  unig  yn  sylwedd  yr 
Ysgrytbyrau  Santaidd,  eitbr  yr  allwedd  ag  sydd  yn 
dadgloi  pob  petb;  yr  yspienddrycb  ag  sydd  yn  mwy- 
hau  pob  petb,  ac  yn  ei  ddwyn  yn  agos.  Yr  wyf  yn 
gweled  mai  byw  ynddo  Fe  ydyw  y  bywyd  Cristion- 
ogol;  fod  lioll  atbrawiaetbau  yr  Efengyl  yn  berarogl 
ac  yn  llesol  fel  y  maint  yn  cael  eu   beglurau  ynddo 


IS'?  HANES    Y   BEDTDDWTR. 

Ef;-ac  fod  yr  holl  orcbymynion  dwyfol  yn  cael  eu 
heglurhau  trwy  ei  csiampl  Ef;  a  thrwy  gael  ea 
cymbell  gau  ei  gariad  Ef,  y  maent  yn  dyfod  yn  iau 
esmwyth  a  byfryd.  O'r  braidd  yr  ydwyf  bytb  yn 
pregetbu  ar  bynciau  eraill,  oud  jn  gadael  y  rbai 
byny  i'm  brodyr.  Feallai,  er  byny,  na  aroswa 
gymmaiat  ar  yr  atbrawiaetb  o  Grist  croeshoeliedig, 
pe  fi  fuasai  yr  uuig  bregetbwr  mewn  lie;  neu  yn 
bytracb,  buaswn  yn  teimlo  yn  aiigearbeidiol  i'w 
pbregetbu  yn  ei  lioll  gymhwysiadau,  cyssylltiadau, 
a'i  cbyfeiriadau.  Nid  yw  dirgelwcb  pregetba  defn- 
yddiol  yu  ymddibynu  ar  ddyweyd  un  peth  yn  unig; 
ond  mewn  edrycb  ar,  ac  arddangos  pob  pwnc  dwyíol 
arall,  fel  pelydrau  yn  cydgyfarfod  yn  "Haul  y  Cyf- 
iawnder."  0!  pe  gwelai  y  nefoedd  yn  dda  mai 
pregetbu  fel  byn  fyddai  yr  unig  bregetbu  trwy  y 
byd.  0!  na  fyddai  i'r  pwlpndau  gartref  ac  mewu 
gwledydd  tramor  ddeall  a  dysgu  fod  poh  llwyddíant  yn 
ymddibynu  ar  arddangosiad  cyflawn  o'r  atbrawiaetb 
fawr  o, — "Grist  gallü  Duw  a  Christ  Doethineb 
Düw."  Ar  yr  undeb  o  allu  a  doetbineb  Daw  y  mae'r 
iachawdwriaetb  ei  bun  yn  crogi'n  dragywyddol;  ond 
pregetber  Ejengxjl  beb  yr  undeb  hwn,  yna  mae  y 
pregethwr  yn  dyfod  yn  ymarferol  yn  dwyllwr,  a'r 
Efengyl  ei  bun  yn  dyfod  yn  wenwyn  ac  nid  yn  falm 
i  eneidiau  drylliedig.  Mae  y  cenadon  byn  yn  ysgrif- 
enu  yn  y  flwyddyn  1S05,  ac  yn  dywodyd, — "Mor 
belled  ag  mae  ein  profiad  yn  myned  yn  y  gwaith 
hwn,  yr  ydym  yn  onest  yn  cyduabod  fod  pob  Hindoo 
yn  ein  plitb  ag  sydd  wedi  ei  eunill  at  Grist,  wedi 
cael  ei  ennill  trwy  y  cariad  rbyfeddol  a  cbwbl-gym- 
helliadol  a  arddangosir  yn  abertb  iawnol  ein  Gwar- 
edwr.  O!  bydded  i  ni  gan  byny,  benderfynu  peidio 
gwybod  dim  yn  mhlitb  Hindwaid  a  Mabometaniaid 
ond  lesu  Grist  a  Hwnw  wedi  ei  groesboelio!" 

Gellir  casglu  betb  oedd  effaitb  y  dull  bwn  o   brcg- 
etbu    ar   yr    Hindwaid    crediniol    oddiwrtb  araetb  o 


LLEDAENIAD   TR   EFEKGTL.  189 

eiddo  Kreeshoo  i  nifer  o  baganiaid  brodorol.  Efe  a 
ddywedodd,—  "Yr  ydych  yn  canfod  nad  ydyw  geiriau 
y  Shastras  yn  gyifelyb  i  eiriau  lesu  Grist.  Yr  wyf 
wedi  cyflawni  eich  boll  weitbredoedd,  ac  nid  ymad- 
awodd  fj  mhecbod  oddivvrtbyf;  ond  er  y  pryd  cyntaf 
y  clywais  am  Grist  yn  cymmeryd  j^maitb  becbod,  yr 
wyf  wedi  cael  dedwyddwcb  mawf  i'm  meddwl.  Nid 
ydyw  iy  ngweitbred^dd  fy  bun,  fy  noetbineb,  a'm 
santeiddrwydd  yn  ddim;  nid  oes  dim  all  fy  acbub 
ond  Crist  ei  bun.  Pan  edrj'cbwyf  ar  becbod  yr  wyf 
yn  ei  ofni  yn  ddirfawr.  Mi  fam  unwaith  yn  gweitb- 
redayn  ol  fy  cbwantau  annuwiol,  ond  y  mae  genyf 
yn  awr  ofn  Duw  yn  fy  ngbalon,  ac  y  mae  arnaf,  gan 
hyny,  ofn  pecbod.  Pecbod  ydwyf  oil  o  honof  fy  bun. 
Mae  balcbder  digofaint,  a  pbob  drwg  yn  fy  ngbalon; 
ond  y  mae  Dnw  yn  ^j  ngalluogi  i'w  gorcbfygu  hwy.' 
Mae  y  profiad  bwn,  mewn  sylwedd,  yn  ciddo  pob 
gwir-anedig  blentyn  i  Dduw. 

Oddiwrtb  y  decbreuadan  bycbain  byn,  fe  ymledodd 
goleuni  yr  Efeugyl  yn  raddol  i  Burmab,  Cbina,  Cey- 
lon, Java,  Sumatra,  Padang,  a  lleoedd  eraill, — ar- 
graffwyd  rbanau  o'r  Ysgrytbyrau  yn  y  Suiigscrit, 
Bengalee,  Or  ssa,  Ilindostanee,  Chinese,  Biirman,  Persian, 
yn  ngbyd  ag  ieitboedd  eraill, — a  llawer  a  roddasant 
brawf  boddbaol  eu  bod  wedi  eu  galw  gan  Dduw. 
ac  a  wisgasant  Grist  am  danynt  yn  y  bedydd.  Mae 
y  fl'aitb  mai  crydd  pentrefol  tylawd  yn  mberson 
William  Carey ,  fu  gorucbwylydd  dynol  uniongyrchol 
cyntaf,  i  gynnyrcbi  y  fatb  gaulyniadau  mawrion,  yn 
profi  tubwnt  i  ddadl,  fod  yr  boll  ddoetb  Dduw  yn 
parbau  byd  y  nod  yn  awr  "  i  ddewis  gwan  betbau  y 
byd  fel  y  gwaradwyddai  y  petbau  cedyrn;  fel  na 
orfoleddau  un  cnawd  ger  ei  fron  ef.' ' 

Aeth  egwyddorion  gwabaniaetbol  y  Bedyddwyr  ar 
y  Cyfandir  bron  o'r  golwg,  neu  yr  oeddynt  yn  cael 
eu  cyssylltu  â  cbyfeiliorniadau,  ag  oeddynt  yn  ddian- 
rbydedd  i  enw  a  pberson  y  gwaredwr.     Y  Menoniaid 


190  HANES    T    BEDTDDWTR. 

"wedi  ymadael  a'u  cariad  cyntaf,"  a  suddasant  yn 
raddol  i  Sosiniaeth  farwol  neu  i  resymoliaeth  ddi- 
deimlad,  y  rhai  ni  adawsant  ddim  o  olion  y  gwaed 
iawnol  ar  y  galon.  Tn  y  fl.  1820,  bernid  fod  y  nifer 
ag  oedd  yn  dal  yr  enw,  ac  mewn  rhai  aragylchiadau 
o  flydd  eu  cyndadau,  yn  cyrhaedd  ynnghylch  30,000. 
Yn  y  blynyddoedd  diweddarach  y  mae  achos  y  Bed- 
yddwyr  ar  y  Cyfandir  wedi  bod  yn  gwisgo  ymdda,ng- 
osiad  Uawer  mwy  gobeithiol,  ac  eglwysi  lawer  wedi 
oael  ea  casglu  yn  ngbyd  yn  Germany,  Denmark, 
Sweden,  Prwsia,  Saxony, — (ac  nid  mor  helaeth)  yn 
Ffrainc,  Poland,  a  cbyffiniau  Rwsia.  Mae  y  rhai 
h\n,  mewn  ami'yw  o  amgylchiadau  yn  llwyddo  yn 
nghanol  anhawsderau  gorfawr,  ac  yn  mbresenoldeb 
erlidigaetb  chwerw.  Mae  cynddaredd  y  gwrtbwyneb- 
wr  yn  fynycb  yn  gyfartal  i  Iwyddiant  y  gwaitb,  end 
gyda  dvnion  Daw,  megya  Wiberg,  Oncken,  Forster, 
Geissler,  au  eraill  o  gyíFelyb  yspryd  a  ffydd,  nid 
ydyw  angerdd  y  gwrthwynebiad  end  gweifchreda  i 
fwy  o  barbad  amyneddgar,  ac  arddangosiad  mwy 
anrhydeddus  o  ymdrech  bunan-ymwadol.  Maent  yn 
ddynion  ag  y  mae  Duw  wedi  eu  benditbio  tubwnt  i 
gyrt'rediu,  ac  mae  bad  Gair  y  Bywyd  ag  maent  bwy 
yn  bau,  yn  agos  ac  yn  mbell,  yn  rboddi  gobaitb  am 
g-yfnod  mwy  dysglaer  yn  Ewrop  nag  a  ganfyddwyd 
er  dyddiau  Lntber,  Calvin,  a  Zuingle.  Gan  fod  y 
Lutberiaid  wedi  colli  yspryd  eu  sylfaenydd,  Bedydd- 
wyr  y  Cyfandir  ydynt  yr  oflferynau  mwyaf  cyfaddas 
i'w  adferyd  ef,  ond  mewn  agwedd  buracb  o  wirionedd 
ysgrytbyrol  nag  a  wybu  Lutber  ei  bun  erioed  am 
dano. 

Yn  y  Byd  Newydd  (America)  mae  y  Bedydd  wyr 
wedi  cynnyddu  gyda  cbyflymdra  synfawr  yn  ystod  y 
canrif  presenol,  ac  mewn  poblogaeth  gyfartal  i 
eiddo  Brydain  Fawr  a'r  Iwerddon,  mae  y  Bedyddwyr 
yuo  yn  fwy  na  pbedair  gwaitb  ei:  rhif  yn  y  deyruas 


CTNNTDD    T    BEDTDDWTB   YN    AMERICA.  191 

hoD.  T  mae  ystadegau  diweddar  yn  rhoddi  j  rhif 
ranlynol  am  Fedyddwyr  America: — Tr  Unol  Dal- 
aethaa,  1,037,576;  yn  Nova  Scotia,  New  Brunswick, 
a  Canada,  35,267;  a  saith  o  sectau  eraill  ag  sydd  yn 
arftr  trocliiad  yn  America,  499,941;  cyfanswm  yn 
America,  1,572,784.  O'r  rhai  byn  mae  y  nifer 
mawr  o  1,450,000,  yn  Fedyddwyr  caeth* 

Hyd  y  flwyddyn  1865,  mae'n  alarus  meddwl  fed 
llawer  o'r  eglwysi  Bedyddiedig  yn  America  yn  cael 
eu  bystaenio  a'u  dianrbydeddu  â'r  pecbod  o  gaethwas- 
auaetb.  Yn  mbresenoldeb  rbai  o'r  sefydliadau  Bibl- 
aidd  a  chenadol  mwyaf  anrbydeddus  yn  y  byd — etto 
yno  y  safai  y  caeth-feistr  Cristionogol,  ac  yno  befyd  yr 
oedd  ei  gaetbwas,  y  ddau  wedi  eu  bedyddio  yr  un  modd 
i  grefydd  o  ryddid  a  cbariad!  0!  yr  anfertb-lun  balog- 
edig  o'r  tìydd  Gristionogol!  Bydded  i'r  angenfil  yn 
fuan  guddio  ei  wynebpryd  gwaradwyddus  o  olwg  y 
greadigaefcb,a  Bedyddwyr  America  i  floeddio  yn  mblaid 
cymmeriad  Daw  a  dyn,  "Dim  cymmundeb  gyda  chaeth- 
PASNACHYDD."  ("Erbvn  byn  [1868]  mae  y  dymuniad 
wedi  cael  ei  gyflawni.) 

Cafodd  y  canrif  presenol  weled  anrbydedd  yn  cael 
ei  roddi  ar  Fedyddwyr  Prydain,  y  fatb  ag  y  gall  yr 
boll  fyd  cyfan  mewn  modd  duwiol  eiddigedda 
wrtbynt.  Pan  oedd  Rbagluniaetb  drugai-og  yn 
bwriadn  cbwilfriwio  cadwynau  caetb-wasanaetb  Pryd- 
einig,  Bedyddwyr  oeddynt  y  prif  offererynau  a  ethol- 

*  Ni(i  ydym  yn  gwjbod  at  ba  jstadegau  y  cyfeiria  Mr  Stoke!, 
ond  gwyddom  ei  fed  yn  mhell  is  law  y  rhifgwirioneddol,  oblegyd 
yn  ol  y  Freeman,  Ebrill,  10, 1868,  yr  oedd  cymmynwyr  Bedydd- 
iedig yn  y  Talaethau  yn  unig  yn  l,775,OUO  os  gwuaeth  Jlr  Stokes 
gymmaint  o  gamgymmeriad  o  barthed  iddyut  yn  y  tri  lie  arall  a 
enwa,  rhifa,  y  Bedyddwyr  yn  yr  Unol  Dalaethau,  JS  ova  Scotia, 
New  Brunswick  a  Canada,  yn  ngyhlch  2,100,000! 

Dyma  ystadegau  y  Freeman  o  barthed  y  Bedyddwyr  a'r  Anni- 
bynwyr  yn  y  Taleithiau  yn  unig: — 

K^lwysi.  Aelodiu. 

Bedyddwyr  17,000     1,775,000 

Aunibynwyr 2,770     207,400 


192  HANES    Y    BEDTDDWTR. 

wyd  i  g-yflawni  j  gwaitli.  Ac  jma,  fel  yn  amgylch- 
iad  Carey,  felly  yn  eiddo  "William  Knibb,  nid  oedd  yr 
oHeryn  wedi  cael  ei  barotoi  mewn  coleg  neu  brif- 
ysgol,  eithr  yn  nghloddfa  natur  ei  hun  yn  fwy  coeth- 
edig  na  mynor  Paria.  Gydag  awyddfryd  tanbaid 
Paul,  a  brwdfrydedd  Luther,  €e  aeth  y  dyn  rhyfeddol 
bwnw  yn  ngbyda  blynyddoedd  o  lafur,  yr  hwn  a 
ddybenodd  yn  rhyddhad  ccnedl,  yr  hon  nad  oedd 
erioed  wedi  anadlu  awyr  rhyddid  Prydeinig,  byd  nes 
darfu  Kuibb  y  Bedyddivvr,  ysgwyd  yr  elfenau  gyda 
tharaii  o  athrylith  ddigofus;  ac  yn  awr,  mewn  deg 
mil  o  gartrefleoedd  o  negroaid  rhyddion  yn  yr  India 
Orllewinol,  yr  enw  anwylaf  a  bareblir,  yn  nesaf  at 
enw  y  Pryniawdwr,  ydyw  enw  y  byth-gofadwy, 
William  Knibb! 

Mae  y  credinwyr  Bedyddiedig  yn  awr  yn  yr  ynys- 
oedd  hyny  yn  rbifo  uwcblaw  un  fil  ar  humthetj  ar 
ugain.  Maent  yn  weitbgar,  yn  ddiwyd  ac  yn  gref- 
yddol.  Wedi  myned,  neu  ages  a  myned,  trwy  y 
sefyllfa  draws-symudol  o  gaeth-wasanaetb  ymddibynol 
i  sefyllfa  annibynol  o  ryddid,  mae  Bedyddwyr  yr 
India  Orllewinol  yn  awr  yn  addaw  dvfod,  mewn 
amser  dyladwy,  yn  ffynnonell  o  ddaioni  i'r  boll  genedl 
o  bobl  dduon;  ac  fe  fuasai  hyn,  er  amser  maith 
bel'ach,  wedi  cymmeryd  He,  oni  buasai  y  llywodraeth 
drefedigcl  (^colonial)  yr  hon  sydd  wedi  proii  ei  hun  y 
fath  ddianrhydedd  i'r  enw  Prydeinig.  Trwy  drugar- 
edd,  mae  y  gorthrwm  hwnw  wedi  treulio  ei  oes  i  ben, 
ac  nid  yw  y  fFrwytbau  priodol  i  boll  rinweddau  cyra- 
deithasol  y  genedl,  yn  gofyn  end  amser  priodol  i 
ddangos  eu  hunain,  yr  hon  "gyda  chwareu  teg," 
sydd  wedi  profi  nad  ydyw  is  law  i  un  genedl  dan  yr 
haul. 

Yn  Mhrydain  Fawr  a'r  Iwerddon,  mae  sefyllfa  y 
Bedyddwyr,  yn  ystod  y  canrif  presenol  wedi  bod  yn 
gymmysglyd  ac  ammheus.      Mae  dylanwad  dicbell- 


ATHROPEYDD   T  BEDTDDWTR.  193 

gar   cymmundeb   rhydd   wedi   gwanhau  ymlyniad  y 
corfli  wrth  egwyddorion  mawrion  mewn   athrawiaeth 
dduwioyddol  a  threfiiiant  eglwysig,  pan  mae   chwen- 
ychiad  drwgdybus  ar  ol   parch  bydol  wedi   cenedlu 
cymhendod  o   uwchafiaeth   ag   sydd    yn    ymylu    ar 
wawdiad  o  dduwinyddiaeth  eglur  a   syml  oes   rag- 
orach.     Mae  hyawdledd  annghydmarol  Robert  Hall, 
hefyd,  wedi  creu  llu  o   ddynwaredwyr  eiddilaidd,   j 
rhai,  yn  araddifad  o   allu   sylweddol,   ydynt  yn   dyn- 
oethi   eu  ffoliueb   i   gael   eu  dirmygu  gan   bob   dyn 
meddylgar.     Mae  eu  pregethu  yn  eiriog,   a'u  medd- 
yliad  yn  amddifad  o  bwynt.     Gyda  nifer  rhy  luosog, 
math  0  draethodau  yw  eu  pregethau,  a'r  côf  yn   cael 
ei  ystorio  yn  llawer  mwy  na'r  galon.     Nid  nifer  fach 
a  ellid  ddethol  i  eglurhau  hyn  fel  school  hoys,  ymddan- 
gosant  yn   dal,   am   eu  bod  yn  cerdded  mewn   tud- 
fachau  (stilts).     Pa  faint   sydd    gan   gyfundraeth  yr 
academy,  ond  a  elwir  yn  awr  y  College,  i  ymwneyd  a'r 
canlyniad  mwyaf  anffortunus  hwn,  mae  yn   anhawdd 
dywedyd.     Sefydlwyd  Athrofa  Caerodor  yn  y  fl.  1770 
Atbrofa  Bradford,  (Rawdon  yn  awr)  yn    y  fl.   1804 
Athrofa'r   Fenni,    neu   Bontypool,    yn    y    fl.    1807 
Regent's    Park,     (Stepney    gynt)    yn    y    fl.    1810 
Hwlfíbrdd,  yn  y  fl.  18,39;  a  Llangollen,  yn  y  fl.  1862. 
Mae  y  rhai  hyn   wedi   bod  yn  cael  eu  llywyddu,    o 
bryd  i  bryd,  gan  ddynion  difrifol  a  chrefyddol.     Nid 
ydyw  gan  hyny,  yn  un  anfri  ar  yr  athrawon,  i  wneyd 
ymholiad  o   barthed   y  gyfundraeth.     Gall  y   dynion 
fod,  ac  yn  ol  dim   a  ymddengys  i'r   gwrthwyneb,  j 
maent,  yn  rhai  rhagorol  y  ddaiar;  ond   fod   y  gyfnn- 
drefu  yn  rhy  fynych   yn  dwjm    allan  ysgoleigion  yn 
unig,  yn  hytrach  na  "gweinidogion  cymhwys  y  Test- 
ament Newydd,"   sydd   beth   i    alaru    o'i    herwydd. 
Etto,  y  mae  nerth  sylweddol  yr  eglwys,  dan   Dduw, 
yn  ymddibynu  llawer  mwy   ar   wrteithiad   y   galon 
nag  ar  eiddo  y  pen.     Mae  yr  athrofeydd  yn  cyflawni 
yr  olai  i  raddau  lied  foddhaol,  ond  ymddengys    fod  y 

I 


194;  HANES   T   BEDTDDWYE. 

blaenaf  ta  draw  i'w  cyrhaedd,  neu  tu  allan  idd  eu 
cylch.  Ar  y  pen  hwn  cjmmerant  ormod  yn  gan- 
iataol,  ac  y  mae  cymmeriad  moesol  gweddaidd  yn 
cael  ei  dderbyn,  He  nad  yw  cai'iad  brwdfrydig-  tuag 
at  eneidiau  anfarwol  ddim  mor  amlwg-.  Credir,  yr 
atebai  pai'otoad  cartrefol,  yn  uhy  gweinidog  duwiol 
a  chymhwys,  yr  amgylchiad  yn  llawer  gwell; 
oblegyd  yno,  gallai  y  galon  a'r  pen,  gyda  diwyd- 
rwydd,  gael  eu  gwrteithio  a'u  gwella,  a'r  myfyriwr 
ieuanc  gael  ei  gyfaddasu  trwy  arfcriadan  priodol  yn 
nhy  y  gweithiwr,  wrth  wely  y  claf,  neuwely  y  tj^lawd 
fyddai  yn  marw,  yn  ngwasanaeth  y  cyssegr,  o  flaen 
yr  eglwys  a'r  bobl,  i  fod  yr  byu  ddylai  pob  gwein- 
idog i  lesu  Grist  ymdrecbu  bod,  sef  gwir  Fügail,  ac 
nid  pregetbwr  yn  unig. 

Mae  cyfandrefn  y  cymmundeb  "agored,"  yr  bon  a 
wnawd  yn  boblogaidd  gan  Robert  Hall,  wedi  gwneyd 
niwed  mawr  i  eg'lwysi  y  Bedyddwyr,  yn  fwy  neill- 
duol  yn  LIocl^t,  trwy  vvanbau  cu  parcb  tuag  at 
ddirgymhelliad  tacr  o  gyfraith  Crist,  mewn  un  pwnc 
pwysig.  Nid  ei  iaitb  ydyw, — "Ufuddbau  sj-dd  well 
nag  abertb.  '  Y  canlyniad  yw  troi  yr  en  wad  yn 
gyfFrediuol  i  ryw  betb  cyffelyb  i  gyfieustra  (expedient) 
eglwysig,  lie  y  dylai  fod,  "Eglwys  y  Daw  byw, 
colofii  a  sylfaen  y  gwiriontddy  Yn  Ngbyniinru,  mae  y 
Bedyddwyr  jn  gaeih,  (gydag  ychydig  o  eitbriadau); 
ac  hefyd  yn  America;  ac  y  maent  yn  y  ddwy  wlad  yn 
llwyddo,  tu  hwnt  i  ddim  a  adnabyddir  yn  nghyfun- 
drefn  agored  Lloegr.  Mewn  gair  mae  yn  amlwg  fod 
J  system  fel  y  mae  wedi  dyfod  yn  "agored"  i  ollwng 
i  mewn  gyfieustra  (^exfcditncy) ^  wedi  befyd  i'r  un 
graddau  ollwng  Crist  allan,  yn  ngbyda  fiyddlondeb 
diwyro  idd  Ei  orcbymynion. 

Mewn  petbau  crefyddol  yr  un  yw  nerth  a  cbyssondeb, 
ond  y  mae  cyssondeb  yn  betb  annicbonadwy  ar  wahan 
oddiwrth  ftyddlondeb  diwyro  at  ddeddf  sefydledig. 
Oddiwrth  byn  mae  y  sectau  ag  sydd  yn  arfer  taenelliad 


BEDTDDWTR   CAETH.  195 

mabanod  yn  gymliariaethol  gryfion,  ololegyd  eu  bod  yn 
g-ysson  yn  yr  yruarferiad,  yr  hwu  maent  bwy  yn  gyd- 
wybodol  yn  labwysiadu.  Ymlyuant  yn  ddidroi'n  ol 
wrth  y  rheol  ddewisedig  bono,  ac  ni  roddaat  bi  beibio 
dan  nnrbyw  esgus,  pa  by  nag.  Nid  ydynt  bytb  yn 
derbyn  person  annbaenelledig,  neu  aufedyddiedig  idd 
€u  cymmudeb,  pa  anrbydedd  bynag  arall  a  bertbyn  i 
gymraeriad  yr  yrageisydd.  Yn  ganlynol,  ni  wydd- 
ant  ddim  am  gymmundeb  ago  red,  oddigertb  ei  ddi- 
ofrydu  yn  llwyr.  A  cbaniatau  fed  eu  taenelliad  yn 
fedydd,  y  maent  yn  "ì'edyddwyr  caetb"  bob  un.  MaC 
ymadawiad  oddiwrtb  y  cyssondeb  yn  pertbyn  i  Fed- 
ydd wyr  yn  unig;  ac  o  herwydd  hyn,  trwy  ymadael 
â'u  nliertb,  y  maent  yn  cynddrjcbioli  y  rbanau  gwanaf 
o'r  ddelw  Fabilonaidd,  gyda  "bysedd  y  traed,  petb  o 
honynt  yn  baiarn,  a  pbetb  o  bonynt  yn  bridd;"  ac 
felly  mae  eu  cyfundrefn  eglwysig  wedi  myned  "o  ran 
yn  gref  ac  o  ran  yn  wan."  *  Pa  byd  y  mae  petbau  i 
barbau  yn  y  sefjllfa  yma,  neu  pa  bryd  y  maent  i 
ddybenu,  y  nefoedd  yn  unig  sydd  yn  gwybod.  Bydded 
i  Dduw  yn  ei  drugaredd  ddyogelu  ein  benwad  anwyl 
rbag  newydd-betb  pellacls,  ac  iV  ddwyn  yn  ol  i'w  gym- 
meriad  penderfynol  gynt,  yr  bwn  raid  fed  bob  amser 
ei  wir  ogoniant! 

'■'^Eithr  i'r  liwn  a  ddiclion  eick  cadw  chviyn  ddigwymp, 
<Ccli  gosod  gerhron  ei  orsedd-fainc  Ef  yn  ddifêius  mewn 
gorfoledd;  i''r  Unig  ddoeth  Bduw,  ein  Siachawdwr  ni^ 
y  hyddo  gogoniant  a  mauiedd,  gaJlu  oc  avjdurdid  yr  awr 
h»u  ac  yn  dragyuydd.     Amen." 

Daniel,  pen  iii. 


HANES  Y  EEDYDDTYYR  CYMREIG. 


GAN  Y  Parch,  J.  ROWLANDS    CWMAVON. 


YcHTDiG,  mewn  cymhariaeth,  sydd  o'r  Bedyddwyr  Cym- 
mreig  yn  hysbys  o  banes  eu  benwad  a'i  amgylcbiadau.  o'i 
ddecbreuad  yn  y  wlad  hon.  Mae  y  ffeithiau  byn,  i  raddau 
yn  anngbyssylltiedig  a  gwasgaredig,  gan  mwyaf,  mewn 
gweitbiau  Saesnig;  fel  mae'n  gofyn  llawer  o  ymcbwiliad 
a  tbraffertb  i  ddodi  y  dolenau  yn  ngbyd  er  cael  y  gadwyn 
yn  gyfan.  Tybid  y  byddai  banes  ein  benwad,  fel  Bed- 
yddwyr  Cymmreig,  o'i  ddecbreuad  byd  yn  bresenol,  yn 
angenrbeidiol,  a  deibyniol  gan  luaws  mawr  o  Fedyddwyr 
y  Dywysogaeth. 

Ni  amcenir  yn  yr  banes  bwn  (o  ddifiyg  gofod)  i  brofi 
ac  ymresymu  llawer,  ond  yn  hytracb  i  grynhoi  a  cbym- 
baru  ffeitbjau  banesyddol.  Gwneir  cyfeiriadfiu  ar  odreu 
y  dail  at  awdwyr,  ag  y  gall  y  darllenydd,  sydd  ag  aniser 
a  cbyfleustra  ganddo,  gael  y  fiFeitbiau  a'r  banesion  yn 
belaetbacb  a  manylacb.  Mae  yr  ysgrifenydd  wedi  cym- 
meryd  y  gofal  mwyaf  i  gasglu  a  gosod  y  ffeitbiau  mor 
gywir  a  gonest  ag  y  gallodd  o  flaen  y  darllenydd. 

Dygwyd  jr  Efengyl  i'r  ynys  bon  yn  ngbylcli  y  flwyddyn 
58,  neu  yn  gynnaracb.  Ebai  a  ddywedant  yn  y  flwyddyn 
55.  "Oed  Crist,  55  (medd  lolo  MSS.)  y  cawsant  genedl 
y  Cymry  y  ffydd  yn  Ngbrist,  ac  a  gredasant  yn  Nuw." 
Mae  yn  dra  sicr  iddi  gael  ei  pbregetbu  yma  gyntaf,  rbyw- 
bryd  yn  y  cyfnod  ot  flwyddyn  55  i'r  flwyddyn  68.  Dyg- 
wyd bi  yma  gan  Fran  ap  Llyr.  Mynega  y  Trioedd  am 
dano  yn  y  modd  canlynol: — "Tri  Menwedigion  (bendig- 
edigion)  Teyrnedd  Ynys  Prydain,  Bran  Fendigaid  ap 
Llyr  Llediaitb,  a  ddygwys  gyntaf  flfydd  yn  Ngbrist  i 
Genedl  y  Cymry  o  Eufain,  lie  y  bu  efe  saith  mlynedd 
yngwystl  ei  fab  Caradawc  a  ddug  Gwyr  Rbufain  yn  ngbar- 
cbar  gwedi  ei  fradycbu  drwy  bud  a  tbwyll  a  chynllwyn 
Aregwedd  Foeddawg."     Tr.  35. 


108  HANES    T    BEDTDDWYR    CYMMEEIG. 

Dywed  yr  Acliau  hefyd  i  Fran  ddwyn  gyJag  ef  Ilud  a 
€hyndaf  ac  Avwystl  Hen;  ac  arwyddoceir  mai  luddewon 
oeddynt  y  ddau  Haenaf,  ac  mai  Eliufeinwr  oedd  y  trydydd. 
Nid  oes  genym  ddim  rhagor  o  barthed  Ilud  a  Chyndaf; 
ond  am  Arwjstl  Hen,  bernir  mai  efe  a  grybwyllir  yQ 
Rhuf.  xvi.  10,  wi'th  yr  enw  Aiistobulus: — "Annerchtvch  y 
rhai  sydd  o  dylwyth  Ai-istobtt/ns."  Ac  y  mae  yr  Archesgob 
Usher,  yn  aiJ-adrodd  hen  gyfanaoddiad  Groeg,  yr  hwn  a 
fynega  i  Aristobulus  gael  ei  ordeinio  gan  Paul  i  fod  yn 
esgob  neu  weinidog  i'r  Brytaniaid.  Os  ydyw  hynyna  yn 
wirionedd,  rhr.id  ei  fod  wedi  niyned  yn  ei  ol  i  Eufain  a 
dychwelyd  i  Brydain  drachefn,  oblegyd  yn  ol  amseryddiad 
yr  ymddibynwn  arno,  yr  oedd  Aristobulus  wedi  «yrhaedd 
lirydain,  pan  ddaeth  yma  gyda  Bran,  yn'nghylchjdwy  flynedd 
bod  Paul  erioed  wedi  gweled  Rhufain.  Gan  mai  y  farn 
uchod,  0  barthed  dygiad  yr  Efengyl  i'r  wlad  hon,  a  ym- 
ddengys,  ar  bob  tir  yr  un  gywir,  ni  fllnir  y  darllenydd 
trwy  grybwyll  ac  oh*!iain  barnau  eraill. 

Mae  Eusebius  yn  ein  hyspysu  fod  yr  Apostolion  wedi 
pregethu  yr  Efengyl  yn  yr  holl  fyd,  ac  fod  rhai  o  honynt 
wedi  myned  di'os  y  mûr  i'r  Ynysoedd  Prydeinig.  Mae 
Theodoret,  yr  ua  modd,  yn  L^icrhau  fod  yr  Apostolion  wedi 
tueddu  pob  cenedl  a  math  o  bobl  igofleidio  yr  Efengyl;  ac 
yn  mhlith  y  cenedloedd  dychweledig.  y  mae  yn  crybwyll 
mewn  modd  neillduol  am  y  Prydeiniaid.  Ond  os  buont 
hwy  yn  Mhrydain,  ymduengys  mai  ar  ol  i  Bran  a'i  gyfeill- 
ion  ddwyn  yr  efengyl  yma,  y  buont.  Yr  oedd  lluoedd  yn 
Rhufain  wedi  cofleidio  Cristionogaeth  yn  mhell  cyn  i  Bran 
gael  ei  gymmeryd  yno  yn  garcharor.  Yr  oedd  y  ddinas 
fawr  yn  llawn  o  Gristionogioa,  ac  yr  oedd  rhai,  hyd  y  nod, 
o  dylwyth  Caesar  ei  hun  yn  ddysgyblion  i  lesu  Grist.  Yr 
oedd  eu  cymmeriadau  hefyd  fel  Cristionogion  yn  glodfawr 
a  chyhoeddus;  oblegyd  mae  Paul  yn  ei  lythyr  atynt  tua'r 
flwyddyn  57  yn  eu  canmol,  ac  yn  dyweyd,  "fod  eu  ffydd 
hwy  yn  gyhoeddus  yn  yr  holl  fyd." 

Pan  ydoedd  y  wlad  hon  mewn  dygn  dywyllwch  a  chaeth- 
iwed  moesol,  y  ffordd  gymmerodd  Duw  i  ddwyn  rhyddid  a 
goleuni  ysprydol  i'w  thrigolion  oedd  caniatau  i  Bran  a'i 
deulu  i  gael  eu  cyrameryd  yn  garcharorion  i  Eufain  bagan- 
ftidd,  lle'r  oedd  yr  efengyl  yn  cael  ei  phregethu,  jn  tjnu 
3ylw  pawb,  ac  wedi  ennill  Uawer  i'w  choUcidio.     Pan  oedd 


LLT5   AP    COEL.  199 

Bran  yn  garcharor  yn  Ehufain,  y  daeth  i  feddiaanu 
rhyddid  a  goleuni  gwirioneddol  a  thragywyddol.  A  Bran, 
ar  o]  ei  ddychweliad  i'i*  wlad  hon,  yn  nghyda'i  dri  chyfaill 
fuont  yn  tbddion  i  oleuo  y  trigolion  â  goleuni  yr  Efengyl,  ac  i 
gael  niferi  o  honynt  yn  ddysgyblion  cy  wir  i'r  Gwai-edwr  mawr. 
Cawn  fod  Derwyddiaeth  (hen  gx-efydd  y  wl-id)  yn  gwywo  yn 
mhresenoldeb  cyhoeddiad  yr  Efengyl,  a  thyrfaoedd  lluosog 
o'r  trigolion  yn  ymgyfenwi  ar  enw  Crist.  Fel  hyn  yr  aeth 
pethau  yn  mlaen  yn  llwyddiannus  yn  y  wlad  hon,  mown 
cyssylltiad  â  chrefydd,  am  rai  ugeiniau  o  flynyddoedd. 
Ond  ymddengys  fod  y  sel  a'r  gweithgarwch  crefyddol  de- 
chreuol  wedi  lleihau  llawer  cyn  diwedd  yr  ail  canrif.  Ond 
yn  fynjch,  mae  y  wawr  yn  tori  o  ganol  tywylhvch  dudew. 
Ac  felly  y  bu  yn  awr.  Yn  nghylch  y  flwyddyn  180,  bed- 
yddiwyd  Lies  ab  Coel,  yr  hwn  a  elwir  Lleirwg,  a  Lucius, 
sef  brenin  Siluria.*  Efe  oedd  y  hrenin  cyntaf  a  fedyddiwyd 
erioed,  ag  y  mae  genymhanes  am  dano,  oddieithr  "Brbnix 
y  breninoedd."  Yr  oedd  ei  yn  oerwyr  i  Bran,  yr  hwn  a 
ddygodd  gyntaf  Gristionogaeth  i'r  wlad  hon.  Pan,  ar  ol 
ei  fedj'ddio,  y  dechreuodd  Lies  ab  Coel,  yr  hwn  oedd  ddyn 
da  neillduol,  dalu  s^dw  difrifol  i  grefydd,  a  chafodd  ei  bod 
yn  lied  isel,  efe  a  anfonodd  ddau  genad  i  Rufain,  Elwy,  a 
Mowddwy,  i  ymofyn  rhagor  0  bregethwyr.  Dychwelasant 
a  phedwar  gyda  hwy,  sef  Dyfan,  Elfan,  Ffagan,  a  Meudwy. 
Eiddo  Ffagan  yw  y  geiriau  cynnwysfawr  canlynol. — "Lie 
mae  Duw  yn  ddystaw  na  lefared  dyn."  Bu  llafur  ac  ym- 
drechion  y  cenadon  gweithgar  hyn,  megys  yn  fywyd  o'r 
newydd  i  grefydd  a  chrefyddwyr  y  wlad  hon.  Bedyddwyr 
y  crediniol  trwy  dansuddiad  oeddynt  yr  oil  o  Gristionogion 
Brydain  yn  y  canrifoedd  hyn.  Dywedir  am  esgob  neu  wein- 
idog  Llandaf,  (y  tŷ  addoliad  Cristionogol  cyntaf  yn  Nghym- 
mru)  yr  amser  hwn,  ei  fod  ef  yno  yn  dysgu  cred  a 
hedydd:'  (lolo  MSS,  tudal  40).  "  Dyfan  Sant  a  wnaeth- 
pwyd  yn  Esgob  yn  Ehufain,  fel  y  galla;  fcdyddinw  a 
gredynt  i  Grist  o  genedl  y  Cymmry."  (lolo  MSS,  tudal 
135.)  "Lleurwg  Sant  a  elwir  Lleufir  Mawr  ap  Coel  ap 
Cyllin  ap  Caradawc  ap  Llyr  Llediaith  a  ddanfones  at  y 
Pab  Elidir  i  ij^eisiaw  Escyb  i  ddudi  bedydd  ar  a  gredyxt  i 
Gr/s/o  genedl  y  Cymmry."     (lolo  MSS.)     DywedMosheim 

*  Silui-ia,  y  ddarn  wlad  a  orwedda  rhwny;  Hafrea  a'r  Wy. 


200  HAXES   T  BEDTOD^VTR   CTMMEEIG. 

hefyd  fod  Cristionogion  y  -n-lad  lion,  y  pryd  hyny.  yn 
gweinyddu  bedyddyn  gyhoeddus  y  Pasg  a'r  Sulgwyn: — "Y 
rhai  wedi  iddynt  adrodd  y  credo,  proffesu  edifeirwch,  ae 
addaw  gadael  eu  pechodau,  a  siiddid  dan  y  dwfr,"  &c.* 
Bedyddwyr  y  crediniol  oeddynt  oil  o  Gristionügion  Bryd- 
ain  yr  oesau  hyn,  ac  am  aniser  maith  ar  ol  hyn,  fel  y  ceir 
gweled  etto, 

Mae  yn  amlwg  hefyd  oddiwrth  ysgrifeniadau  y  Tadau 
Apostolaidd,  a'r  Tadau  Eghvysigcyntafo  leiaf,  maiy  rhai  a 
fedyddid  ydoeid  y  rhai  oeddynt  yn  cyfiFesu  pechodau,  íî'ydd. 
edifeirwch,  &c.,  neu  y  rhai  oeddynt  wedi  bod  o  dan  ddysg- 
eidiaeth  (catechumen)  yn  y  cyfryw  bethau,  ac  oeddynt  yn 
dyfod  i  yniofyn  am  gael  eu  bedyddio.f 

Yn  Mrydain.  parhaodd  crefydd  bron  yn  yr  agwedd  ag  y 
darluniwyd  hi  uehod  ar  hyd  y  trydydd  canrif.  Yr  oedd 
Cristionogion  y  wlad  hon  yn  cael  yn  y  cyfnod  hvm  dawel- 
wcb  a  llonyddvrch,  pan  oedd  eu  cyd-Gristionogion,  mewn 
partbau  mwy  dwyreiniol  or  byd  yn  gorfod  myned  trwy 
ddyoddefiadau  chwerwon — i'e,  trwy  waed  a  than!  Yn 
niwedd  y  trydydd  a  dechreu  y  pedwerydd  canrif  yr  oedd 
Diocletian  a  Masimin  Herculeus,  yn  ddau  yraerawdwyr 
Rhufain  yr  un  pryd;  ac  o  danynt  hwy,  megys  dau  frenin, 
yr  oedd  Galerius  a  Constantius  Chlorus;  y  blaenaf  yn  fab- 
yn-nghyfraith  i  Diocletian,  a'r  olaf.  sef  Constantius,  yn 
frenin  yn  Mhrydain,  ac  yn  dad  Cystenyn  I'awr.  Yr 
oedd  Cystenyn  Fawr,  y  pryd  hyny  yn  cael  ei  gadw  yn 
Ehufain,  yn  wystl  am  ymddygiad  ufudd  a  ffyddlon  ei  dad 
fel  teyrn  breninol  yn  Mhrydain  i  Ymerawdwyr  Rhufain. 

Yr  oedd  y  Cristionogion  wedi  myned  eisoes,  yn  ngwa- 
hanol  barthau  o'r  byd,  wedi  myned  trwy  y  naw  erlidigaeth, 
ond  yn  y  flwyddyn  302  dyma  y  ddegfed,  sef  yr  erlidigaeth 
dan  Diocletian  yn  tori  allan.  yr  unig  un  o'r  deg  gyrhaedd- 
odd  y  wlad  hon.  Galerius.  mab-yn-nghyfraith  Dioc'etian, 
fu  yr  achos  i  annog  a  chynhyrfu  ei  dad-yn-nghyfraith  i 
ddwyn  oddiamgylch  yr  erlidigaeth  ofnadwy  hon.  Y  pen- 
derfyniad  oedd  i  ysgubo  Cristionogion  a  Christionogaeth 
yn  llwyr  oddiar  y  ddaear.     Gorchymyn  caeth  Diocletian 

•Annal'g,  Book  15. 
t  Gwel  Lytbyron  gorchestol   y  diweddar   Barch.    R.    Roberts, 
Plasybonnam,  ar  "Hanesiaeth  Bedydd,"   mewu  deg  o  ysgrifau  )a 
Seren  Gomer,  am  1S58  ac  1859. 


CTSTEXTN    FAWR.  201 

oedd  i  ddifa  pob  Cristion,  Ihvyr  ddyíctlia  a  llcsgi  tai 
addoliad  y  Cristionogion,  a  pheidio  gadael  papjryn  heb  ei 
ddifa  ag  oedd  yn  cyaiiwy.s  athrawiaetli  Crist  ac  yn 
rhoddi  hanes  byv/ydau  y  prif  Gristionogion.  Yr  oedd  y 
galanastra  yn  ddychrynllyd  iawu.  Distrywiwyd  yn  yr 
Aipht,  rhwng  lladd  ac  alltiidio,  yn  agos  i  saith  cant  a 
banner  o  filoedd!  A  dywedir  gyda  sicrwydd  fod  yn  mhell 
uwchlaw  DAU  FYBoqiWN'  0  Grristionogion,  wedi  eu  dyfetha 
trwy  ymherodraeth  Rhufain  gan  y  degfod  erlidigaeth,  sef 
eiddo  Diocletian  *  Ond  "pyrth  uffern  nis  gorehfygant  hi." 
■"Yreedd  gwaed  y  saint  yn  had  ir  Eglwys.''  Yr  oedd 
Pen  yr  Eglwys  yn  sylwi  ac  yn  goruvvch-lywodraethu. 
Cododd  Gralerius  yn  erbyn  ei  dad-yn-nghyfi'aith,  Diocletian, 
a  diorseddodd  ef  yn  y  flwyddyn  306,  diangodd  Cystenyn 
Fawr  0  Eufain,  a  dychwelodd  mevvn  pryd  i  weled  ei  dad 
Coustantius  Chlorus  yn  marw  yn  Xghaerefrog;  yr  hwn 
cyn  marw  a  gyhoeddodd  ei  fab  Cystenyn  i  fod  yn  Yraer- 
awdwr  ar  ei  ol  ef,  â'r  hyn  hefyd  y  cyduno'ld  yr  holl  filwyr. 
Yn"  fuan  iawn  ar  ol  hyn.  cafodd  Diocletian  ei  symud  o'r 
byd  yn  ddisyfyd;  a  bn  Galerius  farw  yn  druenus,  o  ddolur 
ffiaidd  a  dychrynllyd  o  boenus,  tebyg  i  eiddo  Herod  Fawr, 
dan  gyfaddef  ei  fod  wedi  methu  distry wio  y  Gristionogion 
o'r  byd,  ac  yn  gorehymyn  tynu  y  ddeddf  erlidigaethus  yn 
ol.  Ar  ol  ei  farwolaeth  ef  argymnierwyd  llywyddiaoth  yr 
ymerodraeth  yn  Rhufain  gan  Maximin  a  Licinius.  Ond 
daeth  y  ddau  i  annghytuno  ac  i  ryfela,  a  gorchfygwyd 
Maximin  gan  Licinius.  Ac  felly  y  bu  farw  yr  olaf 
o'r  tri  erlidiwr  creulon  hyn.  Yn  awr,  y  ddau  ym- 
erawdwr  oeddynt,  Cystenyn  Fawr  a  Licinius.  Ond 
yn  fuan  annghytunasant  hwythau ;  a  gorchfygwyd 
Licinius  gan  Cystenyn.  Yna,  yn  y  flwyddyn  313, 
daeth  Cystenyn  Fawr,  un  o'r  Cymmry  ei  hunan,  yn  brif 
ac  unig  ymerawdwr  yr  holl  ymerodraeth.  Mewn  amser 
mor  fyr  y  dygwyd  oddiamg3dch  y  cyfnewidiadau  a'r  ehwyl- 
droadau  Uuosog  a  phwysig  hyn!  "  Yr  Arglwydd  sydd  yn 
teyrnasu." 

Mawr  oedd  llaweuydd  a  dioleh  y  Gristionogion  trwy  y 
byd  i  weled  yr  erlidigaeth  ar  ben,  a  chael  llonyddwch  i 
addoli  Duw  a  gwasanaethu  Crist  ^i  ceidwad;  ac   yn  ych- 

*  i'ox's  Acts  &c  Men.     Crosby's  pref.  to  vol.  ii.     Mosheim    Eccles 
Hist.  vol.  i.     W.  Joneá'  Hijst.  of  the  church. 


202  HANES   T   BEDTDDVTfE   CYMMEEIG. 

wanegol  at  hjn,  mawr  oedd  Uawenydd  j  Cymmry  i  weled 
un  o'u  cenedl  hwy  yn  ben  ar  ymerodraeth  y  byd! — yn 
neillduol  felly  am  fod  ynddo  arwyddion  duwioldeb  a 
pharcli  i  Gristionogaeth.  Mae  yn  fwy  na  thebyg  mai  yn 
Miirydain  y  ganwyd  ef,  ac  mai  Cymmraes  oedd  ei  fam, 
sef  Elen,  merch  Ooel  Godebog,  jv  hon  oedd  ddynes  rin- 
vroddol  a  duwiol.  Ymddengys  hefyd  fod  ei  dad,  a  dyweyd 
y  lleiaf,  yn  ifafriol  i  Gi'istionogaeth,  oblegyd  yr  oedd  Crist- 
ionogion  Brydain  yn  cael  heddwch  a  rhyddid  dan  ei 
deyrnasiad  hyd  ddeddf  erledigaethus  Diocletian,  jn  y 
flwyddyn  302 ;  ac  nid  oedd,  hyd  y  nod  y  pryd  hyny,  llawn 
mor  ddrwg  arnynt  hwy  ag  ar  Gristionogion  rhanau  eraill 
mwy  dwyreiniol  o'r  byd.  Ond  am  Elen,  mam  Cystenynj 
gwnaeth  hi  broifes  gyhoeddus  o  Fab  Duw  trwy  gael  ei 
chladdu  gydag  Ef  yn  y  bedydd.  A  diau  iddi  wneyd  ei 
goreu  i  hyíiòrddi  ei  mhab,  yr  hwn  oedd  i  fod  yn  Ymherawd^ 
wr  y  byd,  yn  ogvvyddorion  crefydd  Crist;  a  chafodd  weled 
ei  bymdrech  yn  cael  ei  goroni  â  llwyddiant,  canys  gwnaetb, 
Oystenyn  lawer  inwy  na  dangos  tiriondeb  at  y  Gristion- 
ogion,— daeth  yn  Gristion  proifesedig  ei  hunan,  a  dylynodd 
Grist  yn  y  "dyfrllyd  fedd,"  trwy  gael  ei  fedyddio  gan 
Euscbius  yn  niuas  Caercystenyn.  Cynnyddodá  Grist- 
ionogion (mewn  enw  beth  bynag)  yn  ddirfawr,  mewn 
canlyniad  i  r  Ymherawdwr  ddyfod  yn  Gristion.  Yr  oedd 
sel  Oystenyn  dros  grefydd  yn  fawr,  a'i  ddylanwad  o'i 
phlaid  yn  nerthol,  ond  nid  oedd  ei  wybodaeth  o'i  hegwydd- 
orion  yn  gyfattebol.  Yr  oedd  yn  credu  mai  Gristionog- 
aeth oedd  yr  unig  grefydd  ddwyiol,  ac  y  buasai  yn  fendith 
dragywyddol  i  bob  un  fod  yn  feddiannol  arni;  ond  nid 
oedd  yn  dilyn  cynllun  Crist  i  wneyd  dysgyblion  iddi,  sef 
trwy  eu  perswadio  a'u  hargyhoeddi ;  oblegyd  yr  oedd  yn 
gorfodi  y  paganiaid  i  adael  eu  duwiau  a'u  crefyddau,  ac 
i  dderbyn  crefydd  Crist ;  a  chyssylltodd  hi  â'r  llywodraeth 
wladol, — rhoddodd  iddi  hi  y  lie  a'r  nodded  ag  ydoedd 
paganiaeth  yn  gael  dan  yr  Ymherawdwyr  blaenorol.  Yr 
adeg  hon  y  cyssylltwyd  crefydd  Crist  â  llywodraeth 
wladol  gyntaf,  yr  hyn  a  agorodd  ddrysau  eang  i  ddirywiad 
a  llygredigaethau  Uuosog  ddyfod  i  mewn  i'r  Eglwys.*    Mae 

*  Euieb.  Life  of  Const.  Vol.  IV.  chap.  62.     W.  JoneV   îîis^. 
pf  thp  Church, 


DECHREÜAD   BEDYDD   MABANOD.  203 

y  cyssylltiad  halogedig  hwn,  o'r  pryd  hwnw  hyd  yn  bre- 
senol,  yn  fiÿnonell  or  lie,  mae  bron  yr  oU  o'r  pethau  sydd 
wedi  bod  yn  foddion  i  ddirywio  a  llygru  Eglwys  Dduw, 
wedi  tavddu.  Yn  y  tir  hwn  mae  pren  mawr  Pabyddiaeth, 
a'i  holl  gangenau  Uuosog  ag  ymledaenol  wedi  tyfu. 

Gellir  ar  un  olwg  ddosparthu  Cristionogion  y  byd  i 
ddau  ddosparth;  sef  y  dosparth  a  arferant  wneyd  dynol- 
ryw  yu  ddeiliaid  crefydd  yn  eu  hannwybodaeth  ;  a'r  dos- 
parth a  broiFesaat  eu  gwneyd  felly  trwy  eu  deall,  eu  íFydd 
a'u  hufudd-dod  personol,  ac  a  haerant  nad  oes  modd,  yii 
ol  y  Testament  Newydd,  wneyd  dyn  yn  Gristion  unrhyw 
ffbrdd  arall.  Mae  yr  holl  Gristionogion  a  fedyddiant 
fabanod  yn  gwneyd  i  fyny  j  dosparth  blaenaf ;  a'r  rhai  a 
elwir  yn  Fedyddwyr  yn  gwneyd  i  fyny  yr  ail  ddosparth. 
Os  cymharir  yr  athrawiaethau  a  godant  yn  naturiol 
oddiwrth  y  ddwy  gyfundrefn  hyn,  gwelirfod  y  gwahaniaeth 
rhyngddynt  yn  fawr  iawn, — yn  fwy  nag  y  mae  ond 
ychydig,  mewn  cymhariaeth,  wedi  feddwl  erioed;  ac  yn 
fwy  nag  y  mne  y  rhaì  sydd  yn  gwybod,  neu  a  ddysgwylid 
iddynt  fod  yn  gwybod,  yn  barod  i  addef.  Mae  cyfandir 
llydan  ac  eang  rhwng  y  ddwy  gyfundrefn.  Mae  y  flòrdd 
a'r  gwrthddrychau  yn  gwahaniaethu  yn  ddirfawr ;  ac  mae 
yr  athrawiaethau  cyssylltiedig  à  hwy,  y  rhai  a  ganlynant 
yn  naturiol,  yn  gwahaniaethu  llawn  cyrama  nt.  Mae 
bedydd  yn  ei  ddull  a'i  ddeiliaid  yn  llinell  wahaniaethol 
anilwg  rhwng  y  ddau  ddosparth,  sef  rhwng  y  Bedyddwyr 
a'r  rhai  a  fedyddiant,  neu  a  daenellant  ar  fabanod. 

Nid  oes  genym  y  cysgod  lleiaf  o'r  gwahaniaeth  hwn  yn 
yr  oes  Apostolaidd,  nac  yn  hir  ar  ol  hyny.  Ehywbryd 
yn  mhell  ar  ol  hyn  y  cafodd  fodolaeth.  Ond  nid  ar  un- 
waith,  eithr  yn  raddol  y  cyrhaeddodd  ei  safle  a'i  faiutioli 
jDresenol. 

Mae  yn  fíaith  i  fedydd  raab!\nod  wneyd  ei  ymddangosiad 
cyntaf  yn  y  trydydd  canrif,  a  hyny  yn  Aifrica  ;  y  dir- 
iogaeth  He  yr  o«dd  yr  Eglwys  yn  fwyaf  Uygredig  ac  ann- 
wybodus  o  un  parth  o'r  byd.  Yr  amcan  mawr  o'i  ddygiad 
i  fodolaeth  oedd  er  cwrdd  à  dymuniadau  a  syniadau  ludd- 
ewon  a  Phaganiaid,  er  eu  hennill  i  fod  yn  Gristionogion. 
Yr  oedd  yr  luddewon  yn  cnwaedu  eu  plant,  a'r  Paganiaid 
yn  golchi  eu  plant  hwythau,  yn  nghyda  gweinyddu  am- 
rywiol  seremoniau    arnynt.     Ac   yr  oedd  bedjddio  mab- 


204  HANES   T    BEDTDDRTR   CTMMREig. 

anod,  o'r  ddau  ryw,  j  peth  tebycaf  o  ddim  i  foddio  y  ddwr 

blaid,  a'u  hennill  i  ymuno  Cristionogaeth.     Ymostyngodd 

yr  Eglwys  at  ddyfeisiau  dynol  i'r  dyben  o  ychwanegu  ei 

rhif  yn  ughydag  ychwauegu  dylanwad  ei  blaenoriaid ;  a 

thrwy  hyny  diiiystriwyd  terfynau  teyrnas  Crist,  a  llygrwyd 

ei  hegwyddorion   sylfUenol.     A  cban  nad  oedd  modd  cael 

ua  sail  yn  y  Testament  Newydd  i  r  jicth  newydd  a  dyeitbr 

hwn,    ymdi-echwyd    ei   sylfacnu   ar   "draddodiad  Apostol- 

aidd;"  yr  hyn  medd  yr   enwog  Neander,  "  sydd  yn  llawer 

mwy  0  dystiolaeth  yn   ei   erbyn  nag  o'i  blaid."     Nid  oes 

ditn  o  olion  bedydd  mabanod  yn  un  rhau   o'r  byd  hyd  yr 

adeg  grybwylledig  (y  trydydd  canrif)   a  hyny  yn  mblith 

Cristionogion  llygredig  ac  annwybodus  Affrica.*     Ac  yn 

ol  y  graddan  yr  oedd  yr   Eg  ivys  yn  diry wio,  yr  oedd  y 

cyfeiliornad  hwn  yn  ymledaenu  ac  yn   eunill  tir.     Bu   am 

gaunoedd  o  flynyddoedd  ar  ol  ei  godiad  yn  AiFrica,   yn  y 

trydydd  canrif,  cyn  cael  ei  arfer  gan  Gristionogion  Brydain. 

Yr  oedd  gan  fedydd  mabanod  ddau  o  gamau   anferth   i'w 

rhoddi  cyn  cyrhaedd  ei  safle  bresenol : — y  cyntaf  oedd  camu 

oddiwrth  y  dyn  at   y  maban — oddiwrth  yr  hwn  oedd  yn 

crcdu  at  yr  hwn  nad  oedd  yn  gwybod  dim  !     A'r  ail  oedd 

camu   oddiwrth   y   bedyddio   at  y   taenellu — oddiwrth   y 

'claddu  yn  y   bedydd."   at  ychydig  ddafnau — oddiwrth   y 

person  at  ddernyn  o'r  talcen!!     Fe   gymmei-odd  mwy   na 

mil  0  flynyddoedd  le  rhwng  araseriad  y   ddau  gam  yma — 

gef  y  cam  oddiwrth  y  dyn  at  y  mabdn,  a'r  cam  oddiwrth  y 

claddu  at  j  taenellu.     "Er  i'r  deiliaid  o  fedydd   ddechreu 

cael  eu  nhewid,  ettn  fe  gafodd  y  duli  ei  gadw  yn  yr  Eglwys 

Genedlaethol  amfil  o  Hynyddoedd  yn  hẃy,   a  gweinyddid 

yr    ordinhad    trwy    drochiad."*      A    thrwy    drochiad    y 

gweinyddid  efyn  Eglwys  Wladol  y  deyrnas  hon,   pan  yn 

Babyddol  a  phan  yn  Brotestanaidd,   hyd  yn  nheyrnasiad 

y  frenines  Elizabeth: — •'  Trochcv  ef  yn  ddicsgeub's,"  ydynt 

ymadroddion  gorchymynol  cglur,  y  '   Coimni^n  Prayer.'' 

Daeth  bedydd  mabanod.  yn  fuan  ar  ol  ei  sefydlu  yn  dra 
phoblogaidd.  Buasai  braidd  yn  wyrthiol  iddo  beidio 
dyfod  mewn  adeg  mor  llygredig  a  dirywiol  ar  yr  Eglwys 
ag  ydoedd  o'r  trydydd  canrif  yn  mlaen.     Nid  oes  fibrdd  fwy 

"*  Neand.  Planting,  Book  III.  chap.  5.  Robinson's  JJistory 
of  Baptism,  page  199. 

*  Taylor  Prim,  Babt. 


PABTDDIAETH.  205 

llwyddiannus    i    ennill    y    rhieni    na    thrwj    edmygii    a 
dyrchafu  en  plontyn.     A  pha  fodd    y  cyrhacddir  hyny  yn 
fvvy  eíTeithiol    a   llwyddiannus    na    thrM^y   ei   wneyd    "yn 
blentyn  i  Dduw  ac  yn   etifedd  toyrnas  nefoedd"  ar  un- 
waitli?     Rhwng   awydd   y   dysgawdwr   am   ddylanwad   a 
bod  yn  ben,  ac  awydd  y  rhieni  i  sicrhau  cadwedigaeth  eu 
plant;  ac  fel  yr  oedd  penderfyniadau  cynghorau   eglwysig 
yn  cj'mmeryd  lie  rheolau  y  Testament  Newydd,   fe  ddaeth 
y  newyddbeth  hwn  yn  raddul  i  fod  yn  rheol  rhan  ehelaeth 
o'r  Eglwys.     Fcl  yr  oedd  Pabyddiaeth   yn  yniiFurfio,    nea 
yn  cael  ei  flurfio  yn  gyfundrefn,   yr  oedd  bedydd  mabanod 
yn  gwneyd  i  fyny  iin  o'i  rhanau  pwysicaf.     Ac   yn  ol   j 
graddau  yr  oedd  hon  yn  hawlio  awdurdod  ac  yn  ennill   tir, 
i'r  graddau  hyny  yr  oedd  bedydd  mabanod  yn    dyfod  yn 
allu  poblogaidd.     Yr  oedd  yn  profTesu  gwneyd  pawb   yn 
Gristionogion    trwy    eu   bedyddio,    a'u   gwneyd    felly    yn 
ddiaros  ar  ol  eu  geni.      Ond  yr  oedd  lluoedd  o  Gristion- 
ogion  i'w  cael  0  hyd    a  wrthwynebent  y   ffordd   hon   i 
wneyd  dyn   yn   Gristion ;   dalient  mai  g"raed  y  groes  a6 
nid   dwfr   oedd   yn   glanhau  oddifvrth  bechodau;  ac  nad 
oedd  bedydd  i  gael  ei  weinyddu  i  neb  ond  y  rhai  a  ufudd- 
haent  iddo  yn  bersonol,  yn  arddangos   eu  claddiad  i'r  hen 
fywyd,  a'u  codiad  i  fyny  i  fywyd  o  ufudd-dod  i   Fab  Duw. 
Yr  oedd  y  rhai  hyn,  o  angenrheidrwydd  yn   erbyn   bedydd 
mabanod;  ac  ystyrid  hwy  gan  y  blaid  a  fedyddiai  fabanod 
yn  wrthwynebwyr  peryglus   iddynt,   ac  yn  wrthddrychaa 
i  gael  eu  herlid  ganddynt.     Wedi  i  Babyddiaeth  gael  ei 
chyssylltu    â'r    llywodraeth,     hawlio    y     fath   awdurdodf 
meddu  y  fath  ddylanwad  a  chj'foeth,  dechreuodd  erlid  a 
dyfetha,  yn  neillduol  y  Bedyddwyr,  fel  ei  gwrthwynebwyr 
penaf.     Ond  er  yr  hoU  erlid  ar  dyfetha,  yr  oedd  y  Bed- 
yddwyr yn  dal  eu  tir,  yn  ngwyneb  pob  anfantais  a  chreu- 
londeb,    ac   yr   oeddynt   yn   lluosog   iawn    mewn    amryw 
wledydd  ar  y  Cyfandir,   trwy    y  canrifoedd,    hyd   doriad 
allan  wawry  "Diwygiad  Lutheraidd." 

Cyn  dychwelyd  at  y  Bedyddwyr  Cymmrtig.  cawn  sylw 
ychydig  ar  sefyllfa  y  Bedyddwyr  ar  y  Cyfandir  ac  yn  y 
Deyrnas  hon.  Yr  oeddynt  mor  lluosog  }*n  Germany, — 
"  Fel  y  gallai  eu  pregethwyr  deithio  trwy  boll  Ymerodraeth 
Germany,  {German  Empire)  a  lletya  bob   nos  yn  nhỳ  uii 


206  HAXES   T    BEDTODWYR    CYMMREIG. 

o'u  cyfeillion."*  Yr  oeddynt  yn  cael  eu  llo!«gi,  tori  eu 
penau,  a"u  bnddi ; — ond  fel  y  dywcdodd  y  Pab  Pius  II., — 
"  Nis  orallodd  deddfau  y  Pabau,  na  byddinoedd  o  fihvyr  eu 
Ihvyr  dciistrywio  hwy."t  Ac  er  yr  holl  erlidigaethau  gwaed- 
1yd  a  ddyoddefasant,  dywed  yr  envog  Dr.  Mosheim, — "fod 
yn  y  flwyddyn  1160.  800,000  o'r  rhai  a  broife.sant  y  ffydd 
lion. '"J  Mae  yn  beth  i'w  synu  atto  fod  eu  rhifedi  mor 
lluosog  yn  1 IGO,  pan  cofion  nad  oedd  ond  tua  chan' 
mlyncdd  er  pan  oedd  erlidigaeth  wedi  cael  ei  dwyn  yn 
mlaen  yn  eu  herbyn  gyda'r  llymder  mwyaf,  yn  Tryers, 
Ffianders,  a  Germany;  a  chyfrifir  fod  dim  llai  da  150,000 
0  honynt  wedi  cael  eu  rhoddi  i  farwolaeth,  yn  mhob  dull 
a  modd!  GalKvn  ddywedyd  yn  ngeiriau  Moeheim, — "fod 
personau  o'r  un  farn  yn  ymguddiedig,  o'r  braidd,  yn  holl 
wledydd  Ewropj  yn  neillduol  yn  Bohemia,  Moravia, 
Swit.sei-land,  a  Germany,  hyd  for  y  Baltic. "1Í  Yr  oeddynt, 
mae'n  wir,  yn  mj-ned  dan  wahanol  enwau,  megys,  Wal- 
densiaid,  Albigensiaid,  Pateriniaid  Pauliciaid.  Cathariaid, 
Gundulphiaid,  Berengai-iaid,  Petrobrusiaid,  Heuriaid,  Ar- 
noldiaid,  êc.  Y  rhai  oeddynt  yn  parhau  yn  ffyddlon  i 
■vrrthwynebu  '  edydd  mabanod,  er.yr  holl  erlidigaethau 
mwyaf  croulawn  a  allasai  dynion,  lla\Tn  o  gynddaredd 
tuag  atynt,  ddyfeisio. 

Ffaith  na  ellir  ei  gwrthbrofi  yw,  mai  Bedyddwyr  trw^-- 
ridl  oedd  y  TValdensiaid  a'r  Albigensiaid,  yn  nj'ffrynoedd 
Piedmont  a  Moreland,  ar  y  eyntaf,  ac  am  amscr  niaith 
befyd.jl  Ond  er  niwyn  pob  chwareu  teg,  caniateir  ar  un- 
waith.  fod  rhai  wedi  eu  cael  yn  eu  plith  raewn  oesau 
diweddarach,  yn  tiafriol  i.c  yn  gefnogol  i  f'edydd  mabanod. 
Nid  oes  dim  yn  rhyfedd  yn  hyn!  Pa  fodd  y  gallasai  fod 
yn  ^.vahanol  ?  Yr  oedd  araryw  ar  y  Cjfandir,  er  eu  bod 
yn  bedyddio  eu  mabanod,  etto  yn  gwrthod  cydymfFurfio 
ag  amryw  scromoniau  eraill  o  ddyfais  ddynol,  o  eiddo 
Pabyddiaeth;  ac  o  herwydd  hyny,  yr  oeddynt  hwythau 
yn  cael  eu  herlid,  ac  amryw  o  honynt  yn  ffoi  at  yr  hen 

•*  Twisk  Chron.  page  516. 
t  Mosh.  Vol.  2.  page  544. 
Î  Mag.  Can.  11.  page  540.     Moutauus,  page  S3.     Baron  An- 
nals, An.  1232.     Clarke's  Mart,  &  Dutch  Mart. 
%  Danvei'S,  page  112. 
II  Dr.  Ali.K  on  the  (.  hurches  of  Piedmont  and  Moreland. 


Y    DIWYGIAD    LUTIIERAIDD.  207 

Fedyddwyr  ag  oeddynt  wedi  cael  eu  herlid  o'u  blaen,  wedi 
dyoddef  pw3's  a  gwres  y  dydd,  ac  wedi  lioi  ac  ymsefydlu 
yn  Nyffrynoedd  Piedmont  a  manfcu  eraill.  Yi-  oeddynt  yn 
cael  cydymdeimlad,  yn  nghyda  derbyniad  caredis;  gan  yr 
hen  Fedyddwyr  difrifol,  gonest,  a  diniwed  hyn,  oblogyd  ey 
bod  yn  wrthddrychau  erlidigaeth  fel  hwytliau,  serch  nad 
oeddynt  o'r  un  farn  a  hwy  o  berthynas  i  fedydd.  Yn  He 
eu  herlid  am  nad  oeddynt  o'r  un  farn  am  fedydd  (fel  y 
gwnelai  eraill  â  hwy — (y  Bedyddwyr) — yr  oeddynt  yn  eu 
dei-byn  i'r  un  noddfa  a  hwy  eu  hunain,  ac  yn  eu  nhoddi 
yn  garedlg.  Nid  ,yw  hynyna  yn  newid  dim  ar  y  ilaith 
mai  Bedyddwyr  oeddynt  oil  ar  y  cyntaf,  ac  iddynt  bai'hau 
felly  am  oesau. 

Mae  yr  enwog  Coleridge  yn  cydnabod  fod  y  Bedyddwyr 
yn  lluosog  a  dylanwadol  ar  y  Cyfandir  cyn  i  r  "Diwygiad 
Lutheraidd"  dori  allan,  ac  hefyd  pan  y  torodd  allan,  ac 
mae  ei  eirian  yn  cynnwys  nad  oedd  ef  yn  ystyried  fod  mwy 
o  awdurdod  Fiblaidd  dros  fedydd  mabanod  nag  sydd  dros 
addoliad  j  Porwyn  Fair.  Ysgrifena,— "  Br  i  Martin 
Luther  ddifodi  addoliad  y  Fair  Forwyn,  etto  gwnaeth  yn 
ddoeth  i  beidio  difodi  bedydd  mabanod,  am  y  rheswm  fod 
yr  Ail-fedyddwyr  mor  gyifredinol  yr  amser  hwnw;  ac  fe 
fuasai  ei  waith  yn  ymddangos  yn  ffafriol  iddynt  hwy  yn 
debyg  o  ddistrywio  y  Diwygiad."  Mae  y  geiriaii  yna  yn 
IJefaru  cyfrolau,  ond  ni  ommedd  gofod  i  ymhelaethu  arnynt. 

Dyna  gipolwg  ar  sefyllfa  a  saHe  y  Bedyddwyr  ar  y  Cyf- 
andir, pan  torodd  Luther  allan  o  Bglwys  Ehufain  yu 
nechreu  yr  16  canrii;  ac  yr  oeddynt  wedi  dal  eu  tir  trwy 
y  canrifoedd  blaenorol,  cr  cymmaint  yr  erlid  a'r  difa  fu 
arnynt. 

Taflwn  etto  olwg  byr  ar  y  Bcdyddvyr  yn  y  deyrnas  hon. 
ìíid  oes  genym  nemawr  o'u  hanes  yn  y  wlad  hon  am  beth 
amser  ar  ol  i  Babjddiaeth  gael  ei  sefydlu  yma,  ac  iddi  orr 
doi  y  trigolion  gyda  dygu  dywyllwch  ac  aimwybodaeth. 
Aethant  megys  i'r  anialwch  tua  diwedd  yr  wythfed  canrif. 
Ond  tua  dechreu  y  degfed  canrif,  gydag  ychydig  o  seibiant, 
dyma  hwy  i'r  golwg,  dan  deyrnasiad  Harri  II.  Mae  Dr, 
Alix  yn  dyweyd  am  danynt,  "Ail-fedyddwyr  trwyadl  oedd 
y  rhai  hyn,  neu  irrthodwyr  a  gwrthwynebwyr  bedydd 
reiabanod."  *     Yn  nechreu]  yr  unfed  oanrif  ar  ddeg,  ysgrifr 

*  Sob.  Eccl  Rees.     (Gibbon,  Lardner,vol.  -iii 


208 


HANES    Y    BEDTDDWYE   CTMMREIG. 


enodd  Lanfranck,  Areh-esgob  Canterbury,  lyfr  yn  erbyn  y 
Bedyddwyr;  yr  hyn  sydd  yn  profi  nad  oedd  eu  rhif  na'u 
dylanwad  yn  fach,  a  dyweyd  y  lleiaf,  gan  fod  gahvad  ar  y 
fath  berson  ag  Arch-esgob  Canterbury,  i  ysgrifenu  llyf'r  yn 
eu  herbyn.f 

Yn  nechreu  y  trydydd  canrif  ar  ddeg,  cawn  fod  y  Lol- 
ardiaid  yn  lluosog  iawn  yn  y  deyrnas  hon,  y  rhai  oeddynt 
wrthwynebwyr  bedydd  raabanod.  Dywed  un  hanesydd  eu 
bod  mor  lluosog,  fel  ag  yr  oedd  un  o  bob  dau  a  gyfarfyddid 
â  hwy  ar  y  flordd  yn  rh3'-wle,  yn  sicr  o  fod  yn  Lolardiad.'' 
A  dywed  Orchard,  p.  322,  "Gwrthodai  y  Lolardiaid  fedydd 
mabanod  fel  seremoni  afreidiol."  Beth  bynag  hefyd  am 
farn  Wickliffe  ci  hun,  mac  yn  ffaith  fod  Uuoed  d  o'i  gan- 
lynwyr  yn  hollol  yr  un  golygiadau  am  fedydd  â'r  Lolard- 
iaid. Ac  yr  oedd  y  Loiavdiaid  a'r  Wickliffiaid  yn  cael  eu 
cyfrif  gan  eu  gelynion  fel  yr  un  a'r  unrhyw  boll,  oblegyd 
fod  eu  barnau  a'u  harferion  crefyddol  mor  gydunol.  Addefa 
ysgrifenydd  yn  Reet  Cyctopedia,  "  fod  llawer  yn  mysg  y 
Lolardiaid  a'r  Wickliffiaid  yn  gvradu  bedydd  mabanod." 
Addefir  yr  un  peth  gan  Watson  yn  ei  Theolnyical  Diction- 
ayy,  a  hefyd  yn  yr  Imperial  Encyclopedia.  Gan  fod  cym- 
i3äaint  yn  cael  ei  ddyweyd  yn  ol  a  gwrthol  am  ddaliadau 
John  Wicklitfe,  dyfynwn  yraa  hysbysiadau  haneswyr  o 
bwys  0  berthynas  i'w  farn  gyda  golwg  ar  fedydd.  Yr 
Esgob  Hurd  a  ddywed: — "Mae  yn  dra  eglur  oddiwrth 
ysgrifeniadau  llawer  o  ddysgedigion.  fod  y  Dr.  John  Wick- 
liffe, y  diwygiwr  Seisnigcyntaf,  naill  ai  yn  ystyiied  bedydd 
mabanod  yn  annghyfreithlon,  neu,  ar  y  goreu,  yn  afreid- 
iol." '•  ^Lae  yn  amlwg  (medd  awdwr  arall)  oddiwrth  awdwvr 
lawer,  fod  Wickliffe  yn  gwrthod  bedydd  mabanod,  ac  yn 
yr  athrawiaeth  hon  cydunai  a'r  Bedyddwyr  diweddar." 
Thomas  Walden,  a  ahvai  Wicklille  yn  "un  o'r  saith 
ben  a  ddaeth  o'r  pydew  diwaelod,  am  wadu  bedydd 
mabanod,  yr  heresi  bono  o  eiddo  y  Lolardiaid,  ar  y  rhai  yr 
oedd  efe  y  fath  ben-arweinydd  mawr.'  Walsingham  a 
ddywed, — "Yn  y  flwyddyn  138 1,  ail  gododd  yr  heretic 
damniol  hwnw,  John  Wickliffe,  opiniynau  melldigedig 
Berengarius," — yr  hwn  oedd  Fedyddiwr.  Hysbysodd  Syr 
Lewis  Clifford,  yr  hwn  fuasai  gyfaill  i  Wickliffe,   nad  oedd 

t  Milner  &  Hawies'  iiist,  of  Church,  vol.  iii. 


D3CHREUAD   EGLWfS   LOEGB,  209 

y  Lolardiaid  yn  bedyddio  eu  plant  newydd  eni.*  Yr  oedd 
y  Bedyddwyr  ynte  yn  lluosog  isiwn  yn  y  cyfnod  hwn; 
mor  lluosog  a  dylanwadol  nes  peri  i'r  Pab  eu  hofni  gym- 
maint,  fel  y  dygodd  allan  dair  deddf  yn  eu  herbyn  yn  yr  un 
flwyddyn,  sef  yn  1377. f 

Yr  ydym  wedi  canfod  fod  y  BedyddAvyr,  nid  yn  unig  yn 
dal  eu  tir,  ond  wedi  lluosogi  yn  ddirfawr  yny  deyrnas  hon, 
pan  oedd  Eglwys  Rhufain  yn  "Eglwya  y  Wlad,"  er  cael  eu 
herlid  mown  modd  creulon  a  didrugaredd.  Cawn  yn  avrr 
daflu  golwg  arnynt  a  chrybwyll  ychydig  ffeithiau  perthynol 
iddynt  pan  yn  gorfod  gweithio  eu  ifordd  dan  orthrwm,  ac 
yn  ngwyneb  erlidigaethau  a  chrealonderau"  Eglwys  Loegr," 
yr  hon  a  gymmerodd  le  "  Eglwys  Ehufiiin,"  yn  y  wlad  hon 
yn  nechreu  yr  unfed  canrif  ar  bymtheg.  Yn  y  flwyddyn 
1534,  y  cyfarfyddodd  y  Parliament,  yn  yr  hwn  y  gwnaed 
ac  y  sefydlwyd  "Eglwys  Loegr"  yn  ol  cyfraith  y  tir  i  fod 
yn  "Eglwys  WladAvriaethol "  y  deyrnas  hon,  ac  y  sef- 
ydlwyd Harri  VIII.,  i  fod  y  Pen  cyntof  iddi,  yn  lie 
Eglwys  Rhufain,  Pen  yr  hon  ydoedd  y  Pab.  Felly  nid  yw 
"Eglwys  Loegr,"  yn  awr  ond  335  mlwydd  oed.  Bernir  i 
ddim  llai  na  72,000 — (ie,  triugain  a  deuddeg  o  filoedd)  i 
gael  eu  dirwyo,  eu  cai'charu,  neu  eu  lladd,  o  dan  deyrnas- 
iad  Harri  VIII !  Yr  ydym  yn  cael  oddiwrth  ddigofaint 
ofFeii'iadol,  a  deddfau  scneddol,  y  rhai  a  gymmerasant  le  o 
dan  Harri,  Edward,  Mari,  Elizabeth,  y  ddau  lago,  a'r  ddau 
Siarl,  afael  ar  ddwy  flaith  bwysig : — 

1.  Fod  y  Bedyddwyr  yn  y  cyfnodau  hyn  yn  lluosog, 
dylauwjidol.  a  chynnyddol,  onite  pa  angen  am  y  fath  niferi 
0  ddeddfau  seneddol,  y  naill  ar  ol  y  Hall,  i'w  herlid  a'u 
dyfetha  ? 

2.  Fod  "Eglwys  Loegr"  bron  mor  elyniaethol  iddj-nt,  a 
chreulawn  tuag  atynt  ag  ydoedd  Eglwys  Rhufain  ei  huu. 
Mae  egwyddorion  crefydd  bersonol,  fel  eiddo  y  Bedyddwyr, 
yn  ei  hegwyddorion  sylfaeuol,  yn  hollol  groes  i  grefydd 
wladol  a  honiadau  ofFeiriadol — i  bob  cyfundrefn  ag  sydd 
yn  proffesu  gwneyd  dyn  yn  Gristion  ar  wahan  oddiwrth  ei 
ddeall  a'i  ufudd-dod  personol  ef  ei  hun.  Yn  mhen  dwy 
flynedd  ar  ol  sefydlu  yr  Eglwys  hon,  sef  yn  y  flwyddyn 

*  Ivimey's  History  of  Baptist,  vol.  i.  p.  71,  72. 

t  Neal's  Histor-,  Mosheim,']vimey.     Fuller,  Uregory,  Walsing- 

hum,  Sabine,  &c. 


210  HANES   T   BEDTDDírni   CTMMEEIG. 

1 536,  cyfarfu  jT  offeiriaid  cenedlaeth«l  mewn  Cymmanfa 
Eglwysig,  a  chyhoeddasant  ddaliadau  y  Bedyddwyr  "yn 
heresiau  atjras  a  ffiaidd.  ac  i'w  condemnio  yn  hollol."  Yn 
mhen  dwy  flynedd  ar  ol  hyn,  rhoddwyd  a^vdurdod  i  Cran- 
mer,  Arch-esgob  Canterbury,  ac  eraill,  i  fyned  yn  erbyn  y 
Bedyddwyr,  a.  llopgi  eu  llyfrau.  Ac  ar  yr  1 6eg  o  Dach- 
wedd,  yn  yr  un  flwyddyn,  rhoddwyd  cyhoeddiad  breninol 
yn  eu  herbyn,  i'w  dyfetha  yn  mhob  man;  ac  anfonwyd 
hyfforddiadau  i'r  hoU  ynadon  trwy  Loegr,  yn  gorchymyn 
fod  i'r  cyfroithiau  hyn  yn  erbyn  y  Bedyddwyr  i  gael  eu 
gweinyddu  yn  drylwyr  a  chyflawn.* 

Dan  deyrnasiad  Edward^^ae  pasiwyd  deddf  i  faddeu  i'r 
Pabyddion,  ac  eraill,  gadawwyd  y  Bedyddwyr  *allan :  ac 
nid  yn  unig  fp'u  gadawwyd  allan,  ond  yn  y  flwyddyn  gan- 
lynol.  sef  1547,  rhoddwyd  gorchymyn  newj'dd  i'r  Arch- 
esgob  "  i  ehwilio  am  y  Bsdyddwyr  oil,"  i'r  dyben  o'u  dis- 
try wio ;  ac  o  dan  y  gorchymyn  hwn  y  llosgwyd  yr  enwog 
Joan  0  Kent,  ar  yr  2il  o  Fai,  yr  hon  oedd  Fedyddwraig; 
amryw  eraill  hefyd  fuont  ddeiliaid  yr  un  dynged.  X  Par- 
haodd  pethau  yn  yr  un  sefyllfa  n  dan  Mari  (waedlyd),  ac 
Elizabeth.  Pasiwyd  deddf  dan  deyrnasiad  Elizabeth, 
"Fod  i'r  hoU  Fedyddwyr,  a  hereticiaid  eraill,  i  adael  y 
wlad."  Yr  oeddynt,  er  y  tywydd  garw  i  gyd,  yn  dal,  ac 
h«b  eu  difa ;  a  chafwyd  nifer  o  honynt  mor  benderfynol  yn 
y  flwyddyn  1575,  fel  yr  oeddynt  wedi  jmHurfio  yn  gym- 
deithas  neu  eglwys,  hyd  y  nod,  yn  Alder  gate,  Llundain! 
Alltudiwyd  amryw  o  hon"  nt,  carcharwyd  27,  a  llosgwyd 
dau  yn  ulw,  yn  Maes  y  Gofaintlf  Er  yr  holl  ymdrech-^ 
ion  a  wnawd  iV  dyfetha,  etto  i  gyd,  dal  eu  tir  a 
chynnyddu  yr  oeddynt.  Dywed  yr  hanesydd  goneat  a 
chywir  Marsden  am  danynt  dan  deyrnasiad  Elizabeth  fel 
ycanlyo:  "  Ond  nt  Ail -fedyddwyr  oeddynt  y  mwyaf  llu- 
osog,  a'r  gwrthwynebwyr  mwyaf  aumhlygadwy  i'r  Eglwys. 
ac  a  achosent  fwyaf  o  fraw  iddi  o  neb."  Ac  mae  Dr. 
Parker  yn  ei  lythyr  yn  gwrthod  Arch-e«gobaeth  Canter- 
bury, yn  dyweyd,^'"Dywedant  fod  y  deyrnas  yn  llawn  o 
Ail -fedyddwyr,   Ariaid.    &c."  |1       Gwaígaredig   oeddynt   o 

♦King   Henry's   Creed,  Burnet's    History  ef  Refomi.      Brandt's 

History  of  Ileform.      iTÌmey's  History  of  Baptists. 

t  Crosty's  History,  vol.  ii.     Ivimey,  vel.  i. 

II  Dr.  B.  Evans'  Hiat.  Engl.  Hapt.   vol.  pase,  142—167. 

i  History  Reform,  vel  ii.,  Neal,  vol  i.,   Stryjje's  Life  of  Cianmer. 


CTNNYDD   T   BEDTDDWTR.  211 

gwrs  yn  yr  amseroedd  hyn,  oblegyd  na  feiddient  ymíFurfìo 
yn  gynnuUeidfaoedd  cyhoeddus  neu  eglwysi.  Ehaid  fod 
rhyw  fywyd  a  nerth  o  fyd  arall  ynddynt,  gan  eu  bod  yn 
parhau  ac  yn  cjnnyddu  yn  y  fath  gaethisved,  dan  y  fath 
drais,  ac  yn  ngwyneb  y  fath  erlidigaethau  ereulon  a  than- 
11yd.  Ond  felly  y  gwnaethant,  ac  y  maent  „Vedi  gwneyd 
hyd  yn  bresenol.  Gyda  eu  bod  yn  cael  ychydig  selbiant, 
cawn   hwy  yn  ymffurfio   yn  eglwysi  a  chymmanfaoedd.* 

Ac   y  mae  y   Parch.   A.  F.  Douglas ,  Annibynwr 

yn  dyweyd  yn  ei  lyfr  a  elwir — "Y  Bugail  a'i  Bobl," 
— "  Fod  y  Bedyddwyr,  fel  cyfenwad,  wedi  cynnyddu  mewn 
blwyddi  diweddar — ar  gyfartaliaeth  cyflymach  na'u  cym- 
mydogion.  Mewn  gair,  credem  na  fyddem  yn  nihell  o'r 
gwir,  pe  dywedem,  mai  y  cyfenwad  mwyaf  addawol  ac  ym- 
eangol  yn  Lloegv  yr  acleg  yma  ydyw  y  Bedyddwyr.  Pe 
syrthiai  Lloegr  i  ddwylaw  cyfenwad  o  Gristionogion  mor 
efengylaidd  a  brwdfrydig,  pwy  feiddiai  ei  gyfrif  yn  an- 
ffawd  ?"  Dyna  ddarluniad  diduedd  Maban-Fedyddiwr,  o 
barthed  i  safle  a  sefyllfa  Bedyddwyr  Lloegr  ar  yr  adeg 
bresenol. 

Gŵrchfygwyd  ni  i  fras-ddylyn  y  Bedyddwyr  Seisnig  mor 
belled  a  hyna ;  ond  y  mae  yn  llaw^n  bryd  troi  yn  ol  a  sylvri 
yn  neillduol  ar,  a  dilyn  y  Bedyddwyr  Cymmreig.  Er 
mwyn  cael  llinell  hane^yddol  y  Bedyddwyr  Cymmreig  yn 
gyflawn,  rhaid  dychwelyd  i  ddechreu  y  pedwerydd  canrif, 
He  y  gadawsom  hwy  ya  tudalen  y  seithfed.  Yn  nechreu  y 
canrif  hwn  yr  ydym  yn  cael  y  Bedyddwyr  Cymmreig  yn 
lluosog  a  dylanwadol ;  ac  un  o  honynt,  o  du  ei  fam,  sef 
Cystenyn  Fawr,  yn  ben  ar  "  Ymerodraetb  y  Byd."  Cofiwn 
fod  y  deyrnas  hon  y  pryd  hyny,  bron  i  gyd,  yn  meddiant  y 
Brutaniaid,  etto  dan  aden  ymerodraeth  Ehufuin.  Ac  felly 
J  buont  hyd  y  flwyddyn  449  pryd  y  gorchfygwyd  hwy  i 
raddau  helaeth  gan  y  Saeson ;  ac  y  gvrasgwyd  hwy  i  ranau 
gorllewinol  yr  Ynys,  sef  siroedd  Cymmru,  yn  nghyda'r 
rbai  oedd  yn  terfynu.arnynt.  Ymddengys  fod  crefydd  yn 
mhlith  y  Cymmry  yn  lied  Iwyddiannus  a  blodeuog  yn  yr 
oesoedd  hyn.  Er  iddynt  golli  rhan  o"u  tiriogaeth,  cadwent 
eu  crefydd  yn  gyflawn.  Pan  yn  son  am  y  Gristionogion 
Cymmreig,  neu  y  Cymmry  Cristionogol  yn  yr  oesau  hyn, 
rhaid    son    am    danynt    yn    ddieithriad   fel   Bedyddwyr; 

•  Crc  iy,  Iviney,  Danvers,  Taylor,  icc^ 


212  HANES   T   BEDYDDWTR   CTMMREIG. 

oblegyd  nid  ydyw  wedi  cael  ei  ddangos  erioed,  gan  y  rhai  a 
ymdrechasant  wneyd  liyny,  fod  cymmaint  ag  un  maban  wedi 
cael  ei  fedyddio  gan  y  Cristionogion  Cymmreig  hyd  dde- 
chreu  y  seithfed  canrif,  pan  ddarostyngwyd  y  Cymmry  dan 
iau  Pabyddiaeth ;  fel  y  cawn  ddangos  etto. 

I  ddangos  fod  y  Bedyddwyr  Cymmreig  yn  lluosog  a 
dylanwadol  yn  yr  oesau  hyn,  nid  oes  eisieu  ond  crybwyll  y 
pethau  canlynol.  Mae  genym  ar  gael  a  chadw  enwau 
amryw  ■\vcinidogion  enwog  yn  eu  plith.  megys,  Dyfrig» 
Dewi,  Dynawt,  Teilo  Mawr,  Padarn,  Pawl  Hen,*  &c.,  &c. 
"Yr  ydym  yn  cael  hefyd  fod  gweinidogion  eglwysi 
Prydain  yn  bresenol  yn  y  Cymmanfaoedd  cyffredinol  a 
gynnelid  trwy  orchymyn  yr  Ymerawdwi-  {Cystenyn)  yn 
amrjwiol  barthau  y  byd,  i  benderfynu  dadlouon  crefyddol, 
a  threfnu  mesurau  addas  i  adeiladaeth  yr  holl  gorff." 
Mewn  Cymmanfa  a  gynnaliwyd  yn  Aries  (Ffrainc), 
yn  y  flwyddyn  311,  i  osod  terfyn  ar  ddadl  ag  oedd  wedi 
gwneuthur  llawer  o  ofid  i  eglwysi  Affrica,  o  barthed 
ordeiuio  dau  esgob  yn  Carthage,  ac  i  gyduno  ar  reolau 
Cymdeithasol  i'r  boll  eglwysi,  yr  ydym  yn  cael  fod  pump 
o  weinidogion  y  Cymmry  yn  bresenol,  sef  Ifer,  Caerefrog; 
Rhystyd,Llundain;  Brawdol,  Caerlleon-ar-Wysg;  ynngbyd 
a  Sacerdos,  ac  Armin  or  un  lie.  Cynnaliwyd  hefyd 
gymmanfa  ryfeddol  yn  Nicea,  Bithynia,  yn  y  flwyddyn 
325,— pai'haodd  am  .«aith  niwrnod.  Yr  ymerawdwr  ei 
hun  oedd  y  cadeirydd.  Yr  oedd  amryw  o  weinidogion  y 
Cymmry  yn  hon  etto,  er  pelled  oedd. 

Erbyn  tua  dechreu  y  pummed  canrif,  yr  oedd  Ehufain 
wedi  gadael  y  wlad  hon  idd  ei  phobl  ei  hun  yn  hollcl;  a 
hwythau  wedi  cael  eu  rhanu  o  dan  wahanol  fan  freninoedd; 
a  Saeson  a  Phictiaid  paganaidd  yn  eu  gwthio  yn  mhellach 
tua'r  Gorllewin,  ac  yn  meddiannu  eu  tiriogaethau. 

Yn  niwedd  y  4ydd  a  dechreu  y  5ed  canrif,  yr  oedd 
Morgan,  o  Fangor  Iscoed,  yr  hwn  a  elwir  Pelagius,  Cymmro, 
yn  enwog  iawn  fel  dysgawdwr  Cristionogol  yn  y  wlad  hon. 
Teithiodd  lawer  oddiyma  i  Eufain,  a  lleoedd  eraill.  Yr 
oedd  yn  cael  ei  gyhuddo  gan  yr  Eglwys  Ffrengaidd  &c. 
0  fod  yn  dal  ac  yn  addysgu  athrawiaethau  cyfciliornus. 
Nid  oes  genym  ei  ysgrifeniadau  ef  ei  hun  er  ifurfio  barn 
am  ei  ddaliadau  crefyddol — dim  ond  eiddo  ei  wrthwyn- 

*  Dr.  Richards  Cam.  Brit.  Biography 


ÎIORGAN-PiULAGlüS.  213 

ebwyr.      A    gŵyr    pawb    ag    sydd  wedi    dnvllen    hanes 
Eglwysig,  mor  lleied  ellir  yraddibynu  ar  dystiolaeth;iu   o'r 
fath.      Os  beiddiai  dj^n  wahaniaethu  oddiwrth    y    Cyng- 
horau  Eglwysig,  dai-lunid  ef  yn  heretic  yn  nghyd  a  phob 
peth  fyddai  yn    ddrwg.      Oydnabyddid  ef  gan    bawb  yn 
ddyn  o  fywyd  moesol,  crefyddol.  a  diargyhoedd .  f      Ac  o'n 
rhan   ni,  barnwn   ef  yn   llawn  mor  gywir  yn  ei  ddaliadau 
crefyddol  ag  Awstin,  Esgob  Hippo,  ei  brif   elyn.     Tebyg 
ei  fod,  0  barth  ei  gred  grefyddol,   oddigerth  lied.dd,   ryw- 
beth  yn  debyg  i  Wesleyaid  ein  dyddiau   ni.     Bcth   bynag, 
yr  oedd  yn  wrthwynebwr  cadarn  i  fedydd  mabanod,  er  nad 
oes  yr  engraifft  leiaf  fod  hyny,  hyd  yn  hyn,   wedi   cym- 
mcryd  Ue  yn  ei  wlad   ei   hun.      Oynnaliwyd    Cynghorfa 
yn  Ffrainc  ar  y  mater,  a  barawyd  fod  athrawiaeth  Morgan 
yn    gyfeiliornus.       Dywedir   i    Morgan     gyífesu    gerbron 
rhyw    gynghorfa,     "Na    chlywodd    efo    erioed     am     un 
Cristion,  catholig,  na  phleidiwr  ag  oedd  yn  gwadu  hawl 
mabanod  i  fedydd."     Os  dywedodd  Morgan  byn,   yr  oedd 
yn  dweyd  anwiredd, — anwiredd  ag  yr  oedd    ef  ei  hun,  a 
phawb  oedd  yn  bresenol,  yn  gwybod  mai  anxviredd  ydoedd ; 
oblegyd  yn  nghynghorfa  Mela,  yn  Numida,  yn  y  flwyddyn 
416,  llywydd  yr  hon  oedd  Awstin,  cyhoeddwyd  melldithion 
yn  erbyn  y  Morganiaid  ac  eraill  am  wrthod  y   seremoni. 
Ond  nis  gellir,  ar  dir  tèg,  gredu  i  Morgan  ddweyd  y  fath 
beth   erioed.      Nid   oes  ammheuaeth  ynom  mai  brawddeg 
ydyw  wedi  cael  ei  rhoddi  yn  ei  enau  gan  rai  o'i  elynion. 
Mewn  canlyniad  i  benderfyniad  y   Gyngliorfa  o  barthed 
daliadau   Morgan,   anfonwyd   cenadau   i   Frydain,   yn    y 
flwyddyn  429,  a  Garmon,  Esg,ob  Auxerre,  yn  ben  arnynt, 
i  bregethu  yn   erbyn  yr  hyn   a  elwid  yn  her  est  Morgan. 
Nid  yw  yn  annhebyg  i  r  cenadon  hyn,   yn  mhlith  pethau 
eraill,    gymhell    bedydd   mabanod   i    sylw   y   Brytaniaid. 
oblegyd  yr  oedd  Awstin,  (Llywydd  y  Grynghorfa)  yn   selog 
drosto.     Beth  bynnag  am  hyny,  nid  oes  avwydd  i'r   Cym- 
mry  ei   dderbyn ;    ac   ni    arosodd    Garmon  yma    ond    am 
amser  byr  iawn.     Yr  unig  hanes  sydd  genym  am  dano  yn 
bedyddio   ydyw,    ei  fod  yn  bedyddio  rhai  mewn  oed,  yn 
afon   Alun,   swydd   Fflint.     Gan  fod  yr   hanes   hwn  mor 

t  Cofier  nad  Awstin  y  Monach,  yr  hwn  fu'n  achos  o'r  gyflafan 
yn  Mangor  Iscoed,  &c.,  yr  Uvvu  y  ceir  sou  am  dauo  etto,  oeild  yr 
Awstin  uchod. 


214  HANES    T   BEDYDDWTR   CTMMREIG. 

awgryniiadol  ar  j  pwnc,  ac  yn  cael  ci  roddi  gan  Eglwyswr, 
ac  bancsydd  mor  onwog  a  Carnhuanawc,  gosodir  ef  yma 
o  flaen  y  darllenydd, — 

"Tra'rydoedd  Garmon  a"i  gyfaill  ar  eu   gweinidogaeth, 
yn   y   modd   hyn,  yr  oedd  llu  o  Sacsou  a  Pliictia,id   wcdi 
jmosod  ar  y  wlad,  ac  yn  nes.au  at  y  lie  yr  oeddynt  yn  aros. 
At  y  pryd  hwn  yr  oeddynt  newydd  gweini  bedydd  i  dorf  o'u 
■canlynwyr,  ac  yn  ymbarotoi  i  gadw  y  Pasc.  A  pban  welsant 
eu  gelynion  yn  rhuthro  tuag  atynt,  Gannon   a  osododd  ei 
hun  i  flaenori  ci  fyddin,  yr  hon  a  ffurfiwyd  gan  ei   ddysg- 
yblion,  a  hw^-nt-bwy  yn  anarfog,   eithr   yn  llawn   ffydd, 
ac  megys  etto  yn  wlyhion  gan  ddwfr  y   bedydd,  a  pafasant 
vn  ddifraw  i  dderbyn  y  rbyfelgyi'cb.     Lie  eu  sefyllfa  oedd 
dyffryn   yn   amgylcbynol   a   mynyddoedd.     A  Garmon   a 
roddasai   orehymyn   iddj^nt  ganlyn   yr   arwydd   a   roisai 
iddynt  ar  y  pryd.     A  pban  nesaodd  y  Barbariaid,  yr  boll 
dorf  gan  ganlyn  yr  arwyddiad  a  waeddasant  ag '  un  llais 
Haleliwia,  dair  gwaitb !     A"r  llais  gan  adseinio  yn  y  myn- 
j'ddau  cyfncsawl  a  darawodd  y  fatb  fraw  yn  y  gelynion, 
ac  id<Jynt  daflu   ymaitb   eu    barfau  a    ifoi;    ac.  amryw   o 
honynt  a  drengasant  yn  yr  afon,  yr  hon   oedd   o'u  blaen, 
wrth  gei&io  ei  chroesi.     Ac  felly   Garmon  a'i   gyfeillion   a 
ennillasant  y  fuddugoliaeth,  heb  dywallt  dafn  o  Avaed  na 
ibaraiv  ergyd.     Y  fuddugoliaeth  hon  a  elwir,    Y  Fuddug- 
oliaeth Jlalleliwiaidd ;  ac  y  mae  Usher  yn  dywedyd  iddi 
gymmeryd  lie    yn  Maes  Garmon,   gerllaw  yr  Wyddgrug 
fiwydd  Fflint;  ac  mai  yn  yr  afon  Alun  yr  oedd  y  dysg- 
gyblion  wedi  cael  cu  bedyddio."*    Nid  ydyw  dweyd  fod 
yr  afon  bono  yn  fach,  yn  profi  dim  nad  ydoedd  yn  wahanol 
ar  y  pryd  hwnw.     Nid  oes  nemawr  ddira  yn  cyfoewid  mwy 
^"^  J"  gyflyoiach  nag  afonydd. 

Dyna  y  fatb  ddysgyblion,  a  dyna  y  fatb  fedydd  oeddynt 
«iddo  y  Prydeiniaid  y  pryd  bwnw  • — dynion  mewn  oed, — 
bedyddio  mewn  afonydd, — "ac  yn  wlybion  gan  ddwfr  y 
bedydd."  Dyna  y  íìordd  y  pryd  hyny  i  wneyd  Cristion- 
ogion  yn  mblith  y  Cymmry — eu  perswadio  trwy  bregethu 
yr  Efengyl  iddynt,  yna  eu  bedyddio  ar  eu  gwaitb  yn 
proffesu  ac  yji  ymuno  â  chrefydd  Mab  Duw.  Dilynent, 
yn  y  pwtc  hwn,  yn  berfîáith,  reol  y  Testament  Newydd, 

*  Curuhuanawc,  Hanes  Cymmru,  19S. 


AWSTIN   FONACH.  215 

Ac   yn   y   modd  yma  y  parhaodd   pethau  yn   mhlith  y 
Cymmry  liyd  ddechreu  y  seithfed  canrif. 

Erbyn  hyn,  yr  oedd  Pabyddiaeth  wedi  magu  Ilawer  o 
nerth,  meddiannu  awdui-dod  a  dylanwad  ma\vr,  ac  wedi 
mabwysiadu  amrywiol  ddyfeisiau  dynol  i  fod  yn  rheolau 
crefyddol,  ac  nid  y  lleiaf  o'r  rhai  hyn  oedd  bedydd  mab- 
aiiod.  Ond  nid  oes  genym  y  crybwylliad  lleiaf  am  fedyddio 
na  thaenellu  mabanod  yn  y  deijrnas  hon  cyn  dyfodiad 
Awstin  Fonach  yma,  yn  y  fiwyddyn  597.  Yn  y  flwyddyn 
a  grybwylhvyd  anfonodd  y  Pab  Gregory  tua  banner  cant 
o  fonachod,  ac  Awstin  Fonach  (nid  yr  Awstin,  prif  elyn 
Pelagius)  yn  Abad,  neu  yn  ben  arnynt,  i  Gristioneiddio  y 
Saeson,  y  rhai  oeddynt  baganiaid,  ac  erbyn  hyn  wedi 
aofQS  meddiannu  hoU  Loegr  oddiar  y  Cymmry.  Bu  Awstin 
a'i  gyd-fonachod  yn  hynod  Iwyddiannus  i  wneyd  Crist- 
ionogion  proffesedig,  neu  Babyddion  o'r  Saeson.  Bedydd» 
iodd  filoedd  o  honynt  yn  afonydd  Gwâl  a  Swimi: — bed- 
yddiodd  10,000  mewn  un  diwrnod.  Wedi  i  Awstin  fod 
mor  Uwyddiannus  gyda  y  Saeson,  penderfynodd  hefyd 
ddwyn  y  Cymmry  dan  lywodraeth  y  Pab,  ei  feistr.  Yn 
unol  a'i  gais  cyfarfyddodd  1200  o  weinidogion  a  chenadon  y 
y  Cristionogion  Cymmreig  agef  yn  nghyda'i  gyd-fonachod, 
tuao'ymylon  dwyreiniol  swydd  Henffordd,  dan  dderwen  fawr, 
yr  hon  a  adweinid  am  oesau  lawer  ar  ol  hyny,  wrth  yr 
enw, — "Derwen  Awstin."  Yr  oedd  gan  Awstin  bedwar 
0  bethau  ag  yr  oedd  am  i'r  Cristionogion  Cymmreig  eu 
derbyn  a'u  gwneyd: — 

"1.  Iddynt  ymddarostwng  i  awdurdod  y  Pab. 
"2.  Iddynt    gadw    y    Pasc    yr    un   amser   ag   Eglwys 
Rufain, 

"3.  Iddynt  ei   gynnorthwyo  ef  a'i  ddysgyblion  i  bre- 
gethu  yr  Efengyl  i'r  Saeson. 
"4.  Iddynt  fedyddio  eu  plant."* 

Ond  gwrthododd  y  Cristionogion  Cymmreig  y  pedwar 
mewn  modd  penderfynol.  Cynnaliwyd  dwy  Gymmanfa 
i'r  un  perwyl  ac  yn  yr  un  lie;  ond  terfynwyd  yr  olaf  fel  y 
flaenaf  gyda'r  un  penderfyniad  gan  y  Cymmry.  Xi  dder- 
bynient  un  or  pedwar  cynnyg.  Cotìer,  mai  claddu.  ae 
nid  taeni'llu  yr  oedd  Eglwys  Rhufain  yr  oesau  hyn,  oddi- 

*  Dr.  Benedict,  344. 


216  HANES   T   BEDTDDWTR   CT5IMREIG. 

gerth  mewn  eithriadau  anfjnych ;  ac  felly  y  parhaodd 
Eglwys  Wladol  y  deyrnas  hon,  pa  un  bynag  ai  Pabj'ddol 
neu  Brotestanaidd,  am  yn  agos  i  Jil  o  Jiyiiyddoedd  ar  ol 
dechreu  y  7fed  canrif.  Yn  awr  y  mac  cais  Awstin  i'r 
Cymmry  i  fodyddio  eu  plant,  yn  ngliyd  a'u  gwrthodiad 
penderfynol  hwythau  o'r  cais  yn  ddigon  o  brawf,  i  bob 
un  diragfarn,  mai  Bedyddwyr  oeddynt  y  Ciistionogion 
Cymmreig  hyd  y  pryd  hyny,  beth  bynag.  Ac  i  gadarnhau 
hyn  yn  mhellach,  y  mae  llenyddiaeth  y  cyfnod  hwnw  yn 
profi  yr  un  peth.     Mae  Taliesin,  Ben  Beirdd,  yn  dyweyd, 

"  Gwae  a  giimmertli  fedydd 
A  chied  a  chicfydd 
(jflis  tystia." 

Mae  cymmeryà  a  t/iysdo  yn  eglur  ddangos  nodwedd  y 
dciliaid.  Nid  yn  unig  gwehiyddid  bedydd  i  rai,  ond  yr 
oedd  y  rhai  y  gweinyddid  ef  iddynt  yn  ei  yymmeryd  ac  yn 
tysti'>,  neu  gyU'esu. 

Hefyd, 

"Pob  peth  a  dderfydd, 
Ond  cred  a  bedydd." 

Rhai  yn  "cymmeryd"  "o-edit,"  "tystio,''  neu  broffesu, 
oeddynt  y  rhai  a  fedyddid  yn  mhlith  y  Cymmry,  hyd, 
o  leiaf  ddechreu  y  7fed  canrif,  ac  nid  oes  engraifft  i 
gymmaint  ag  un  maban  i  gael  ei  fedyddio  ganddynt,  yn 
flaenorol  i  liyn.  Gyda  golwg  ar  y  dull,  trochi  oedd  yr  ar- 
feriad  mewn  Eglwysi  gwladol,  Rhufain  a  Lloegr,  yn  y 
wlad  hon,  hyd  yn  ddiweddar,  mewn  cymhariaeth.  Mae 
Jonas  Mynwy,  bardd  a  duwinydd  enwog  yn  yr  unfed  can- 
rif ar  ddeg,  yn  y  llinellau  canlynol  yn  dangos  beth  oedd  j 
dull  yn  ei  amser  ef: — 

"Pan  ydoedd  yr  Rhên 
Hyd  tros  y  ddwyen 

Yn  nwfr  yr  lorddonen." 

"  lornef  a  daiar 
Gwel  y  rhai  hygar 
A  iu'n  ddiweddar 
Dan  yr  elfea." 

Meilir  ap    Gwalchmai   yn   y  trydydd    canrif   ar   ddeg,  a 

sonia  am, 

"  Gymmeryd  bedydd  yn  nwfr  echwydd." 


TROCHI — Y  DULL  0  FEDTDDIO.  217 

Mae  Ficer  Lknymddyfri  (dechreu  17eg  canrif),  yn  ei 
agoriad  ar  Gatechisin  Egwys    Lloegi'  yn  dywedyd  fel  hyn  : 

Holiad. — "Beth  j'w  y  notl  gwelediif,  a'r  ai'wydd  dij^on  tebyg 
Yn  y  bedydd  o'r  tu  faes  yn  selio'r  gras  arbenig? 

Ateb. — "  Y  dwr  yn  y  bedyddfan,  He  trocliir  y  dyn  bychan, 

Yn   enw'r  Tad  a'r  Mab  dri  phryd,    a'r  Sautaidd 
Yspi-yd  purlan." 

Trochi,  fel  y  gwelir  oedd  dull  Eglwys  Loegr  o  fedyddio  yn 

ei  amser  ef. 

Mae  Syr  John  Floyer,  Eglwyswr,  yr  hwn  a  ysgrifenodd 
0  gylch  y  flwyddyn  1701,  yn  nodi, —"It  Cymmry  adael 
trochiad  yn  y  bedydd  yn  ddiweddar,  ac  i  rai  canol  oedran 
ddyweyd  wrtho  ef,  eu  bod  yn  ofio  yr  arferiad  o  drochiad." 
Ebe  efe,  yn  mhellach, — "Ehoddais  yn  awr  y  dystiolaeth  a 
ellais  gael  mewn  llyfrau  Saesonig  i  brofi  yr  arferiad  gwas- 
tadol  0  drochiad,o'Ya,m.ÿ,Qr  J dochreiiwyd gfin  yBrutaniaida'r 
Saeson  hyd  ddyddiau  y  brenin  Janaes  (yr  hwn  a  ddechreu- 
odd  deyrnasu  yn  1603,  ac  a  ddiweddodd  yn  1625)  pan 
(MechrGuoddpobl  rwgnach  yn  erbyn  pob  henddefod;  a  thrwy 
hoffi  rhyw  beth  uowydd  tynerwch  rhieni,  a  chyramoryd 
arnynt  fod  yn  fvvy  gweddaidd  rhoddasant  heibio  drochiad; 
yr  hyn  ni  wnaed  erioed  trwy  un  -weithred  yn  Eghvys 
Loegr;  eithr  y  mae  trefn  ein  Heglwys  ni,  mewn  bedydd  yn 
gorchymyn  hyth  i  droc'ii  yn  ddiesgeulus  a  darbodus."  Dy- 
wed  hcfyd, — "Yr  wyf  yn  clywed  hefyd  fod  rhai  o"r 
Cymmry  yn  trochi  hyd  yn  hyn"  (sef  yn  Eglwys  Loegr).* 
Mae  y  dyn  a  ddadleua  yn  ngwyneb  y  prawfion  uchod,  iiad 
trochi  oedd  y  dull,  tu  hwnt  i  derfynau  argyhoeddiad. 

Gan  mai  trochi  oedd  dull  Eglwys  Ehufain  o  fedyddio  am 
ganrifoedd  lawer  ar  ol  ei  sefydliad;  mae  yn  amlwg  mai 
eais  Awstin  Fonach  gnn  y  Cymmry,  ar  fin  dechreu  y  7fed 
canrif  oedd,  caelganddyntgydymffurf^o  âg  Eglwys  Ehufain 
trwy  fedyddio  neu  drnchi  eu  mhab'i/iod,  ac  nid  gadael 
iddynt  fel  yr  arferynt,  i  dyfu  i  fyny  i  farnu  drostynt  eu 
hunain,  ac  tifudd/iau  i  fedydd.  un  or  dirywiadau  penaf 
mewn  crefydd  ydyw  peidio  cydnabod  cyfrifoliaoth.  gyda 
golwg  ar  berson  unigol,  neu  gyda  golwg  ar  gynnulleidfa 
neu  eglwys, — sef  awdurdodi  arall  neu  eraill  i  gyHawni  peth. 

•  Treatise  of  cold  bathing,  4th  Edit.,  pp.  14,  61,  87. 

J 


218  HANES   T   BEDYDDWTR   CTMMREIG. 

yn  lie  person  neu  eglwys.  Mae  pob  un  o'r  ddau  gymmaint 
ar  "benau  eu  Jmnain,"  fel  na  all  neb  wneyd  yn  eu  He.  Na 
fydded  i  un  person,  nac  eglwys  roddi  ei  hawlfraint  o  lyw- 
odraethu  ei  hun  i  neb  pwy  bynag,  oblegyd  trwy  ei  oUwng 
o'u  dwylav  eu  hunain,  y  inaent  yn  bradychu  yr  ymddiried 
a  roddodd  eu  Creawdwr  a'u  Pen  ynddynt. 

Gwrtliododd   yr   hen  Fedyddwyr   Cymmreig   gynnygion 
Awstin  y  Monach  gyda  phenderíÿniad  diysgog.       Digiodd 
yntau  yn  arw  wrthynt  am  beidio  troi  yn   Babyddion  ar  ei 
gais  ef.      Ac  i'r  dybcn  o  ddial  arnynt,  dywedodd  y  buasai 
yn   annog  y  Saeson  i  ryfela  yn  eu  herbyn.      Ac  felly  y 
gwnaeth;    a  bu  yn  llwyddiannus  yn  ei  fwriad  uffernol  i 
gael  gan  y  Saeson  i  godi  yn  lluoedd  arfog  yn  erbyn  y 
Cymmry  ,y  rhai  a  ddistrywiasant  eu  hathrofeydd,  a  losgas- 
ant  eu  llyfrau,   a  lladdasant  gannoedd   o'u   gwciuidogion 
anarfog,  ac  a  lofruddiasant  filoedd   o    Gristionogion    an- 
nghyhoedd.      Yr  oedd  y  pryd  hyny,  gan  y  Gristionogion 
Cymmreig,  ddwy  athrofa,  un  yn   Manger  Iscoed,   ar  Hall 
yn  Nghaerlleon,  y  flacnaf  yn  y  Gogledd,  a'r  olaf  yn  y  De- 
heudir,  y  rhai,  medd  Fuller,  yn  ei  Church  History,  "  oedd- 
ynt  fel  dau  lygad  i'r  Cymmry,  mewn  dysgeidiaeth  a  chref- 
ydd."      Yr  oedd  yn  Mangor  Iseced  ar  y  pryd  2100  o  ael- 
odau,  a  Hyfrgell  gyfoethog  a  gwertlifawr.     Yr  oedd    1200 
ynddi  pau  daeth  byddin  y  Saeson  i'wchymmeryd;  a  lladd- 
wyd  hwy  oil,  oddieithr  banner  cant  o  honynt  a  ddiangas- 
ant.      Distrywiwyd   yr  athrofa,   a  Hosgwyd  y  llyfrau ;    a 
gwasgarwyd  yr  banner  cant,  yn  nghyda'r  naw  cant  eraill 
ag  oeddynt  yn  absenol  ar  y  pryd  yn  cyflawni  eu  goruchwyl- 
ion  tymhorol,  a  phregethu  yr   Efeugyl    mewn    gwalianol 
barthau  o'r  wlad — gwasgarwyd  hwy  fel  defaid  yn  mblith 
mynyddau  Cymmru,  mewn  newyu   a  noethiii,  ac  yn  ddrwg 
eu  cyflwr.     Ond  er  y   galanastra  ofnadwy  hwn,  methwyd 
a'n  cael  i  newid  eu  barn  a'u  harferiadau  crefyddol — meth- 
wyd  a'u  troi   i  fod  yn   Babyddion,      O'r  amser   hwn   yr 
oedd  dwy  eglwys  yn  y  deyrnas,  sef  y  Babyddol,  yr  hon  a 
sefydlodd  Awitin  a'r  eglwys  arall  o'r  Gristionogion  cynt- 
efig,  sef  yr  hen  a'r  newydd;  y  newydd   oeddynt  y  Pabydd- 
ion,  a'r  hen  oeddynt  y  Bedyddwyr,  y  rhai  a  ddaliasant  eu 
ifordd  am  ugeiniau  o  flynyddoedd  wed'yn,  er  yr  boll  ormes 
a'r  erlid.     Ni  ddarostyngwyd  y  Cymmry  daa  awdurdod  y 


YR   OESOEDD   TTWTLLION.  219 

Pab  am  gant  a  thriugain  mlynedd  ar  ol  hyn!  Sef  yn  y  fl. 
763, — ^yn  mhen  y  saith  can'  mlynedd  ar  ol  dyfodiad  yr 
Efengyl  i'r  -wlad.  Oymmru  ydoedd  y  ddiweddaf  o  holl 
wledydd  y  Gorllewin  i  ymostwng  i  awdurdod  y  Pab .  Peth 
rhyfedd  iddi  allu  dal  cyhyd !  Ac  yr  oedd  y  rhif  luosocaf, 
sef  y  rhai  oedd  yn  parhau  i  ymwrthod  â  Phabyddiaeth,  yn 
parhau  hefyd  i  ymwrthod  à  bedydd  mabanod  hyd  y 
flwyddyn  7G3,  pan  eu  darostyngwyd  dan  iau  Eglwys 
Ehufain.* 

Yr  ydym,  cyn  diwedd  yr  8fed  canrif  yn  cael  Pabyddiaeth 
wedi  cael  ei  sefydlu  yn  grefydd  y  wlad  yn  Nghymmru — 
awdurdodau  yn  dewis  crefydd  i'w  cyd-ddynion.  Mae'r 
anngliyssondeb  mwyaf  mewn  peth  fel  hyn,  tu  yma  i'r 
cyfryw  rai  allu  rhoddi  cyfrif  dros  eu  cyd-ddynion  yn  nydd  y 
farn  fawr,  yr  hyn  sydd  yn  annicbonadwy.  Ar  ol  i  Bab- 
yddiaeth  gael  ei  sef3fdlu  j'n  grefydd  wladol  a'i  gorfodi  ar 
drigolion  Cymmrn,  dyma  ni  yn  dechreu  ar  y  cyfnod  trii- 
enus  hwnw  a  elwir  "  yr  oesau  tywyllion."  A  thywjdl  iawn 
ydoedd  hefyd  mewn  ystyr  grefyddol,  yr  hwn  gyfnod  a  bar- 
haodd  am  rai  canrifoedd. 

Nis  gellir  dysgwyl  cael  banes  eglwys  neu  gynnidleidfa 
yn  gwahaniaethu  yn  ei  barn  a'i  harferiadau  oddiwrth 
Eglwys  Ehufain,  yr  hon  oedd  "yr Eglwys  Wladwriaethol" 
yma  yn  y  canrifoedd  hyny.  Os  oedd  rhai  yn  bodoli,  yr 
oeddynt  yn  gorfod  bod  felly,  yn  y  modd  mwyaf  dirgel  ac 
annghyhoedd.  Buasai  y  cyhoeddusrwydd  Ueiaf  o  eqlwys 
yn  gwahaniaethu  oddiwrth  "yr  Eglwys  Wladwriaethol," 
yn  gos:.'d  ei  haelodau  yn  y  perygl  mwyaf.  Nid  oes  genym 
hemes  nemawr  ddim  yn  "yr  oesoedd  tywyllion"  mewn  cys- 
sylltiad  ä  chrefydd,  ond  am  anẃybodaeth,  tywyllwch,  ifurf 
Ehufain  o  grefydd,  ac  ofergocledd  truenus.  A  barhaodd  y 
Bedyddwyr  yn  Nghymmru  trwy  "yr  oesau  tywyllion  '  hyn, 
syddofyniad,  fe  allai,  anhawddei  at«b  i  foddlonrwydd  ?  Y 
tebygolrwydd  yw  iddyut  wneyd,  ond  felly  yn  ddirgel  a 
gwasgaredig.  Yr  ydym  yn  cael  fod  y  Bedyddwyr  yn  dra 
lluosog  ar  y  cyfandir  mown  amryw  leoedd  yn  y  canrifoedd 
hyn.  Tybia  yr  enwog  Eobinson,  Caergrawnt,  fod  cynnull- 
eidfaoedd  fel   hyn   yma   a  thraw  yn  y  deyrnas  hon,  yn 

*Danvers,  Reply  to  Wills,  Uaxter,   &;c.      Benedict,   Hist.  Bap- 
tist», New  York,  1848. 


220  HAXES    T    BBDYDDWTR    CYMMREIÍ?. 

cwrdd  yn  ddirgel.  Djwed  yn  Vol.  II.,  page  ^i,  o  Ciuude'.? 
Essay;  fod  coflyfr  Gray,  esgob  Ely,  yn  profi  fod  cynnull- 
eidfa  0  Fedyddwyr,  yn  y  fl.  1557,  yn  cyfarfod  yn  ddirr/el  i 
addoli  Daw  yn  Chesterton,  penti'ef  ger  Caergrawnt,  a 
chanddynt  athrawon  yn  dy.<gu  yr  un  athrawiaeth  ag  a 
bregethir  gan  y  Bedyddwyr  yn  awr.  Ni  fuasai  <7'w  o 
hanes  y  rhai  hyny  ar  gael,  onibuasai  iduynt  gael  eii  rlinddi 
yn  "Llysyr  Esgob,"  am  ddyweyd  mai  cythreuliaid  mown 
cnawd  oedd  yr  offeiriadon.  Gaîlai  fod  cynnulleidfaoedd 
cyffelyb  yn  Nghj'mmru,  ond  heb  ddim  o  u  hanes  ar  gael, 
yr  un  modd  ag  y  buasai  gyda  y  Bedyddwyr  yn  Chesterton 
oni  buasai  iddynt  gael  eu  cyhuddo,  a  u  treio  yn  '"Llys  yr 
Esgob." 

Mae  y  Dr.  Richards  o  Lyn  yn  y  Xoncon  Mem.  p.  121. 
12.'),  yn  dyweyd  fel  hyn^  wrth  ddarlunio  crefydd  yn  Nghym- 
nvru  o  amser  Pelagius.  (diwedd  y  5ed  a  dechreu  y  6ed 
canrif).  hyd  amser  WicklifiFe, — "Yr  hen  grefydd.  yr  hon  a 
alwn  Morganiacth,  o'r  diwedd  a  ddarostyngwyd  ac  a  leth- 
wyd.  neu  yn  hytraeh  aeth  ei  hymlynwyr  yn  blaid  gudd- 
iedig,  ddirgel,  ae  anweledif/,  yn  bodoli  yn  ocnaf  yn  mysg 
Beirdd  a  Derwyddon  Gwent;  a  gwai^gerid  ei  hegwyddor- 
ion  yn  eu  cynnulliadau  dirgel,  neu  mewn  rhyw  fodd  tra 
chyfrinacbol."  Ac  mae  y  geiriau  canlynol  o  eiddo  Bardd 
enwog  yn  cadaruhau  y  sylw  uchod: — 

'■  NM  oedd  iiamyn  Duw  a  Derwyddou 
A  wyr  £u  rhif  dan  ymchwydd  y  don." 

Cvfeiria  hynyna  at  eu  gwaith  yn  bedyddio  mewn  dwfr.  yn 
nghydag  at  y  modd  dirgelaidd  yr  oeddynt  yn  gorfod  gwneyd 
hyny.  A  chyda  fod  yohydig  o  ryddid  yn  cael  ei  ganiatau, 
y  maent  ar  unwaith  yn  dyfod  ir  amlwg,  nid  fel  plaid 
newydd,  eithr  fel  hen  blaid  yn  dyfod  allan  ou  hymgudd- 
feydd  dirgel,  lie  y  llechent  rhag  goi-ntes  a  thrais,  ac  yn 
hollol  bysbys  a  chyfarwydd  yn  eu  hegwyddorion  a  u  har- 
feriadau  crefyddol,  y  rhai  a  arferid  gan  î'edyddwyr  y  cyn- 
oesoedd,  ac  a  arferir  gan  Fedyddwyr  yn  yr  oes  bresenol. 
Y  casgliad  naturiol  yw,  eu  bod  wedi  bodoli  'trwy  yr  oesau 
tywyllion,  '  yn  parhau  i  ddal  eu  heiiwyddorion.  a  gweinj-ddu 
euhordinhadau  fel  cynt,  ond  felly  yn  j  inodda'Tlleoedd  mtcvfiy' 
dirge!,  rhag  cael  eu  dyfctha  am  wahaniaethu  oddiwrth  y 
grefvdd  wladol      Dywed  yr  enwog  Dr.  Benedict  am  danynt 


EU    PAEHAD    TUWY'R    OESAU    TYVVYLLION.  221 

fel  hyn, — '•  Gyda  fod  gwawr  gyntaf  y  goleuni  yn  dycliwelyd, 
yn  luhell  cyn  y  cyfnewidiadau  eglwysig  ar  y  cyfandir,  ac 
yn  Lloegr,  yr  ydym  yn  cael  y'Bedyddwyr  Cymmreig  yn 
mhlith  y  diwygwyr  blaenaf ;  ao  nid  oeddynt  yn  tori  allan 
fel  sect  newydd,  eithr  fel  rhai  oedd  yn  hen  gyfarwydd  â'r 
egwyddorion  yn  eu  hymarferiadau,  acyn  eu  hamddiffyniad 
o  honynt." 

Yn  unol  aV  tystiolaetbau  uchod  Ciiwn  eglwys  o  Fedydd- 
"ivyr  yn  Olchon,  wedi  ei  chorffuli  yn  y  flwydilyn  1633. 
Dyna  yr  eglwys  gor'fbledig  o  ymneillduwyr  gyntaf  yn 
Nghymmru  ag  y  cawn  hanes  sicr  ac  eg'ur  am  dani  ar  ol 
yr  "oesau  tywyllion."  Mae  Dr.  Some  yn  y  ilsvyddyn 
1-589.  yn  dyweyd  fod  gan  y  Bedyddwyr  amryw  eglwysi  yn 
Llundain  a  manau  eraill  y  pryd  hyny,  a  bod  rhai  o'u 
gweinidogion  wedi  derbyn  eu  haddysg  yn  y  prif  ysgolion.* 
Ond  y  gyntaf  yn  Nghymmru  oedd  eglwys  y  Bedyddwyr 
yn  Olchon. t  Yn  mhen  y  chwech  mlynedd  ar  ol  hyn,  sef 
yn  y  ilwyddyn  1639.  cawn  hanes  eglwys  Ymneillduol  wedi 
ei  chorH'oli  yn  Llanfaches,  Monwy,  yr  hon  mae  j'r  Anni- 
bynwyr  yn  hawlio  fel  yr  eiddo  hwy,  a'r  gyntaf  o'u  heiddo 
yn  Nghymmru.  Ond  yr  oedd  yr  eglwys  yn  Llanfaches,  yn 
gymmysg  o  Fedyddwyr  ac  Annibynwyr,  ac  un  o'i  gweinid- 
ogion, sef  Mr.  Jessey,  yn  Fedyddiwr.J  Cofier  fod  yr  eglwys 
Fedyddiedig  yn  Olchon  wedi  ei  chorR'oîi  ragor  na  chan' 
mlynedd  cyn  dechreuad  y  Methodistiaid  gan  Howell  Harris, 
yr  hyn  gymmerodd  le  yn  y  flwyddyti  1736;  a  chwech 
mlynedd  o  flaen  yr  eglwys  yn  Llanfaches,  yr  lion  oedd 
gynnwysedig  o  Fedyddwyr  ac  Annibynwyr. 

Y  gofyniad  yn  awr  yw,  cangen  o  ba  le  oedd  Olchon  ? 
Neu,  0  ba  le  j  tarddodd  y  Bedyddwyr  henafol  hyn  ag 
oeddynt  yn  gwneyd  i  fyny  eglwys  Olchon,  a  rhan  o  eglwys 
Jilanfauhes?     Nid  oes  hanes  wedi  ei   chael  ag  sydd  yn 

*  Iviney,  Vol.  I.  p.  107,  108.     t  J.  Thos.  Hanes  y  Bedyddwyr. 

t  J.  Thos.  Har.es  ;y  Bedyddwyr. — C\mmerwu  yn  y  fan  hyn  y 
<;yfleu^t^a  i  gymmeiadwyo  i  sylw  eiii  darlleiiwyr  ddarlith  lagoiol 
y  Parch.  R.  Ellis  (Cyiiddelw)  ar  "Hanes  y  Eedyddwyr."  Nid 
yt!ym  wedi  cwrdd  â  diin  yn  cynnwysmwy,  os  cyinniaint  o  ffeith- 
iaii  haiifsuldol  ar  y  jv.mic  hwn  mewn  cylcli  uior  f\rlian.  Kid 
yvv  ei  pluis  cud  tiia  chwe'  clieinioi;,  oud  y  mae  yn  werth  ei 
pliwysau  o  aui-.  l)\Hd  eael  ail  ai-graffiad  o  lioiii ;  a  dylai  fod  yn 
iiioddiant  pob  darllenydd  «^yinnircig,  ond  yn  neillduol  yu  medd- 
iaiit  pob  Bedyddiwr. 


222  HANES   T  BEDTDDWTR   CTMMREIG. 

rayned  yn  mhellach  yn  ol  am  eglwys  reolaidd,  yr  liyn, 
ychwaith,  nas   gellid  ddysgwyl  ei   gael   yn   y  canrifoedd 
blaenorol,  o  herwydil  j  rhesymau  sydd  wcdi  cael  eu  cry- 
bwyll   eisioes.      Or.  ;  y  mae   genym  hanes  am   bersonau 
unigol,  neillduol  o  r;in  dysg,   duwioldeb,  a  dylanwad,  fel 
diwygwyr,  gannoedJ  o  flynyddoedd  yn  flaenorol  i  sefydliad 
yr  eglwysi  uchod.      Yr  oedd   gan  Wickliffe   ddysgyblion 
Cymmreig  yn  y  partliau  hyn,  mor  foreu,   o  leiaf,  a'r  flwy- 
ddyn   1380,     Yr  oedd  yr  hen   FedyddAvyr  Cymmreig,  a 
dybir  oeddynt  yn  wasgaredig  a  dirgelaidd,   wedi  dal  eu 
syniadau  gwahaniaetbol  trwy  yr   "oesau   tywyllion,"  yn 
croesawi,  gyda  Uawenydd,  bob  gwawr  o  ddiwygiad   cref- 
yddol ;  ac  felly  y  gwnaethant  gyda  y  diwygiad  Wickliffaidd 
a  Lolardaidd.     Yr  oedd  Arglwydd  Cobham,  yr  hẃn  oedd 
Gymraro,  yn  un  o'r  rhai  neillduol  hyn,  ac  yn  byw  ddim  yn 
mhell  0  Olchon  vu  yr  adeg  bono,  yr   hwn  oedd  yn  cynnal 
a  chadw  amrywiol  o'r  pregethwyr  diwygiadol.     Oafodd  ef 
ei  ddal  yn  agos  i  Meifod,  Gogledd  Cymraru,  a'i  rostio  wrth 
dâii  araf  i  farwolaeth !    Rhan  o'i  gyffes  ffydd  yw  a  ganlyn :  — 
• '  Fod  pob  traddodiad  na  ddysgir  yn  yr  Ysgrythyr  yn  af- 
reidiol   a  drygionus."      Un  neillduol   arall    oedd   Walter 
Brute,  Cymmro.   tua'r  un  gymmydogaeth,   yn  byw  yn  y 
rhan  olaf  o'r  14eg  canrif,  yr  hwn  oedd  yn  dysgu  y  "dylai 
ffydd  fod    o  Jiaen   bedydd,  ac  nad  oedd   iachawdwriaeth 
dynion  yn  gorphwys  ar  yr  ordinhad   o  fedydd;"    ac  nad 
oedd  mabanod  yn  gymhwys  ddeiliaid  yr  ordinhad;  yr  hyn 
oedd  yn  groes  i  farn  yr  Eglwys  Wladol.      William  Tyndale, 
cyfieithydd  cyntaf  y  Testament  Newydd  i'r  iaith  Seisnig, 
oedd  frodor  o'r  gymmydogaeth  bono,  a  bernir  mai  Oymmro 
ydoedd.     Ganwyd  ef  yn  y  flwyddyn  1480,  a  merthyrwyd  ef 
yn    1536,   bron  can'   mlynedd   cyn  corffoli  yr  eglwys  yn 
Olchon.      Mae  ei   ysgrifeniadau   yn   profi  mai  Bedyddiwr 
ydoedd  o  ran  barn.     Dywed  am  soddiad  i'r  dwfr  y  rhai  a 
edifarhant  ac  a  gredant,  a'u  cyfodiad  o'r  dwfr  yn  arwydd 
o'u  bywyd  newydd,  &c.*    Yr  oedd   Llewelyn   Tyndale  a'i 
fab  Hezekia,  yn  aelodau  cyfrifol  yn  eglwys  y  Bedyddwyr 
yn  Llanwenarth,  tua'r  flwyddyn  1700,  y  rhai,  yn  ol  barn 
Jos.    Thos.,    oeddynt   ddisgynyddion    o  William  Tyndale. 


*  Ivimey,  Vol,  I.  p.  92,  93. 


DIWTGWYR   BEDTDDIEDIG   TN   NQHYMMRU.  223 

Thomas  Llewelyn  o  Rhegoes,  oedd  ddiwygiwr  neillduol 
arall.  Ganwyd  ef  tua  diwedd  y  pumthegfed  canrif.  Oer- 
wyr  iddo  fe  oedd  Thomas  Llewelyn,  LL.D.,  Bedyddiwr, 
genedigol  o  blwyf  Gelligaer,  awdwr  y  Traethodau  ar  gyf- 
ieithad  y  Bibl  Cymmi-eig.  Yr  oedd  Thomas  Llewelyn, 
Rhegoes,  yn  lienor  enwog, — "yn  fardd  wrth  fraint  a  defod 
ynys  Prydain."  Yr  oedd  wedi  cyfieithu  Testament  "William 
Tyndale  i'r  iaith  Gymmraeg  erbyny  flwyddyn  1540;  a  dy- 
wedir  mai  ei  waith  ef  a  gyhoeddwyd  gan  William  Sales- 
bury,  a'i  gyd-lafurwyr  yn  mhen  saith  mlynedd  ar  ugain  ar 
ol  hyny,  sef  yn  1567.  Tybir  fod  llawer  o'i  hanes  yn 
ysgrif-lyfrau  lolo  Morganwg,  yr  hyn  sydd  etto  heb  ym- 
ddangos.  Yr  oedd  yn  bregethwr  poblogaidd,  ac  yn 
pregethu  mewn  tai  annedd,  yn  gystal  ag  mewn  eglwysi;  ac 
fe  fturfiodd  lawer  o  gynideithasau  crefyddol  bychain  ar  hyd 
a  iled  y  wlad.  Oafodd  y  rhai  hyn  eu  drwg-dybio,  a'u 
herlid  gan  yr  archesgob  Laud  a"i  blaid.  Ond  bu  hyn  yn 
foddion  i'w  gwneyd  yn  fwy  o  ymne  llduwyr  nag  o'r  blaen. 
Rhai  0  honynt  oeddynt  faban-fedyddwyr,  ac  a  ymunasant 
â'r  Presbiteriaid ;  eraill  a  unasant  ar  rhai  ueddynt  yn  arfer 
hedydd  rhai  mewn  oed* 

Ysgrifenwyd  yr  uchod  er  dangos  fod  egwyddorion  y 
Bedyddwyr  yn  fyw,  a  Bedyddwyr  yn  ffynu  mewn  amryw 
barthau  o'r  wlad,  ac  yn  neillduol  yn  nghymmydogaethau 
Olchon,  ugeiniau  a  channoedd  o  flynyddoedd  cyn  corffuli 
yr  eglwys  yn  Olchon  yn  y  flwyddyn  1633 ;  a  theiml- 
wn  yn  berifaith  hyderus  wrth  ddyweyd  mai  cangen 
gref,  amlwg,  a  íFrwythlon,  wedi  tarddu  oddiar  yr  hen  fon- 
cyfiT,  ydoedd  yr  eglwys  hon.  Nid  oes  modd  rhoddi  cyfrif 
boddhaol  am  ei  bodolaeth,  a'r  modd  y  daeth  i  fodolaeth,  ar 
un  tir  arall.  Mor  fuan  ag  y  cafwyd  ychydig  seibiant  oddi- 
wrth  yr  erlidigaethau  crefyddol.  dyma'r  Bedyddwyr  yn 
dyfod  allan,  ac  yn  ymffurfio  yn  eglwysi  a  chymmanfa- 
oedd,  ar  ol  i'r  gyntaf  gymmeryd  y  blaen  yn  Olchon  yn  y 
flwyddyn  1633,  gweinidog  yr  hon  oedd  Howell  Fychan. 

O'r  cyfnod  hwn  yn  mlaen  mae  genym  hanes  eglur  a 
chywir  am  y  Bedyddwyr  Cymmreig.  O'r  flwyddyn  1633, 
yr  ydym  yn  eu  canfod  yn  dyfod  allan  fel  eglwysi,  ac  yn 

*  Malkin's. 


224  HANES   T   BEDTDDWTR   CYMMREIG. 

cynnyddu.  Cawn  eglwys  Ilston,  yn  MroAvyr,  yn  cael  ei 
chorffoli  yn  y  flwyddyn  1649,  a'r  eglwys  yn  Gelligaer,  yn 
y  flwyddyn  ganlynol.  Yn  y  blynyddoedd  hyn  yr  "oedd 
eglwysi  Uuosog  wedi  eu  GorfToli  mewn  tai  flermydd,  ya 
cynnwys  rhai  cannoedd  o  aelodau,  a  rhai  o  honynt  yn 
meddu  ar  amryw  gangenau,  yn  cwrdd  mewn  gwahanol 
fanau,  ac  heb  un  capel  ganddynt.  Yr  oedd  y  Bedyddwyr 
Cymmreig  yn  cynna!  eu  cymmanfaoedd  agos  bob  bhvyddyn, 
o'r  flwyddyn  1650,  hyd  gyfnod  "Deddf  yr  UnfFurfiaeth  "  yn 
1662.t  Y  Gymmanfa  gyntaf  o  eiddo  y  Bedyddwyr,  ag  mae 
genym  hanes  am  dani,  a  gynnaliwyd  yn  Ilston,  neu  Lan- 
illtyd,  yn  agos  i  Abertawy,  yn  y  flwyddyn  16Ô0.  Yr  oedd 
tair  0  eglwysi  rheolaidd,  corffoledig,  yn  fifurfio  y  Gymmanfa 
hon,  sef  Olchon,  Ilston,  a  Gelligaer.  Y'"n  y  Gymmanfa  a 
gynnaliwyd  yn  Aberhonddu  yn  y  flwyddyn  1656,  yr  oedd 
wyth  0  eglwysi  yn  cael  eu  cynnrychioli.  Cofier  fod  am- 
ryw eglwysi  cijmmysg  Uuosog  heblaw  y  rhai  a  gynnrych- 
iolid  yn  y  Gymmanfa  hon.  Yn  fuan  ar  ol  hyn  daetb 
Charles  yr  II.  i  r  orsedd,  yr  hyn  f u  n  ddechreuad  i  erlid  di- 
drugaredd  a  chreulon.  Dyoddefodd  y  Bedyddwyr  erlidig- 
aethau  chwerwon,  heiyd  yr  Annibynwyr  (eglwysi  y  rhai 
oeddynt  yn  cynnwys  y  Prcsbyteriaid)  a  ddyoddefasant  dan 
yr  adyn  coegfalch  hwn.*  Yr  oedd  deddf  ur  ol  deddf  yn 
cael  ei  dwyn  allan  i'r  dyben  o  orthrymu  a  dyfetha  pawb  a 
feiddient  wahaniaethu  oddiwrth  Eglwys  Loegr;  yr  oedd  yr 
esgobion  yn  ofi'erynau  parjd  yn  Haw  y  brenin  i  ufuddhau  i 

t  Llvthyr  Gymmanfa  Mynwy,  1857,  gan  y  Parch.  William 
Roberts  (Kefydd).  Llvthyr  rhafroiol,  a  tlylai  fod  yn  meddiant 
pob  ymneillduwr  yn  y  dywysogaeth. 

*  Y  canlynol  svdd  ddarluniad  o'r  adyn  Charles  II.,  gan  offeir- 
iad  parclius,  sef  y  Parch  R.  W.  Morgan.  Tregynf  n,  yr  liwH  sydd 
ofalus  i  ddyweyd  y  lleiaf  a  allai,  a  dyweyd  y  gwir  am  ei  ddrwg, 
&c.  : — "  Ei  devrnasiad  ef  (Chailes  II.)  yw  un  o'l-  rhai  inwyaf 
gwarthus  yn  hanes  Prydain.  Yr  oedd  yn  adyn  ysgeler  ac  afrad- 
lon  ei  hun.  Yr  oedd  ei  lys  yn  cynnwys  casj^'liad  o  fenywod 
aflau,  a  swyddwyr  wedi  eu  llychwino  gan  bob  llygredd.  Niweid- 
iodd  eu  hesianiplau  y  genodl,  fel  yr  oedd  arferiou  Uygredig  ac 
anliad  yn  cyihaeddyd  trwy  holl  ddosparlhiadau  cynideithas. 
Hyny,  yn  iigliydaji  Ksgobion  gwenipithus,  heb  fod  gymniaint  ag 
un  yn  eu  plith  yn  ddigon  .uonest  dros  Grist,  a  thros  eneidiau 
dynion,  ac  i  goudemnio  y  fath  anniirefn,  a  orpheuai  y  darlun 
anfoesol."     B'it.  Cymmry,  p  248. 


ERLÎDIGAETH    DAN    CHARLES    II.  22û 

rcolau  y  Book  of  Sports,  trwy  ddysgupob  gwagedd,  ffolineb^ 
a  mclldith  i'r  werin  trwy  ein  gwlad  yn  y  clnrareuoii  hyn  ar 
'Idyild  yr  Arglwydd,  yn  nghydag  i  erlid,  poeni,  a  dyfetha  y 
dynion  da  ag  oeddynt  o  gydwybod  yn  ofni  ac  yn  gwasan- 
aethu  Duw  yn  ol  ei  Air.* 

Fo  barhaodd  yr  erlidigaeth  chwerw  hon   am  tuag  wyth 
AY  ugain  o  flynyddoedd.     Ni  fuasai  yn  rhyfedd  pe  buasai  y 
fath  driniaethau  a  deddfau  creulon  wedi  difodi  holl  Fed- 
yddwyr  y  wJad;  ond  nid  felly  y  bu.     Yr  ceddynt  yn  cwrdd 
a  u  gilydd  mewn  itianau  dirgel. — "weitbiau  i  gyd-addoli  a 
chyflwyno    diolchiadau    i   Dduw   am   ryw  waredigaethau; 
brydiau  eraill  i  ;:yd-gymmysgu  eu  dagrau   mewn   wylofain 
o  lierwydd  fod  rbyw  frawd  anwyl  wedi   syrthio  jn  ysglyf- 
aeth  i'r  erlidwyr."     Nid  yn  unig  cadwasaiit   eu   crefydd — 
heb  wadu  a  gadael  eu  hegwyddorion,  ond  buont  fywiog  a 
selog.     "Pe  na  buaeent  felly,  o'r  fiwyddyn  16G1  hyd  1689, 
buasent  yu  ddiau   wedi  lleihau  yn  ddirfawr  mewn  nifer  ■ 
canys  yr  oedd  28ain  o  flynyddoedd  yn    dyfod  a  tho  newj'dd 
o  drigolion  i'n  byd  ni."     Ar  oi  deddf  yr  Unifurfiaeth,  &c., 
yn  y  fiwyddyn  1 8G  t,  dygwyd  allan  y  Cunventicle   Act,   yr 
hon  a  wnai  i  bump  a  fyddai  yn  cwrdd  yn  nghyd  yn  rliyclu 
(heblaw  yn  yr  Bglwys  Wladol)  i  addoli  Duw,  yn  agored  i 
dalu  dirwy  o  £5  yr  un,  neu  dri  mis  o  garchar ;  a  £10,   am 
yr  ail  waith,  neu  chwcch  mis  o  garchar;  a  £100  am  y 
drydedd  waith,  neu  saith  mlynedd  o  alltudiaeth.     Yr  oedd 
hyny  hefyd   i'w  benderfynu   heb   un    Trial  na  Jury — dim 
ond  llw  y  cyhuddwr,    a  hwnw  i   gael   un  ran    o    dair    o'r 
ddirwy  fel  gwobr  am  ei  waith  melldigedig  a  chythreulig ! 
Hyma  annogaeth  a  chefnogaeth  i  ddynion  diegwyddor  i 
hela  plant  Duw,  ac  i  ddywedyd  celwydd  arnynt,  os   na 
fyddai  y  gwir  yn  ateb  eu  dyben  hwy.     Yn  ddiymaros  ar  ol 
hyn   adnewyddwyd    hen   ddeddf    ag   oedd   wedi    cael    ei 
gwneyd  yn  ainser  Elizabeth,  yn  gwneyd  dyn  yn  agored  j 
gael  ei  alltudio  am  beidio  myned  i'r  Eglwys!       Yn  y  fiwy- 
ddyn   1665,    gwnawd   y   Five   Mile  Act.     Yn   y  fiwyddyn 
1670,  gwnawd  y  Conventicle  Ad  jn  fwy  caeth  a  chospawl. 
Yn  1673,  gwnawd  y  Test  Act.      Yn  1681,  daeth     gorch- 
ymyn  caeth  y  brenin  i  erlid,   a  chadw  y    Conventicle  Act 

*  Lljtliyr  Cymmaufa  Myuwy,  1857. 


226  HANES    Y   BEDYDDWYR   CYMMKEIG. 

i'r  Ujtbyren.  3-11  y  dirwyon,  y  carcharu,  a'r  alltudio,  yn 
ddidiugaredd I  Wedi  marw  Charles,  daetli  James  II.  i'r 
orsedd,  a  dechreuodd  yntau  erlid  yn  y  fi'vvyddyn  1685.  0» 
amser  ofnadwy  ar  Sion  Duw!!  Y  rhai  anwyl  a  diniwed 
fel  wyn  bychain  yn  cael  eu  hysglyfaethu  a'u  llarpio  gan 
fleiddiaid  rheibus!  Eu  llusgo  0  gai-char  i  garchar,  eu 
caethiwio  am  flynyddoedd  mewn  celloedd  tywyllion,  a 
seleri  gwlybion,  yn  fynych  heb  ymboitb  addas  i'w  fwyta, 
a  dim  ond  gwellt  i  orwedd  arno,  ac  yn  fynych  yn  y  fath 
leoedd  yn  marw.* 

Dyddiau  cjmmylog  a  niwliog  ar  y  Bedyddwyr  oeddynt 
yr  28ain  mlynedd  cyn  y  flwyddyn  1689,  yn  yrhonflwyddyn 
y  eyhoeddwyd  Deddf  y  Goddefiad.  Yr  oedd  hyn,  sylwer 
47ain  cyn  dechreu  y  Methodistiaid.  Mae  haneswyr  do- 
chrenad  y  Methodistiaid  yn  ceisio  darluuio  ein  gwlad  bron 
yn  amddifad  o  Ymueillduaeth  hyd  nes  y  dechreuodd  Mr. 
Howell  Harris  bregethu,  a  hyny  mae'n  debyg  er  mwyn 
rhoddi  y  clod  i  Fethodistiaeth  nad  ydyw  yn  ei  haeddu. 
Mae  y  Parch.  John  Owen,  awdwr  CoSant  y  Parch.  Daniel 
Eowlands,  yn  dywedyd  nad  oedd  ond  pump  0  bregethwyr 
yn  Nghymmru  yn  y  flwyddyn  1660,  ac  nad  oedd  ond  un  o'r 
rhai  hyny  yn  Fedyddiwr.  Mae  y  cyfeilioruad  anwireddus 
hwn  yn  cael  ei  ail-gyhoeddi  gan  John  Johnes,  Ysw.,  yn  ei 
draethawd  buddugol, — "  The  Causes  of  Dissent  in  Wales.'' 
Ond  mae  y  Parch.  W.  Roberts  (Nefydd^,  efallai  y  mwyaf 
hyddysg  yn  Nghymmru  yn  y  pynciau  hyn,  yn  enioi  16eg,  ac 
yn  crybwyll  am  amryw  eraill  0  weinidogion  y  Bedyddwyr, 
a  fuant  feirw  yn  amser  yr  erlidigaeth,  rhwng  1661  a  1689. 
Ac  mae  yn  enwi  tua'r  un  nifer  wedi  hyny  0  rai  eraill  fuont 
fyw  ac  yn  llafurio  cyn  1661,  hyd  gyhoeddiad  y  Goddefiad 
yn  1689.  Mae  wedi  hyny  yn  enwi  dros  ddeugain,  ao  mae 
yn  dywedyd  y  gellir  crybwyll  tua  hanner  cant  0  weinidog- 
ion y  Bedyddwyr  a  fuont  yn  llafurio  rhwng  1700  a  1736, 
pan  ddechreuodd  y  Methodistiaid  !  Dywed, — "  Bu  pob  un 
o'r  rhai  uchod  yn  llafurio  (fel  gweinidogion)  yr  hoU  amser, 
0  1700  hyd  1736,  neu  ran  o'r  amser  hwnw,  ond  nid  llai  na 
phum'  mlynedd.  Xid  yw  y  rhai  uchod,  ychwaith,  yn  cyn- 
nwys  gweinidogion  y  cynnulleidfaoedd  cymmygg  '' 

*  Llythyr  Cym,  Mynwy,  1857. 


DEDDP    Y    GODDEFIAD.  227 

Pa  un  ai  anwybodaeth  ueu  ragfarn  yn  erbyn  y  Bedydd- 
wyr  a  achosodd  i'r  awdwyr  uchod  wneyd  y  fatb  gamwri  a 
hwy  ?  Pa  un  bynag  o'r  ddau,  neu,  os  y  ddau  gyda  eu 
gilydd,  y  mao  yu  anfaddouol  ynddynt,  ac  yn  eu  gwneyd  yn 
hollol  annheilwiig  o  bob  ymddiried  fel  haneswyr.  Mae 
anwybodaeth  mewn  hanesiaeth  yn  ddrvvg  mawr  am  ei  fod 
yn  camarwain  y  byd;  ondymae  caraddarluniad  o  berwydd 
rhagfarn  yn  drosedd  anfaddeuol. 

Mae  y  ffeithiau  uchod  yn  profi  fod  y  Bedyddwyr  Cym- 
mreig,  nid  yu  unig  yn  dal  eu  tir  yn  y  blynyddoedd  blinion 
hyny,  eithr  yn  cynnyddu  yu  nghanol  y  gormes  a'r  erlidiau 
creulonaf, 

Pan  gyhoeddwyd  deddf  y  Goddefiad  yn  y  flwyddvn  1689, 
yr  oedd  cynnal  Oymaianfa  yn  Nghymraru  wedi  myned 
allan  o  gùf,  yn  gj'mniaiut  a  bod  deg-ar-ugain  o  flynydd- 
oedd  wedi  myned  heibio  er  pan  oedd  y  fath  gyrddau  wedi 
bod.  Er  hyny,  dim  ond  un  Eglwys  oedd  wedi  colli,  sef  yr 
un  oedd  wedi  myned  i  America  o  Ilston,  gerllaw  Abertawy, 
yn  nghyd  a'i  gweinidog,  John  Myles,  y  rh;ii  a  sefydlasant 
yn  Boston ;  ac  y  mae  yr  Eglwys  yno  yn  awr,  yn  liuosog  a 
blodeuog.  Hon  oedd  yr  Eglwys  Fedyddiedig  gryfaf  yn 
Nghymmru  y  pryd  hyny.  Ond  yr  oedd  yr  erlidigaeth  dan 
Charles  II.  mor  chwerw  fel  y  baruasant  yn  well  i  ymadael 
gyda  eu  gilydd  i  America,  yn  un  dorf  fawr.  Yr  ydym  yn 
cael  y  saith  Eglwys  arall  a  adawsom  yn  Nghymmafa  Ab- 
erhonddu,  yu  y  üwyddyn  1G5G,  nid  yn  unig  yn  fyw.  ond, 
wedi  cynnyddu  llaweryn  amser  yr  erlidigaeth.  Rhwng  y 
blynyddoedd  1689  a  1700,  yr  oedd  yr  Eglwysi  Cymmreig 
yn  anfon  cenadon  i'r  Cymmanfaoedd  Seisnig,  a  gynnelid 
yn  Bristol,  Taunton,  &c.,  hyd  y  flwyddyn  lGi)5.  Ac  yn  y 
ilwyddyn  1700,  y  cynnaliwyd  y  Gymmanfii  gyntaf  yn 
Nghymmru  ar  ol  yr  erlidigaeth,  yr  hyn  a  gymmerodd  le  yn 
Llanwenarth.  Yr  oedd  wyth  o  Eglwysi  yn  caol  eu  cyn- 
nrychioli  yno.  Ar  ol  hyn  cynnaliwyd  hwy  yn  rheolaiddi 
bob  blwyddyn,  o  fan  i  fan. 

'•  Yn  y  flwyddyn  1736,  pan  mae  y  Methodistiaid  yn  eyf- 
rif  eu  dechreuad,  yr  oedd  rhif  eglwysi  digymmysg  y  Bed- 
yddwyr yn  IGog,  heblaw  aniryw  gangenau,  a  llcoedd  prcg- 
ethu;  a'r  Eglivysi  cyrainysg.  feallai  ddira  yn  llai  nag  wyth 
mewn  nifer.     Feliy  gwelwn  fod  rhif  yr  eglwy.-ii  digymmysg, 


228  HANKS   t    BDDTODWYR   CTM?ÍT7K1G. 

jn  y  fi^ryiíuj-n  IGS!),  yn  saüli;  yn  170').  yn  '.vytli;  ac  yn 
173G,  yn  unarbumthcg.  liob  u-ynimoryd  i  incwn  y  rhai 
cymmypg.  Dylid  sylwi  licfyd  foii  cynnydd  yr  aelodau  yn 
yr  oil  o'r  eglwysi  Ivyn  yn  gyfatebol.  Ni  a  gymmcrwn,  er 
engraifft,  ycliydig  hanes  am  gynnydd  un  o'r  unarbumtheg 
hyn.  a  honn  yn  Eglwys  iouanc  y  pryd  Jiyny,  pcf  Blaenan- 
Gwent.  Nis  gtdlir  ystyricd  lion  yn  agos  mm-  llwyddiannus 
a  rhai  o  honynt,  end  y  mae  yn  fwy  Ihvyddiaitnus  nag  eraill, 
ac  felly  cfallai  yn  an  o'rgoreuon  i  roddi  nioddylddrych  cyf- 
artal  am  Iwyddiant  yr  oil  o  honynt  CoriFolwyd  yr  eglwya 
hon  yn  y  flwyddyn  1G96,  pan  rif.ii  yr  aelodau  64.  Yn  y 
flwyddyn  1717.  dygwyddodd  amgylchiad  a  wasanaetha  i 
ddangos  mai  nid  rhyw  ychydig  o  ddynion  diddylanwad 
oedd  yn  gwneyd  i  fyny  Eglwysi  y  Bodyddwyr  yn  y  dydd- 
iau  hvny,  Gofynwyd  gan  y  llywodrapth,  yn  y  flwyddyn 
1717,  i'r  gweinidogion  pcrthynol  i'r  holl  enwadau,  gyfrif  y 
rhai  oeddynt  yn  gwrando  dan  eu  gweinidogaeth  yn  gyfi- 
r«din,  yn  nghyd  a'u  sefyllfa  yn  y  wlad ;  ac  felly  y  gwnaeth- 
ant, — 'Y  gwrandawyr  yn  Abcrystruth,  sof  y  Blaen- 
aii,*  ac  yn  nhŷ  Isaac  Daniel, f  fol  y  canlyn  : — Y  rhai  oedd 
ganddynt  rote  {('oiinty  Voters)  yn  nhref  Fynwy,  123;  y 
rhai  oedd  ganddynt  vote  dros  y  (ìveî  {hiirgeas)  26; — rhai  yn 
cadw  tiroedd.  98;  creOtwyr,  55;  gweithwyr  cyíTi-edin,  246. 
Y  rl'.ai  hyn  gyda  eu  gwragedd,  meiched,  &c.,  o  gylch  mil  o 
nifer."||  Mae  yr  uehod  yn  engraifî't  lied  gywir  o  safle  a 
sefyllfa  yr  eglwysi  oil.  y  rhai  cymmypg.  yn  gystal  ar  un  ar 
bumptheg  rhai  digymmysg. 

Ymddengys  mai  yn  y  flwyddyn  1779,  y  coríToîwyd  yr 
eglwys  Fedyddiedig  neillduol  gyntaf  yn  y  Gogledd  ar  ol  y 
dirywiad  Pabyddol  yn  yr  wythfed  canvif,  sef  eglwys  Llan- 
gefni, yn  Môn. 

Yn  y  flwyddyn  17S7,y  dechreuwydyr  Ysgol  Sabbothol 
yn  mhlith  y  Bedyddwyr.  Mor  bell  ag  y  gallaswn  gael 
allan,  ymddengys  i'r  Ysgol  Sabbothol  ddechreu  ynNghym- 
mru  mewn  tri  o  leoedd  tua'r  un  adeg  yn  y  flwyddyn  gry- 
bwylledig    uchod,  sef   yn  Hengoed,   Morganwg,   Pwllheli, 

*  Cangen  o'r  Blaenau  rliwng  Beaufort  a  Sirhowy. 

X  Cangen  avail  o'r  Blaenau  yn  Llanhiddel. 

i]  Llythyr  Cymmaiifa  Mymvy.     Ystadegau  Dr.  Stonnett.     Nirifid 

y  plant  yn  y  cyfrif  nchofl. 


DECHREÜ   TR   TSGOL   SABBOTHOL.  229 

Arfon,  Llanfachraeth,  Mòn.  Dechreuwyd  yr  un  yn  Hen- 
goed  gan  y  Bedyddwyr,  trwy  offeryngarwch  "y  dyn  rhag- 
orol  ac  enwog  hwnw,  i\! organ  John  Rhys;  jt  liwn  wedi 
hyny  a  ymadawodd  i  America, — gwlad  a  Uawer  mwy  o 
ryddid  j'nddi,  ac  yn  fwy  cydunol  â'i  ysbryd  haelionus  a 
rhyddfrydig  ef,  Ue  y  gwnaeth  Ia"iver  iawn  o  ddaioni  yn 
ngwinllan  ei  Arglwydd  a'i  Geidwad,  Y  mae,  aaiefydd 
byth,  coffadwriaeth  y  dyn  raawr  a  da  hvrn  yn  fendigedig. 
Dechreuwyd  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  Mhwllheli  gyda  yr 
Annibynwyr,  gan  bregethwr  cynnorthwyol  yn  eu  plith,  o  r 
enw  John  Pritchard,  yr  hwn  yn  fuan  a  oleuwyd  gyda  golwg 
ar  fedydd,  ac  mewn  canlj-niad  a  ymunodd  à'r  Bedyddwyr, 
Bu  yn  gynnorthwy  mawr  iddynt  jn  eu  dechreuad  yn  y 
lie,  a  bu  yn  weinidog  iddynt  ar  ol  hyny.  Dechreuwyd  yr 
ysgol  yn  Llanfachraeth  raewn  gefail  gôf.  Nid  hawdd  i  w 
profi,  pa  un  ai  gyda  yr  Annibynwyr  ai  gyda  y  Bedyddwyr 
y  dechreuodd.  Ond  mae  y  tebygolrwydd  yn  Ihiwer  cryfach 
o  ochr  yr  olaf.  Gallai  ar  yr  uu  pryd  fod  rhai  dynion  da. 
perthynol  i'r  ddau  envrad  a  llawyn  ei  dechreuad  a'i  dygiad 
yn  mlaen.  Anhawdd  jienderfynu  i  ba  un  or  tri  lie  uchod 
y  perthyn  y  flaenoriaeth  gyda  golwg  ar  amser.  Ymddengys 
iddi  ddechreu  bron  (os  nid)  ar  yr  un  adeg  yn  y  tri  le,  a 
hyny  yn  y  flwyddyn  1787,  sef  dwy  flynedd  cyn  i'r  enwog 
Charles  o'r  Bala  sefydlu  yr  Ysgol  Sabbothol,  yr  hyn  a 
wnaeth  mewn  amrywiol  leoeddyn  y  Gogledd,  gan  ddechreu 
yn  y  flwyddyn  1789.  Pob  parch  i'r  enwog  a'r  llafurus 
Charles  o'r  Bala  am  ei  ymdrechion  clodwiw  efo  yr  Ysgol 
Sabbothol;  ond  teilwng  yw  dyweyd  er  mwyn  cywirdeb 
hanesyddol,  nad  ei  ffildylddych  ef  ydyw  yr  Ysgol  Sab- 
bothol, oblegyd  yr  oedd  yn  bodoli  mewn  tri  o  leoedd  o  leiaf, 
ddwy  flynedd  cyn  iddo  ef  ddechreu  ar  ei  waith  c'odfawr  o 
sefydlu  Ysgol  Sabbothol,  yr  hyn  a  wnaeth,  wedi  hyny, 
mewn  amrywiol  funau.  Oddivvrth  yr  uchod  gweiwn  na  fu 
y  Bedyddwyr  yn  ol  i  neb  yn  y  gwaith  clodi'uwr  o  sefydlu 
yr  Ysgol  Sabbothol  yn  Nghymmni. 

Yn  mhen  tair  blynedd  ar  ol  sefydliad  yr  Ysgol  Sabr 
bothol,  aef  yn  y  flwyddyn  1 790,  cawn  y  Gymmanfa  yn  cael 
ei  chynnal  yn  y  Dolau.  Yr  oedd  4G  o  eglwysi  corö'oredig^ 
a  rheolaidd  yn  cael  eu  cjnnrychioli,  a  Gl  o  weinidogion  yn 
aelodau  o'r  Gymmanfa  hon  yn  y  Dulau.     Gwua  Dr.  Rippon 


230  HANES    Y    BEYDDWTE    CTMilREIG. 

vn  ei  lìi'fììsfer  am  y  flwycMvn  bono  y  syhv  a"r  eglurbad 
canlynol,  o  barthed  eglwysi  a  gweinidodogion  y  Bedydd- 
wyr  Cymmreig  yu  y  cyfnod  hwQw: — "Mae  rhif  y  gweinid- 
ogion  ag  ydynt  yn  gwaaanaethu  jt  eglwysi  Cymmreig  yn 
ymddangos  yn  ddyeithr  i'r  darllenydd  Saesonig,  byd  nes  y 
byddo  yn  cael  gwybod  fod  rbai  or  eglwysi  byn  yn  meddu 
aniryw  gangenau  ag  ydynt  yn  ymgynnuU  ar  yr  un  amser, 
eithr  niewn  lleoeda  ac  nrdaloedd  gwahanol.  Dyna  eglwys 
Abcrduar.  a  phedsvar  o  weinidogion,  a  pbedwar  tv  cyfar- 
fod.  He  maent  yn  pregetbu  yn  gysson,  ac  yn  gwoinyddu  yr 
ordinliadau  yn  rbeolaidd;  ac  yn  y  rbif  luosocaf  o'r  eglwysi 
i'.cnaf  a  yniddengys  yn  y  gofres  GymmrGÌg,  mae'n  perthyn 
iddynt  ddau,  tri,  pedwar,  a  pbump  o  gapeli,  y  rbai  a 
ystyrir  fel  cangenau,  lie  mae  gwasanaetb  yn  cael  ei  ddwyn 
yn  nilaen  raor  gj-sson  a  rbeo'aidd  ag  yn  y  fam  eglwys."* 
Dywed  fod  amryw  eglwysi  eraill  yn  gyffelyb,  megys  Pant- 
teg,  Llanglofîan,  CastellnewyddEmlyn,  Cilfowyr,  Ebenezer, 
yn  Xyfed,  Ehydwilym,  a  Moleston;  i  bob  un  o"r  rbai  y 
pertbynai  cangenau  pwysig  yn  y  fl.  1790.  Cawn  fod  y 
nifer  o  544  wedi  cael  eu  bedyddio  yn  y  fl.  Gyramanfaol 
hon.  Yn  y  Gymmanfa  bon  y  cydunwyd  i  ranu  y  Gym- 
manfa  yn  dair  Gymmanfa  yn  Ngbymmru,  y  rbai  a  adna- 
byddid  wrtb  y  Gymmanfa  Ogleddol,  y  Dde-ddwyreiniol 
a'r  Dde-orllewinol.  Yn  mben  pedair  blynedd  ar  ol  byn 
sef  yn  y  flwyddyn  1794,  cawn  fod  aifer  yr  eglwysi  yn  y 
tair  Gymmanfa  yn  56  ;  a'r  aelodau  yn  7058.  Yr  oedd  dwy 
eglwys,  0  leiaf,  o  Fedyddwyr  cyiFredinol  beb  fod  yn  y 
cyfrif  ucbod.  Yn  mben  pedair  blynedd  yn  mbellacb,  sef 
yn  y  flwyddyn  1798,  mae  Dr.  Rippon  yn  cyfrif  yr  eglwysi 
ag  oeddynt  yn  y  tair  Gymmanfa  yn  84 ;  a'r  aelodau  ag 
oeddynt  mewn  cyflawn  gymmundeb  yn  9000.  Y^n  y  deg 
mljnedd,  sef  o  1790  byd  1799,  fe  fedyddiwyd  y  nifer  o 
5357  0  bersonau  mewn  cyssylltiad  a'r  tair  Cymmanfa 
Gymmreig.  Yn  y  flwyddyn  1800,  sef  decbreu  y  canrif 
presenol,  dywed  Dr.  Eippon,  fod  yr  eglwysi  Cymmreig  ag 
oeddynt  mewn  undeb  il'r  tair  Cymmanfa  yn  rbifo  86,  a'r 
aelodau  ag  oeddynt  mewn  cyflawn  gymmundeb  ynddynt 
yn  ymylu  ar   12,000       "Am  y   deng   mlynedd  ar    ugain. 


Dr.  Bippon's  Register,  Vol.  i.  p.  16. 


CTNMYDD  CTFLTM  T  BEDTDDWTR.        231 

cyntaf  o'r  canrif  presenol  yr  oedd  y  cyfrifon  (mor  belled 
ag  yr  oeddynt  ^Yedi  dyfod  i  mewn,  cofier)  fol  hyn : — Yn 
ystod  y  deg  mlynedd  o  1800,  hyd  1809,  bedyddiwyd  yn  yr 
eglvvysi  ag  oeddynt  mewn  undeb  à'r  tair  Oymraanfa  yn 
unig  7438  o  bersonau.  Yn  y  deg  mlynedd  canlynol,  scf,  o 
1810  hyd  1819,  bedyddiwyd  yn  yr  eglwysi  Cymmanfaol 
hyn,  8839.  Yn  yr  un  flynedd  ar  ddeg,  o  1820  hyd  18;?0, 
bedyddiwyd  16,222  o  bersonau.  Yn  y  flwyddyn  gyntaf  o'r 
canrif  presenol,  rhif  yr  eglwysi  yn  y  tair  Cymmanfa  oedd 
86;  ond  yn  mhen  again  mlynedd,  scf  .'yn  1820,  yr  oedd  yr 
eglwysi  yn  152;  ac  yn  mhen  deng  mlynedd  yn  mhellach, 
sef  yn  1830.  yr  oeddynt  yn  215.  Yn  y  flwyddyn  hon 
hefyd,  sef  1830,  yr  oedd  y  nifcr  o  190,  yn  Aveinidogion,  yn 
fugeiliaid  ar  yr  eglwysi  hyn.  Nid  yw  y  rhif  uchod  yn 
cynnwys  y  cangenau  a  berthynent  i'r  eglwysi,  y  rhai  oedd- 
ynt dra  Uuosog,  nac  ychwaith  nifer  y  pregethwyr  cynnorth- 
wyol,  ag  oeddynt  yn  fynych,  os  nid  yn  gysson,  yn  preg- 
ethu  yn  y  cangenau,  neu  yn  yr  eglwysi."  *  A  diau  fod  cyn- 
nydd  yr  aelodau  yn  gyfatebol  i  gynnydd  yr  eglwysi  a'r 
cangenau. 

Oddiwrth  yr  ystadegau  uchod,  gwelwn  fod  y  Bedyddwyr 
Cymmreig  wedi  bod  yn  myned  ar  gynnydd  parhaus  a 
chysson,  am  y  cant  a  deugain  mlynedd,  o  gyhoeddiad 
Deddf  y  Goddefiad  (1689)  hyd  y  flwyddyn  I83Ü.  Ac  nid 
yn  unig  iredi  bod  yn  myned  ar  gynnydd,  ond  y  cynnydd 
hwnw  yn  myned  yn  mlaen  yn  fwy  cyflym  o  flwyddyn  i 
flwyddyn ;  fel  eareg  yn  treiglo  o  ben  mynydd,  yn  ychwanegu 
ei  chyflymdra  fel  yr  â  yn  mlaen  yn  ei  threigliad.  Gellir 
hefyd,  gyda  yr  un  priodoldeb,  ddyweyd  yr  un  peth  am  y 
cynnydd  sydd  wedi  bod  am  y  deugain  mlynedd  ond  un 
sydd  yn  canlyn,  sef  o'r  flwyddyn  1830  hyd  y  flwyddyn 
1869.  Mae  eu  cynnydd  wedi  bod  yn  myned  yn  mlaen  yn 
fwy  cyflym.  yn  mhob  ystyr,  a  hwnw  yn  gynnydd  eglur  i 
bawb.  Mae  y  Methodist  Recorder,  j  dyddiau  diweddaf, 
yn  dyweyd  fel  hyn  am  sefyllfa  bresenol  y  Bedyddwyr  yn  y 
J)eyrnas  Gyfunol: — "Nid  oes  un  enwad  yn  y  deyrnas  ag 
sydd  yn  myned  yn  mlaen  ar  y  cyfartaledd  yn  fwy  cyflym, 

*  Llythyr  Cymmanfa  Morganwg,  1862,  gan  Dr.  Price,  Aberdare, 
syltaenedig  ar  awdurdod  Beyister  Dv.  Kipyou. 


232  HANES    T    BEDYDDWYR   CYM5ÍREIG. 

yn  yr  amser  presenol  na"r  Bedydchvyr."  Os  ydyw  hynyna 
yn  briodol  gyda  golwg  arnynt  trwy  y  deyrnas  yn  gyff'red- 
inol,  y  mae  yn  llawer  mwy  priodol  gyda  golwg  arnynt  yn 
Ngbymmru  yn  neilllduol ;  oblegyd  nidyw  y  Bedyddwyr  yn 
un  parth  o'r  byd  mor  lluosog  ar  gyfartaledd  y  boblogaeth 
ag  ydynt  yn  Ngbymmru  ac  America. 

Ffaitb  hcfvd  ag  sydd  yn  caol  colli  golwg  arni  ydyw  fod 
niiloodd  o  Fc'dyddwvr  yn  aelodau  yn  mysg  enwadau  eraill 
1  in  gwl-id.  Mae  y  rhai  hyn  yn  lluosocach  nag  mne  nemawr 
wedi  dychyiiimygu  eroed;  oblegyd  y  mae  yn  policy  gm- 
ddynt,  o  beiwydd  eu  bannghys.sondcb  3'n  bod  l!e  y  maent, 
i  yingudw  mor  dawel  ag  y  gallant  gj'da  golwg  ar  cu  baniau, 
Mae  y  Bedyddwyr  yn  y  cyssylltiad  hwn  dan  fwy  o  anfantais 
gyda  golwg  ar  eu  rhif  nag  un  enwad  "iawn  gred"  yn  ein 
gwlad.  N  id  oes  ond  Bedyddwyr  gyda  y  Bedyddwyr,  ond 
y  maent^  hwy  yn  lluoedd  yn  aelodau  gydd  phob  enwad 
arnll.  Ni  wna  neb  y  tro  gyda  y  Bedyddwyr  ond  Bedydd- 
wyr,— "proffesedig"  beth  bynag,  ond  gwnant  liwy  y  tro, 
gyda  phob  enwad,  hcb  brofFesu  newid  dim  ar  eu  barn.  Fel 
hyn  mae  y  Bedyddwyr,  o  ran  barn,  yn  lluosocach  nag  y 
maent  erioed  wedi  cael  eu  gosod  allaii.  Gjda  golwg  ar  y 
dadleuon,  trwy  y  wasg,  &c  ,  a  gymmerodd  le  ihyngddynt 
a  phersonau  0  enwadau  era:U,  ar  y  pwnc  a'u  nhodwedda  yn 
neillduol,  ac  a'u  gosoda  ar  eu  penau  eu  hunain,  set' bedydd 
y  crediniol  mewn  dwfr,  ni  fuont  erioed  yn  golledwyr;  nid 
yn  unig  ar  ennill  y  ddadi,  ond  trwy  fod  rhywrai  bob  amser 
o'r  ochr  arall  yn  cael  eu  hirgyliocddi  o  bathed  y  pwiic,  yn 
troi  at  y  Bedyf'dwyr  er  mwyn  cael  eu  "claddu  tryda  Christ 
yn  y  bedydd,"  er  mor  ddirmygus  yr  ymdd;uigosai  liyny 
unwaith  yn  eu  golwg.  Y  fath  nifer  sydd  wedi  cael  eu  har- 
gyhoeddi  with  ddavl'en  llyfrau  P.  A..  Mon.  John  Evans, 
Cynddelw,  Mathetes,  H.  Jones,  M.A.,  Llangollen,  &e.  Ond 
pwy  all  gyfeirio  at  gymmaint  ag  uu  Bedyldiwr  a  gafudd 
«•ioed  ei  argyhoeddi  o  fod  yn  ^jyteilioruus  o  barthed  bedydd 
wrth  ddarllen  y  llyfrau  gwrthwynebol.  G;idawn  yr  uchod 
i  ystyriaethau  y  darllenydd,  heb  gynnyg  un  esbo.iiad 
arnynt;  ond  dywedwn  hyn,  nad  ydyw  yn  beth  i  synu 
llawer  ato,  fod  eu  cyniiydd  mor  g^flym,  gan  niai  fel  y  dar- 
luuiwyd  ucnod  y  m^e  pethau  ya  l.od. 


BEDYDDWYR    CTMMEU'n    BRESENOL.  233 

Mae  eu  cyiinydd  jn  America  yii  ddiifawr.  Fel  hyn  y 
ajvred  J  '' Mncedotnan  Record"  am  eu  cynnydd  yn  Am- 
erica yn  ystod  y  25  mlynedd  diweddaf: — "Mae  cynnydd 
enwad  y  Bedyddwyr  yn  y  wlad  lion  yn  y  25iiin  mlynedd 
d'weddaf  wedi  bod  yn  69  per  cent  mewn  eglwysi,  77  jjer 
cent  mewn  gweinidogion,  a  98  percent  mewn  aclod..u  bed- 
yddiedig ;  ac  mae  y  cj-franiadau  at  y  Ceniidaethau  wedi 
cynuyddu  yn  nghortf  yr  un  amser,  yn  ol  'ÒS^pir  cent.'' 

Yn  canlyn,  rhoddir  y  crynodeb  goreu  a  allwn  ^^ael,  ar  ol 
ymchwiliad  manwl  a  phwyllog,  o'u  sefyllfa  a'u  rhif  ^^n 
Nghymmru  yn  bresenol:— Cymmaiifaoedd,  11;  Eglw;  si, 
575,  yn  nghyda  330  o  gangenau  a  gorsafon  prrgethn, — yr 
oil,  905;  gweinidogion  ordeiniedig,  450;  pregethwyr  cyn- 
northwyol,  (o  leiaf)  200— cyfan^wm,  650;  Cymmunwyr, 
68,071;  Gwrandawyr,  69,492;  Ysgol  Sabbothol,  57,014. 
Yn  y  Peyinas  Gyfunol,  dros  40  o  Gymmanfioedd ;  o 
eglwysi,  2847;  ac  o  gymmunwyr,  250,524.  Dyw-d  y 
Baptist  Handbook  am  y  flwyddyii  hon  f'od  llawn  un  filiwn 
o  bersonau  yn  dal  cyssylltiad  â'r  enwad  Bcdyddied  g  yn  y 
Deyrnas  hon. 

Gyda  golwg  ar  Amcr'ca,  "Gwlad  y  Bedyddwyi,'' 
dywed  y  Freeman  am  Ebrill  10,  1868,  fod  gan  y  Bedyddwyr 
yn  yr  Unol  Daleith'an, —  Universities  ac  Athrof'iydd,  49; 
end  bod  chwçch  o  honynt  wedi  bod  mewn  math  o  atalfa 
mewn  canlyniad  i'r  rhyfel  cartrefol;  cglwysi,  17,000. 
Cymmunvvyr,  1,775,000.  A  dywed  mewn  rhifyn  arall  fod 
yno  0  ran  barn,  dros  bum'miliwn  a  himncr,  sef  tna  un  o  bob 
chweeh  o'r  hoU  boblogaeth,  yn  Fedyddwyr  o  ran  eu  daJ- 
iadau  crefyddol ! 

Mae  yr  Herz-  g'^  Real  Enrylopa^dia  yn  rhoddi  rhif  y 
Bed}  ddwyr  prnffV'sedig  trwy  y  byd  yn  4,638,000;  a'r  An- 
nibynwyr  yn  1.469,000.  Y'  Bedyddwjn-  yn  fwy  ua  thri  am 
bob  un.  Cufier  fod  amryw  o  cnwadau  a  arfcrant  fed^ddio 
credinwyr  trwy  drochiad  heb  fed  i  mown  yn  y  cyfiif uchod. 

Cyhoeddiadau  y  Bedyddwyr  Cymmreig  ydynt, — "  Y  Bedydd- 
iwr,"  Misol,  Blaenau.  \  "  Gieal,"  Misol,  Llangollen.  Yr 
"  Athraw,"  Misol,  Llangollen.  Y  "  Gwybwr,"  Pythefiiosol, 
Gwmafon.     "  Seren  Cymmru,"     Wy-hnosol,  '"aerfyrddiii. 


234 


HANES   T   BEDYDDWYE   CYMMREIG, 


Yn  canlyn  ceir  cyfres  o'n   Hatlirofeydd,  Athrawon,  My- 
fyrwjT,  &c.,  yn  y  Deyrnas  Gyfuiiol. 


M 

iTl 

t-l 

oo 

O 

'a 

:ä 

P 

p 

3 

aq 

6Ì 

p 

(Tl 

^ 

o 

r^ 

O 

ti. 

o 

c 

3 

u> 

'^ 

Pi 

H 

c 

H^ 

,_ 

_ 

U) 

00 

00 

00 

* ' 

C31 

o 

Oi 

o» 

to 

o 


p  ag 


5^95    3 

•     ^  :ó  Q 
t_  .     •     • 


'-d 


3 


*TJ       T) 


S5 


n  o 

O   J^ 


Q, 


3    O 

O  -T^ 


-      C 


5  > 


Wo 


Ö 


(73  O    O 

c   •     ?> 
k!  3   2 

C>b 


t>  3    V]    0_   ^ 

.-'-   'Ç  -■-  S; 

i>td 


tJ>- 


if. 


to 

to 


Gwelwn  fod  tair  o'r  Athrofcydd  uchod  yn  peithyn  i 
Gymmru,  yn  cynnwys  rhyngddynt,  y  nifer  o  dri  ar  ddeg  a 
deugain  o  fylyiwyr  o  dan  addysgiaeth  chwech  o  athrawon 
ihagoiol. 

Mae  genym,  fel  Bcdyddwyr,  egwyddorion  gwerthfawr 
i'w  lledacnu.  Mae  genym  fanteision,  na  fedd  un  enwad 
tttììì  arnynt  i  ledaenu  holl  egwyddorion  Gair  Duw  yn  eu 
purdcb  dihalog.     Mae  genym  facs  mawr  o'n  blaen,  a  gwaith 


T    COMMISSIWN.  235 

mawr  i"w  gyflawni ;  ond  y  mac  gallu  mwy  o'n  tu — Gallu 
Duw ;  oblegyd  dyma  orcliymyu  mawr  a  diwcddaf  oin 
Brenin  ni, — "Ewch,  gan  hyny.  a  gwnewch  ddysgyblion  o'r 
holl  genedloedd,  gan  eu  bedjddio  liwy  yn  enw  y  Tad,  j 
Mab,  a'r  Ysbryd  Glàn;  gan  ddysgu  iddynt  gadw  pob  peth 
ar  a  orchyniynais  i  chwi.  Ac  wele,  yr  ydwyf  Fi  gvda 
chwi  bob  amser  hyd  ddiwedd  y  byd.     Amen. 


-^^^cs^^^rá^^ù^ 


ARGRAFFFWYU     GAN     DAVID     GKUTITUS,     CWMaVOX. 


^  ^ 


University  of  Toronto 
Lilirary 


DO  NOT 

REMOVE 

THE 

CARD 

FROM 

THIS 

POCKET 


Acme  Library  Card  Pocket 
LOWE-MARTIN  CO.  cmntD 


